F Korovkin 


” EFE Korovkin 


- Historia 
ya Dunia 
Kale 


F. Korovkin 


Historia 
ya SUA 


ya K 


Em 


Progress Publishers 
Moscow 


Shirikala Huduma , 
za Maktaba Tanzania 


Imetafsimwa na V. Makaremko 


Yaebawe noco5na 
no obmecriehHbnu HaykaM 


0. Kopossm 
MCTOPHA APEBHETO MMPA 


ma ayobte cyarusu 


F. Korovkin 
HISTORY OF THE ANCIENT WORLD 
in Swahili 


Progress Publishers, 1988 
imechapwa katika Soyiat Union 
K0504020000.214 

7 014(01)—s8 —264—87 
'SBN501-001795--9 


AA 


YALIYOMO 


Kielelezo cha Historiaya Duniaya Kale ,...... 


Jinsi Inavyopasa Kukitumia Kitabu Hiki cha Ma- 
AMA AI UA AAA 


MAISHA YA BINADAMU WA AWALI 


SURA 1, WACHUMAJI NA WAWINDAJI WA 
KWANI KA AIR 

1. Binadamu wa Zama za Mwanzoni Wali- 
kuwaje na Waliishije ...,... 

2. Ujima wa Nasaba wa Wawindaji . 

3. Uibukaji wa Sanaa na Imani za Kidi- 

MAA AA Haa UA Ka 


SURA II. WALIMAJI NA WAFUGAJI WA 
KWALE Wa uu ia 

4. Mwanzo wa Ufugaji na Ulimaji.,... 

5. Usawa Miongoni mwa Watu Waanza Ku- 
UNABA kini Wa aa Kawawa 


MASHARIKI YA KALE 
SURA JI. MISRI YA KALE .,......... 
6. Tabia za Kimaumbile na Shughuli za Wa- 
kazi wa Misri ya Kale..,...,...... 
7. Uchomozaji wa Matabaka Katika Misri ya 
UA AA III EA Wa 
8: Uundikaji wa Serikali Katika Misri ya 
NA AAA Aa 
9. Uongozi wa Serikali na Mapigano ya Mata- 
baka Katika Misriya Kale ,........ 
10. Kilele cha Enzi za Dola la Misri ya Kale na 
Uangamiaji Wake........ aa 
11. Dini Katika Misri ya Kale... SA 
12. Uchomozaji wa Maarifa ya Kisayansi na 


Mwandiko wa Lugha Katika Misri ya; Ka- 
le 


SURA IV. ASIA NDOGO HAPO KALE .... 


14. Uchomozaji wa Matabaka Katika Eneo la 
Mito Miwil 


12 


16 


16 
19 


24 


SURA 


Madola ya Kale Katika Eneo la Mito Miwili 
na Ufalme wa Babeli... 02 
Asia Ndogo Mnamo Nusu ya Kwanza ya 
Miaka ya 1000 Bil. imma kiiea 


. Utamaduni wa Mataifa ya Asia Ndogo Ha- 


pa Bin AA 
V. BARAHINDI YA KALE ....... 


, Barahindi ya Zama za Kutoka Miaka ya 


3,000 mpaka Mwanzoni mwa Miaka ya 
WO BC. KI IIIA 
Kuundika na Kuendelea Mbele kwa Seri- 
kali na Madola ya Wenye Watumwa huko 
Barahindi Mnamo Miaka ya 1,000 
BO ae UA MUA II 


. Utamaduni wa Barahindiya Kale ..... 
. Sri Lanka Hapo Kale,.......... 


UYUNANI YA KALE 


SURA 


25, 
26. 
27. 


28, 


29, 
Lu 


SURA 


VII. UYUNANI MNAMO ZAMA 
MWANZONI wa ia IA YA 
Maumbile na Wakazi wa Uyunani ,,,. 
Ngano za Uyunani KA AWE TWA 
Tenzi za Homero lIliada na Odis- 
AA Aa 
Shughuli za Wayunani na Uchoi aji wa 
Matabaka Mnamo Karne Wa za 19 


VIII, UUNDIKAJI WA MFUMO WA 


WA NA UC 
MOZAJI WA MIJI HO. 
: -MADOLA KATI 
UYUNAN D IKA 
BC. “VI! MNAMO KARNE Za 36 


a wa Serikali na S 
nye Watumwa katika Atheua Dola la We. 


83 


87 


92 
99 


99 


103 
106 
112 


117 
117 


121 
126 


134 
134 
138 


142 


148 


153 


33. 


SURA 


43. 


. Sanaa ya Tamthilia ya Kiyuna wa 
. Usanifu Ujenzi, Utengenezaji Sanamu na 


Uchomozaji wa Miji-Madola ya Wayunani 
Huko Kwao, Kadhalika Kwenye Pwani- 
pwani za Bahari ya Kati na Bahari Nyeu- 
WANI UA ANI 


IK. MAENDELEO YA MFUMO WA 
UMILIKAJI. WATUMWA KATIKA 
UYUNANI NA UKWEAJI JUU WA 
ATHENE MNAMO KARNE YA 5 
BA UA UA AA 


- Vita vya Uyunani na Uajemi ....... 
. Utumwa Katika Uyunani Mnamo Karne 


ya 5 B.C. 


.. Nguvu na Utajiri wa Athene Mnamo Kati- 


katiyaKarneya5 B.C........... 


- Demokrasi ya Wenye Watumwa ya Athe- 


UNAUA ANA IS EUNIKUNGUTE 
K. USTAWI WA UTAMADUNI WA 
KIYUNANI MNAMO KARNE ZA 54 
Wo II IZI KIA 


- Mwandiko wa Lugha na Elimu ya Shuleni. 


Michezo ya Olimpiki ........... 


Uchoraji Picha Katika Elasi Mnamo Karne 
UN AI AA 


- Maendeleo ya Sayansi Katika Uyuna- 


KI. UUNDIKAJI WA MADOLA YA 
KIYUNANI-KIMAKEDONIA KWENYE 
UPANDE WA MASHARIKI WA BAHA- 
AWATA EIA 


. Utuamaji wa Uyunani na Ukweaji Wake 


Chini ya Mamlaka ya Makedonia Mnamo 
Karne ya4 BC... 
Uundikaji na Uvunjikaji wa Dola la Iskan- 
derwa Makedonia .......,..... 


- Uchumi na Utamaduni wa Nchi za Mwa- 


mbao wa Mashariki wa Bahari ya Kati 
Mnamo Kipindi cha Kutoka Mwishoni 
mwa Karne ya 4 Mpaka Mnamo Kame ya 
KW UK LIA wA aaA 


168 


173 


179 
179 


187 


19) 


194 


199 


199 
203 


209 


216 


221 


221 


225 


URUMI 
SURA 


” 


SURA 


“ Uasi wa Watumwa Chini ya Uongo: 


. Utekwaji Utawala na Kaizari 
. Mamlaka ya Urumi Chini ya Oktaviano 


. Sanaa 


YA KALE 


AMHURI YA 
JI. UUNDIKAJI WA Jj. 
PURUMI NA USHINDI WAKE WA KUI. 


TEKA ITALIA .... 


Urumi ya Kale na Uanzishaji wa Jamhuri 


ya Urumi 


. Jamhuri ya Wateule Katika Urumi Mnamo 


Katikati ya Karne ya 3 B.C. ,...->>> 


YA 
KIII. UGEUKAJI WA JAMHURI 

URUMI KUWA DOLA LA WAMILIKA- 
JI WATUMWA LENYE NGUVU ZAIDI 
KWENYEBAHARI YA KATI ,..... 


.. Mapigano ya Urumi na Kathago kwa ajili 


ya kuitawalia sehemu ya Magharibi ya 
Eneo la Bahari ya Kati 


. Milki Zilizotekwa na Urumi Mnamo Karn. 


WB kia UA AA 


. Umilikaji Watumwa Katika Urumi Mnamo 


Kameya?2naya1 BC. ......... 


Ufilisikaji wa Wakulima wa Italia na Mapi- 
gano Yao ya Kuwania Ardhi ,,,.... 


UA UU UA aa 


KIV. UANGAMIAJI WA MFUMO WA 
KIJAMHURI WA SERIKALI ZA URU- 
MI. MAMLAKA YA URUMI MNAMO 
KIPINDI CHA KUFIKIA KILELE CHA 
ENZI NA NGUVU ZAKE 


Augusto na Watawala Waliomfuatia , . 


KV, UTAMADUNI NA HALI YA MA. 
ISHA KATIKA URUMI MNAMO KIPI- 
NDI CHA KUTOKA MWISHONI MWA 
UTAWALA WA KIJAMHURI MPAKA 
MWANZONI MWA MFUMO WA MA- 
MLAKA YA MTAWALA MKUU.... 
Kirumi 

Rumi Mnamy 


aza Ma ka ad a 
waka Mkuu, 4, Mataka ia 


NY UTUAMAJI NA anga 
WA MAMLAKA ya Uronu MAJI 


240 


245 


245 


251 


251 


256 


261 


265 


269 


275 
275 


279 


56. 


57. 


58. 
59. 


60. 


Mwanzo wa Utuamaji wa Uchumi wa Umi- 
likaji Watumwa Mnamo Kipindi cha Ku- 
toka Mwishoni mwa Karne ya 2 Mpaka 
Mnamo Karme ya 3 A.D. 
Udhoofikaji wa Mamlaka ya Urumi Mna- 
mo Karne ya 3 na Uimarikaji Wake Chini 

ya Utawala wa Diokletiano ....... 
Uchomozaji wa Ukristo.......... 
Kuchafuka Zaidi kwa Hali ya Mamlaka ya 
Urumi Mnamo Karne ya 4 . 
Maangamizi ya Mamlaka ya Urumi ya 
MA EA ia 
Hakikisha Vile Ulivyoelewa Habari Muhi- 
mu Zaidi za Historia ya Dunia ya Kale .. 


TAMATI ei WI WAA 


KIELELEZO CHA HISTORIA YA DUNIA YA KALE 


Neno historia latokana na lugha ya Kiyunani na kumaanisha “uchungu- 
zi” pamoja na “masimulizi ya matukio”. Kwa kufafanua zaidi isimu yake, 
historia ni elimu ichunguzayo vile maisha ya wanadamu yalivyokuwa tan- 
gu mwanzoni, jinsi gani kazi yao ilivyoigeuza sura ya dunia, tena vipi na 
kwa nini maisha yao yakawa yanabadilika kuja kuwa kama yalivyo sasa. 

Basi, nini kinachotujulisha juu ya vile wanadamu walivyoishi mnamo 
maelfu hata miongo ya maelfu ya miaka iliyopita? Jawabu kwa swali hili 
ni kwamba maisha ya wanadamu hayatokei pasina kuacha alama zake du- 
niani, ndiyo kusema kwamba, hayakosi kuacha “nyayo” zake. Na ni kwa 
kuzichunguza “nyayo” hizo, ndiyo wataalamu wanakuja jua habari za 
maisha hayo yenyewe kama yalivyokuwa mnamo zama zozote zile, 

“Alama Zilizokuja Kujieleza”. Mapema sana hata mnamo nyakati za kale 
kabisa, wanadamu walikuwa tayari wameshaanza kuandika habari za kazi 
yao, pamoja na mambo yaliyotukia maishani mwao. Waliandika juu ya 


Vyanzo vya Kuandikwa vya Habari za Historia. 1. Maandishi kwenye jiwe yali- 
yofanywa katika Misri ya Kale. Kushotoni—maneno mawili ya herufi zilizokuz- 
wa ya maandishi hayo. Ni kugunduliwa kwa maandishi haya ndiko kulikoweze- 
sha kuelewa kwa jumla mwandiko wa lugha ya Mirsi ya Kale. 2. Maandishi 
kwenye kipande cha udongo mkavu. 2. “Vitabu” vya Kirumi pamoja na kasha 
la mbao la kuvihifadhi. (Baadaye utajijulisha kwa ukamilifu na vyanzo vya ai- 
na hiyo vya habari za historia.) 


UTAM AY 


magome ya miti, mawe, ngozi zilizosafishwa za wanyama, kadhalika vitu 
vya aina nyingine. Maandiko ya awali kabisa yalitokezea kiasi miaka elfu 
tano iliyopita. (Itafute ishara ya kipindi hicho kwenye kielelezo cha “Mwe- 
ndo wa Zama”, kur.40-41). Vitabu pia vilichomoza hapo kale kabisa. Watu 
wa zama zile walivithamini sana vitabu, walivitunza na kuvipokeza kiza- 
zi kimoja kwa kingine. Basi ni shukrani kwa yote hayo, ndiyo tukaweza 
kujijulisha na masimulizi, ngano hata maandishi ya kisayansi ya zama zile. 
Yafahamika kwamba ili kujijulisha nayo, ilibidi siyo kuyagundua tu, la- 
kini pia kuyasoma, ilhali mengi sana kati ya hayo yaliandikwa kwa alama 
ambazo leo hakuna yeyote yule mwenye kuzitumia, na kwa lugha zilizoto- 
weka zamani kabisa. Ilikuwa ni wanasayansi ndio waliozing'amua taratibu 
za mwandiko wa lugha za mataifa au makabila mengi zaidi ya dunia ya 
kale. Kama matokeo yake, alama zile zilizokuwa hazifahamiki kabisa hapo 
kabla, “zikaanza kujielezea” na kujulisha juu ya madola ya kale yaliyoku- 
wa yameendelea na kupata nguvu sana, juu ya zahama za uasi wa umma 


Vyanzo vya Vifaa vya Habari za Historia. 1. Gari la mbao lililogunduliwa huko 
Armenia, 2, Picha ya nyati aliyejeruhiwa iliyochorwa penye ukuta wa pango. 
3. Shoka la jiwe, 4. Mchoro wa kale wa Kiyunani. 5. Jengo la ukumbusho lili- 
losalia huko Rumi tangu zama za Urumi ya Kale. (Baadaye utakuja jua maarifa 
gani yaliyopatikana kutokana na vyanzo vya aina hiyo vya habari za historia.) 


10 


mkubwa, juu ya uchomozaji wa maarifa ya kisayansi, pamoja na mengine 
mengi. 

Msandishi yote yale ambayo kwayo wanasayansi wanapata na kutujuli- 

sha maarifa kuhusu mambo ya historia, yanaitwa vyanzo vya kuandikwa 
vya habari za historia, au kwa maneno mengine, hati za kitarehe. 
Vitu na Picha Pia Zinaweza Kusimulia. Pamoja na mwandiko wa lugha za 
kale, maisha ya wanadamu wa zama zile yameacha “nyayo” zake nyingi- 
nezo, kama vile, vitu au vifaa walivyovitengeneza, masalio ya maziara yao, 
pamoja na mabaki ya maskani na makazi yao. Kuna msemo, “Nionyeshe 
nyumba yako, na nitakwambia vile unavyoishi”. Kwa kulingana nao, wa- 
nasayansi wanasema, “Tuonyeshe mafupa ya mwanadamu wa kale, na 
tutakwambieni juu ya sura yake kwa jumla. Tuonyeshe vitu ambavyo mwa- 
nadamu huyo alivitumia, na tutakwambieni juu ya aina ya shughuli zake, 
ujuzi aliokuwa nao, pamoja na hali ya maisha yake”. Picha au michoro 
ya kale pia inaweza kueleza mengi. Kwani huonyesha pande mbali mbali 
za maisha ya wanadamu wa zama zile; kazi na shughuli zao, vita na shere- 
he zao, pamoja na vitu au vifaa walivyokuwa wakivitumia. 

Vitu na picha zilizoachwa na wanadamu wa kale zinaitwa vyanzo vya 
vifaa vya habari za historia. Viko vile ambavyo vimehifadhika tangu hata 
zama zile, ambazo wanadamu walikuwa wangali bado hawajawa na mwan- 
diko wa lugha zao. 

Watafutaji wa “Nyayo” za Kale. Pengine umewahi kuona kwamba mahali 
pa makazi yoyote yale ya watu (yaliyotoweka kwa sababu hizi au zile) lazi- 


Kwenye banda la wenyeji wa kiasili wa 
Australia. (Picha ya kamera ) 


ma husalia “nyayo” au mabaki ya shughuli zao: matakataka ya kazi za 
ujenzi au ya shughuli za kinyumbani, vitu hivi au vile, majivu ya meko na 
mioto, pamoja na masalio ya majengo haya au yale. 

Kama tulivyokwisha eleza mwanzoni, wanadamu wa kale pia waliacha 
“nyayo” za maisha yao duniani. “Nyayo” hizo hukutikana popote pale 
palipokuwa na makazi yao, na kama kawaida, hugundulikana chini ya ar- 
dhi. Sehemu hiyo ya udongo yenye mabaki kama hayo, inaitwa “tabaka 
la makumbusho ya ustaarabu”, ambalo linaweza kuwa na unene wa ku- 
toka sentimita kadha mpaka mita ishirini hata zaidi. Basi, wakigundua da- 
lili za mabaki ya kazi na maisha ya wanadamu wa kale mahali hapa au pale, 
wataalamu hupachimba ili kulichunguza tabaka hilo na kupata habari za 
kihistoria. 

Elimu ichunguzayo maisha ya wanadamu wa kale kwa kutegemea vyan- 

zo vile vya vifaa vya habari za historia, inaitwa akeolojia (neno hili lina- 
tokana na lugha ya Kiyunani na kumaanisha “elimu ya mambo ya kale”). 
Wanasayansi wenye kujishughulisha na uchimbuaji wa mabaki ya makazi 
ya kale, pamoja na uchunguzi wa vyanzo vya vifaa vya habari za historia 
wanajulikana kama wataalamu wa akeolojia. 
Safari za Kurejea katika Zama za Kale. Kwenye visiwa fulani vya mbali, 
kadhalika kwenye pembe nyingine mbali mbali za dunia, kunaishi maka- 
bila ya watu waliobaki nyuma kabisa katika maendeleo ya ustaarabu. Mpa- 
ka nyakati za karibuni, watu wa makabila kama hayo walikuwa hawana 
mwandiko wa lugha zao, wala ujuzi wa utengenezaji na utumiaji wa vi- 
tu vya chuma. Maisha yao yana mengi ya pamoja na yale ya mababu zetu 
wa kale kabisa. 

Palikuwa na wataalamu mbali mbali waliokwenda mahali kule ambako 
makabila hayo yalikuwa yakiishi ili kuyafanyia uchunguzi na kuyafahamu 
vizuri zaidi maisha yao. Wakikaa pamoja na wenyeji, walijitahidi kupata 
imani yao, wakajizoelesha taratibu na maisha yao, na hivyo, kuweza kuu- 
tafiti vilivyo mwenendo wao wa kila siku, pamoja na mila, desturi na iti- 
kadi zao. Basi, hivyo ndivyo wataalamu hao walivyofanya safari za “kure- 
jea katika zama za kale” na kujua hali ya mambo jinsi ilivyokuwa mnamo 
zama zile. 


pi 1. Historia ya dunia ya kale yaelezea nini? Kuna vyanzo gani vya kutupa- 
tia maarifa kuhusu historia ya dunia ya kale? 2. Nini maana ya akeolojia? 


. 3. Je, umewahi kusikia au kusoma juu ya kazi ya wataalamu wa akeolojia? 


JINSI INAVYOPASA KUKITUMIA KITABU HIKI CHA MASOMO 

Si maelezo tu ya kitabuni humu, lakini pia michoro ya aina mbali mbali 
iliyomo ndani yake, yaelezea juu ya historia ya dunia ya kale, Ili kuijua 
vizuri historia hiyo, inabidi kuwa na maarifa ya kutosha ya jinsi inavyopa- 


12 


sa kuyatumia yote yale yaliyomo humo, yaani maelezo na maswali, ramani 
na jedwali, picha na michoro mingineyo. 

Kwa kuangalia fahirisi yake, utaona kwamba kitabu hiki kimegawanyika 
katika milango minne, ambayo kila mmoja wakusanya sura kadhaa, nazo 
kila moja ina ibara mbali mbali. Kila ibara yagawika katika vifungu ka- 
dhaa, vyenye vichwa vyao mbali vya maneno, ambavyo jumla yake yawa- 
kilisha ratiba fupi ya ibara inayohusika. 

Kama tulivyokwisha eleza, ndani ya kitabu hiki utazikuta picha za aina 
mbali mbali, mkiwemo zile za rangi, kadhalika picha za kamera zionye- 
shazo vitu vya sanaa vya kale, na vitambulisho vyake hizi za pili ni tara- 
kimu za Kirumi (kama vile, 1, Il, III, IV, V, n.k.) pamoja na maneno “pi- 
cha ya rangi ya kamera”, Na kuhusu zile zilizochorwa mnamo zama zetu, 
basi, zaweza kutambulikana kwa kuwa na tarakimu za kawaida (yaani, 
1,2,3,4,5, n.k.) na maneno “picha ya rangi”. 

Katika kutalii masomo, itumie seti ya ramani ziandamanazo nayo; kila 
ramani ina nambari yake, ambayo imetajwa chini ya kichwa cha maneno 
cha ibara inayohusika. 

Endapo ukikuta maswali mbele ya ibara, basi yafaa uyajibu papohapo, 
na ikitokezea kuwa umeyasahau maelezo yanayohusika, basi, yatafute ma- 
jibu ndani ya ibara zile ulizozipitia, jambo ambalo litakusaidia kuelewa vi- 
zuri zaidi habari utakazozikuta baadaye. 

Yote yale yanayobidi kuwekewa nadhari maalum na kukumbukwa vizu- 
ri zaidi, yamepigwa chapa ama kwa herufi nene, au kwa zile nyembamba 
ziitwazo italiki. 

Majina yoyote yale ya kijiografia utakayoyakuta kitabuni, yatafute pia 
kwenye ramani. Yapasa kuangalia vizuri picha au michoro ya ibara inayo- 
husika. Ukiona kwamba mwishoni mwa ibara mmechapwa hati ya kitare- 
he, jaribu kuisoma na kuyajibu maswali utakayoyakuta hapo. 

Ukishasoma ibara, jiandae kuyajibu maswali yaliyomo mwishoni mwake. 
Maswali na maagizo yote yale yametiwa alama ya kuulizia, yaani ?, Kuhu- 
su yale yaliyo magumu zaidi, basi, alama yake ni kijinyota. 


MAISHA YA BINADAMU 
WA AWALI 


SURA 1 
WACHUMAJI NA WAWINDAJI WA AWALI 


IBARA 1. BINADAMU WA ZAMA 
ZA MWANZONI WALIKUWAJE NA WALIISHIJE 


1.Binadamu wa Zama za Mwanzoni. Binadamu wa zama za mwa- 
nzoni walitofautiana sana na vilembwe na vinying'inya vyao wa- 
naoishi mnamo zama zetu. Kwa umbo lao walifanana na nyani 
wakubwa, mapaji ya nyuso zao yakiwa mafupi na kuchongoka 
mno. Ubongo wao ulikuwa mkubwa kuliko ule wa nyani, lakini 
mdogo zaidi kwa kulinganisha na binadamu wa sasa. Mwendo 
wao ulikuwa ni wa kuinamainama mno, na vidole vya mikono vili- 
kuwa vizito; hawakuweza kufanya chochote kingine kwa mikono 
yao ila tu vitendo vya aina rahisi zaidi, kama vile, kufukua, kuka- 
mata na kupiga, 

Walitoa sauti za aina chache tu, nazo zilikuwa ni ishara zao za kupandwa 

na hamaki au kupigwa na hofu, kuomba msaada au kuonyana juu ya ha- 
tari, 
2. Vyombo vya Kazi. Binadamu hawakuwa na mikono madhubuti pamoja 
ma makucha na meno makali sana waliyo nayo wanyama mbuai wakubwa 
wanaoyatumia kama silaha yao hasa, Lakini walijaaliwa kupata ujuzi wa 
kutumia mawe yenye ncha iliyochongoka. Ili kuinoa ncha ya jiwe, bina- 
damu aliligongagonga kwa jiwe jengine, na kulipapatua vipande vidogo. 
Jiwe kama hilo lenye ncha kali lililokuwa likitumiwa na wanadamu wa za- 
mwa za mwanzoni, linaitwa jiwechonge, Hii ndiyo iliyokuwa silaha yao ya 
kukatia mafupa na kufyeka majiti ili kufanya marungu, au kwa kuyachon- 
goa nchani, tumia kwa kufukua udongo. 

Jiwechonge, jiti la kufukulia pamoja na rungu, vilikuwa ndiyo vyombo 
vya kazi vya awali kabisa, ambavyo binadamu walivitumia kwa kujipatia 
chakula, Hakuna mu 3 yeyote yule awezaye kuunda japo aina rahisi 
zaidi za vyombo vya kazi, 

Uwezo wa kuunda vyombo vya kazi ulikuwa ndiyo tabia kuu ya mwana- 
damu wa zama za mwanzoni iliyomtofautisha na mnyama. Na ni shukrani 
kwa kazi ndiyo mwanadamu akapembuka kutokana na ulimwengu wa wa- 
nyama, jambo ambalo lilitokezea zaidi ya miaka milioni mbili nyuma. 


ITU 


4 


Vyombo vya kazi vya kundi la bina 
wechonge. 4. Rungu na jiti la kufuku! 


mu wa mwanzoni, 1,2 


3. Shughuli za Binadamu wa Zama za Mwanzoni. Wanadamu wa kale wa- 
likuwa wakichuma matunda mwitu na kutungua mayai ya ndege, na kwa 
kutumia majiti na mawechonge, kuchimbua mi yenye kulil uya mi- 
mea, na kufukua vitundu vya vinyama. Shughuli zao hizo zinaitwa nchu- 
maji; binadamu walichuma vile vilivyopatikana katika maumbile, 
Pamoja na hayo, walikuwa wakikusanyika kwa makundi, wakiji atiti 
kwa marungu, majiti yenye ncha kali na mawechonge, na kuwinda wa 
nyama mwitu wakubwa, kama vile, nyati, kulungu na nguruwe, hasa wale 
waliokuwa wamedhoofika kwa ugonjwa na kubaki nyuma ya kundi lao. 
(Taz. picha ya rangi 1.) . . K 
Uchumaji na uwindaji ulikuwa ndizo shughuli za mwanzoni kabisa za 
binadamu. . 
4. Ujuzi wa Kutumia Moto. Sawa na vile ilivyo kwa wanyama mbuai, wa- 
nadamu wa awali waliuogopa sana moto. Huko kuona tu moto wa msifu- 
ni uliosababishwa na umeme, kuliwafanya kukimbia kwa hofu papohapo, 


17 


Na kilichowatisha zaidi ni hayo maporomoko ya mawe ya moto kwenye 
volkeno ifurikavo. 

Lakini punde si punde binadamu walitambua kwamba moto huo wa 
kutishia unaweza pia kuwa na manufaa sana kwao, kama vile, kwa kuwa- 
patia kinga kutokana na baridi na wanyama mbuai. Wakaanza kukoka mi- 
oto kwa popote pale moto ulipokuwa ukijizukia kwa sababu za kimaumbi- 
le, ikiwa ni msituni au kwenye mafuriko ya zaha ya volkeno. Wakokeleaji 
walikuwa wakikaa kwa zamu kutwa kucha wakiongeza kuni motoni. Waki- 
badili makao yao, binadamu walichukua nao kinga cha moto. Hata wa- 
nyama mbuai wakali zaidi hawakuthubutu kuwavamia watu wakiwa wa- 
mekaa kando ya moto usiku. Kuona mtu akishika mkononi kinga kiiwa- 
kacho moto, kulimfanya mnyama yeyote yule kurudi nyuma, Mbali ya 
hayo, wanadamu walikuja jua kwamba nyama na mimea iliyochomwa mo- 
toni huwa na ladha zaidi kuliko chakula kibichi. 

Kwa kupala ujuzi wa kutumia moto, binadamu wakazidi kutofautiana 
na wanyama. 
5. Kundi la Wanadamu wa Awali. Maisha ya wanadamu wa zama za mwa- 
nzoni kabisa yalikuwa magumu sana na yenye hatari nyingi. Si kila mara 
walifaulu kujipatia chakula cha kutosha. Wala si nadra kupambana na 
mnyama kuliishia kwa kifo cha binadamu. Zaidi ya nusu hawakuwahi ku- 
fikia umri wa miaka ishirini: baadhi yao wakiangamia makuchani mwa wa- 
nyama mbuai, hali wengine wakifa kutokana na maradhi na njaa. 

Wanadamu wa zama zile wasingeliweza kuishi kwa kutengana mbali 
mbali, kwani wangelishindwa kupata chakula na kuhifadhi moto, hivyo, 
wangelikufa kabisa kutokana na njaa au uvamizi wa wanyama mbuai. Wa- 
liishi kwa mijumuiko, wakijipatia chakula kwa pamoja na kuota moto kwa 
pamoja. 

Mjumuiko mmoja ulikusanya watu wapatao darzeni kadhaa, idadi kub- 
wa zaidi kuliko hiyo isingeweza kujiruzuku kwenye eneo hilo hilo moja la 
makao yao. Mijumuiko hiyo ilikuwa si ya kudumu. Kama ilivyo kwa wa- 
nyama mwitu, wanadamu wa zama zile walikuwa mara wakikusanyika, ma- 
ra wakitawanyika. Mjumuiko huo wa aina ya mwanzoni kabisa unaitwa 
kundi la wanadamu wa awali. 

Makundi ya wanadamu wa awali yaliweza kuishi katika sehemu za joto 
tu, ambako kulikuwa na mimea mingi na kumudu kukaa pasina maskani 
maalum wala nguo. Alama za maisha ya wanadamu hao wa zama za mwa- 
nzoni kabisa ziligunduliwa huko Afrika, Asia na Ulaya. 


? 1. Maisha ya binadamu wa zama za mwanzoni yalikuwaje? 2. Nini kinachowa- 

tofautisha na wakazi wa dunia wa zama zetu? $. Kuna tofauti kuu gani baina 
ya wanadamu wa awali na wanyama? 4. Ilikuwa lini ndipo mwanadamu alipo- 
pembuka kutokana na ulimwengu wa wanyama? 5, Mjumuiko wa binadamu 
wa aina ya mwanzoni kabisa unaitwaje? Lielezee jina la mjumuiko huo. 


IBARA 2. UJIMA WA NASABA WA WAWINDAJI 


1. Upataji Baridi wa Dunia. Kiasi cha miaka milioni mbili ikapita 
tangu kuchomoza kwa binadamu. Karibu na miaka laki moja 
nyuma, dunia iliingia katika kipindi cha baridi kali, hasa katika 
sehemu yake ile ambayo sasa inaitwa Ulaya. Majira ya baridi mno 
yakawa marefu sana, na yale ya joto kupungua kabisa hata ku- 
fanya barafu na theluji Kaskazini mwa sehemu hiyo kutowahi 
kuyeyuka; maeneo mazima mazima ya ardhi yakashika barafu 
ambayo tabaka lake lilikuwa na unene ufikao kilomita mbili. Kwa 
upande wake wa Kusini kukatandazika tandra, nchi tambarare 
isiyoota kitu, ila vichaka hafifu tu vya hapa au pale. Wanyama wale walio- 
zoea hali ya joto, wakaangamia, au kuhamia mbali sana kuelekea Kusini. 
Binadamu nao, hata chini ya mazingira hayo ya baridi kali, wakanusu- 
rika. 
2. Ukamiliaji wa Vyombo vya Kazi. Mamilioni ya miaka yakapita, na bina- 
damu kupata ujuzi wa kulipasua jiwe katika vipande vyembamba ili kuvi- 
tengeneza kuwa ncha za mikuki, visu, visugulio na vitoboleo. 

Alivyokuwa akiyavunja mifupa ya wanyama ili kuchopoa ubongo kuto- 
ka humo, binadamu aliona kwamba kingo za vipande vya mifupa huto- 
kezea kuwa na makali. Basi, kwa kutumia mifupa na pembe za wanyama, 
watu wakaanza kutengeneza misharasi na sindano za kila aina, pamoja na 
kuchonga ncha za mikuki ya menomeno, mithali ya chusa, ambazo husa- 
kama kwa nguvu mwilini mwa mnyama. Hata hivyo, vyombo vya kazi vya 
mawe viliendelea kuwa muhimu zaidi kwa binadamu. Ni kwa kuvitumia 
vyombo hivyo tu ndiyo aliweza kukata na kuchonga mbao, mifupa na pe- 
mbe kwa madhumuni haya au yale. 

Punde si punde, katika kutengeneza vitu vya mbao, wanadamu wakaja 
kutambua kwamba vikifikichwa kwa nguvu na kwa muda mrefu, vijiti vi- 
kavu viwili huanza kutoa moshi na moto. Hivyo ndivyo mwanadamu ali- 
vyojifunza kupata moto kwa juhudi zake mwenyewe; na ukokaji mioto 
ukawa hautegemei tena kuokotwa kwake kwa bahati. 

3. Uwindaji. Wakikusanyika kwa makundi na kujizatiti kwa mikuki na 
chusa, watu walikuwa wakiwinda wanyama mwitu wa aina mbali mbali, 
kama vile, kulungu, mafahali na farasi. Walisaka na kulinyemelea kundi 
la wanyama, kisha, kwa kupungapunga mikuki yao na majiti yawakayo 
moto, waliwarukia wanyama hao wenye hofu na kiherehere, na kuwakim- 
biza mahali palipokuwa na genge, au wawindaji wenzao waliokuwa waki- 
vizia (Taz. picha ya rangi 3). 

. Vilevile waliwinda mammoth, wanyama wa kale wakubwa ajabu wa jin- 
sia ya tembo, waliokuwa na ngozi zenye manyoya ya kujazana. Mnyama 
kama huyo aliweza kumwua mtu papohapo kwa kumtwanga kwa mkonga 
wake madhubuti. Hila ya wawindaji ilikuwa ni kumtisha mammoth kwa 


19 


ta uhatudi 


duma Kilatunikwa wa hatabu mmamo zana za kale 


3 


Vyombo vya kazi vya miaka elfu 30-20 iliyopita, 1. Chusa ya 
mfupa na mikuki yenye ncha za jiwe, 2. Sindano ya kale, 3. Ki- 
kwanuzio. 


biwa kwa mbao 
akuweza kujitoa 


moto na kumkimbiza kweny 
ya matawi ya miti, mpaka atumbukie humo, Mnyama 
mtegoni, na wawindaji humtwanga mm 

Kufaulu kumwua mammoth huyo 
kwa kuvizia, kuliwapatia wawindaji ni 


uwateka kulungu au farasi mwitu 
ama nyingi, Lakini mara kwa mara 


20 


i ya wawindaji wa kale, Yametengenezwa kwa fito, mafupa na pembe 
anyama, na kuezekewa kwa ngozi; yalikuwako mahali kusikokuwa na ma- 


iliwachukua miezi mingi kutafuta nyara yao pasina mafanikio yoyote, n: 
hivyo, kupigwa na njaa kali. 

Uwindaji ukawa ni shughuli kuu ya binadamu. Uliwapatia si chakula 
tu, lakini pia nguo, zikiwa ngozi za wanyama waliowaua. 

Makao ya awali kabisa ya wanadamu yalikuwa ni mapango. Waliyateka 
kwa dubu wakubwa ajabu na simba wakali mno. Baadaye wakapata ujuzi 
wa kujenga mabanda kwa kutumia mifupa na ngozi za wanyama. 

Chusa ikawa pia zana yao ya uvuvi. Mtu alikaa ukingoni akivizia mpaka 
samaki mkubwa ajongee karibu na kumdunga chusa. 

4. Vipi na kwa Nini Wanadamu wa Zama za Mwanzoni Walikuwa Waki. 
badilika. Siyo tu vyombo vyao vya kazi pamoja na aina za shughuli zao, 


9 


2 3 


amu wa mwanzoni mpaka zile za kuchomoza kwa “bina- 

1. Kichwa cha mwanadamu aliyeishi kiasi cha miaka mili- 

Cha miaka laki moja nyuma; kiasi cha miaka elfu 30 nyu- 

wa kutokana na mabufuu yaliyogunduliwa.) 2. Mkono 
ishi 


Kutoka zama za bi 
damu mwenye 
oni moja nyuma; 
ma. (Sura hii 
wa nyani mkubwa 
nyuma. (Sura hii 
ya binadamu wa zama zile.) 


bali pia wanadamu nafsi zao walikuwa wakibadilika. Kuvishughulikia vi- 
tu vya mawe, pembe na ngozi, pamoja na kupata moto, kulipelekea mko- 
no wa binadamu kuzidi kukamilia, harakati zake kuwa sahihi zaidi, na vi- 
dole vyake kuongeza wepesi wake. 


22 


Katika kutengeneza vyombo vya kazi, binadamu ilimbidi kupiga bongo 
ili kuamua umbo la chombo hiki au kile, aina ya kitu kifaliacho zaidi ku- 
kiunda, pamoja na shughuli atakayoitenda. Kuhusu uwindaji, basi hapo 
watu iliwabidi kwanza kupatana juu ya vile inavyowapasa kuwapanga wa- 
windaji, tena wapi na lini watakapolikimbiza kundi hili au lile la wanyama. 
Kwa hivyo, kazi ilisaidia kuendeleza akili ya binadamu. Ubongo wake uka- 
ongezeka, paji la uso kuzidi kuwa refu, na dalili za usemaji fasaha kucho- 
moza. Karibu na miaka elfu thelathini nyuma, umbo la binadamu likawa 
tayari kama hili la zama zetu. Homo sapiens, yaani, mwanadamu mwenye 
akili, ndiyo isimu ya kisayansi kiliyopewa kizazi hicho cha wahenga wetu 
waliotokezea kuwa wa mwanzo kabisa kushabihiana na wanadamu wa sasa. 

Mwanasayansi na mwanamapinduzi adhimu, Frederick Engels (1820- 

1895) alisema, Kazi ndiyo iliyomwumba binadamu. 
5. Uchomozaji wa Ujima wa Nasaba. Kuwa pamoja katika kazi na mapam- 
bano ya kujikinga na hatari zozote zile, kuliwafanya watu kufungamana 
karibu zaidi. Kama matokeo yake, karibu na miaka elfu thelathini nyuma, 
kukachomoza ujima wa nasaba au nasaba (genus). 

Jamaa kama hiyo ilikusanya makumi hata mamia ya watu, Wote wao 
walitokana na nasaba hiyo hiyo moja, na kuhesabiwa kuwa ni jamaa wa- 
naohusiana kwa damu. Jamaa walikaa kwenye pango la pamoja, au kuji- 
jengea mabanda makubwa kadhaa. Wanaume walikuwa wakiwinda wa- 
nyama na kuvua samaki, na wanawake wakichuma mimea au matunda 
yanayolika, wakitunza watoto, wakisafisha ngozi za wanyama kutokana na 
mafuta na kuzishona kuwa nguo. Akina mama waliwekewa heshima kubwa 
miongoni mwa jamaa. Watoto nao, watimiapo miaka mitatu minne, huwa 
tayari wameshaanza kuwasaidia watu wazima. Chakula walichokuwa waki- 
pata wanawake na wanaume, kiligawanywa miongoni mwa jamaa wote. 
Ngozi za wanyama, kadhalika akiba za mifupa na pembe, pia zilikuwa ni za 
pamoja. Shughuli za uwindaji, utengenezaji wa vyombo vya kazi na ugawa- 
naji ngawira, ziliongozwa na wazee ambao walikuwa ni jamaa wenye uzoe- 
fu mkubwa zaidi. (Taz. picha ya rangi 2). 

Kwa hivyo, ujima wa nasaba, au nasaba, ni mjumuiko wa jamaa wana- 
chusiana kwa damu wanaokaa na kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na 
mali ya pamoja, u " 

Kwa hakika, ujima wa nasaba ulikuwa madhubuti na kutengenezwa vi- 
zuri zaidi kuliko kundi lile la wanadamu wa awali. Ukiukaji wao kutoka 
katika utaratibu wa makundi yao ya mwanzoni kabisa, kuingia katika ule 
wa nasaba, ulimaanisha kuwa binadamu wamepanda ngazi mpya, na ya 
juu zaidi, ya maendeleo yao ya kihistoria. a A 

Lakini kwa pande fulani, ujima wa nasaba haukutofautiana na kundi 
la wanadamu wa awali, kwani chini ya taratibu hizo zote mbili, watu wa- 
likaa na kufanya kazi kwa pamoja, walimiliki mali kwa pamoja, waliishi 
kwa usawa na kumudu kwa taabu tu kujiruzuku nafsi zao, 


23 


Utaratibu huo wa maisha ya binadamu wa zama za mwanzoni kabisa, 
ambao kwao walikaa na kufanya kazi kwa pamoja na kumiliki mali kwa 
usawa na kwa pamoja, unaitwa mfumo wa ujima wa awali. Na walioishi 
chini ya mfumo huo, wanaitwa wanadamu wa awali, 


? 1, Yaelezee maneno Kazi ndiyo iliyomwumba binadamu, 2. Kwa nini bi- 
nadamu wa zama za mwanzoni hawakuangamia, wakati dunia ilipoingia katika 
kipindi cha baridi kali? Taja sababu tatu zinazohusika, ambazo unaziona kuwa ni 
muhimu zaidi. Na yafuatayo ni maswali yatakayokusaidia kuhakikisha kama 
umelijibu kwa usahihi lile la juu: a) Vyombo vya kazi vilibadilikaje? b) Moto 
ulikuwa na umuhimu gani katika maisha ya wanadamu wa awali? c) Ujima wa 
nasaba ulikuwa na tabia ya kumfukuza mbali yeyote yule, pindi akivunja mila za 
ujima huo; zi 'omngojea mtu kama huyo. 3, Nini ujima wa na- 
Zingatia tabia zake ziwakilishazo neno “ujima” na zile ziwakilishazo ne- 
0 “nasaba”. Nini kinachotofautisha nasaba na kundi la wanadamu wa awali? 
4. Taja tabia kuu za mfumo wa ujima wa awali. 5. Nani wanaoitwa wanada- 
mu wa awali? 


IBARA 3. UIBUKAJI WA SANAA NA IMANI ZA KIDINI 


1. Sanaa ya Kale Kabisa. Kiasi cha miaka mia moja iliyopita, alivyokuwa 
akilichungua pango walilokaa wanadamu wa zama za mwanzoni, mtaala- 
mu wa akeolojia wa Kihispania aliigundua kwa ghafla michoro ya rangi 
ionyeshayo wanyama penye dari ya pango hilo. Kwanza wanasayansi wali- 
chukulia kwamba hizo ni picha za karibuni kabisa, kwani hakuna yeyote 
aliyesadiki wanadamu wa awali kuwa na uwezo wa kuchora. Lakini muda 
si muda, taswira za aina hiyo zikagunduliwa pia kwenye mapango mengi- 
ne mengi. Isitoshe, kwenye sehemu kama hizo kukaokotwa visanamu vya 
watu na wanyama vilivyochongwa kwa mifupa na pembe. Sasa ikawa ha- 
kuna tena mtu mwenye kutia shaka kwamba michoro na visanamu kama 
hivyo ndivyo vitu vya sanaa vya zama za kale. 

Sanaa ilichomoza kiasi miaka elfu 30 nyuma, wakati wa kuibuka kwa 
“mwanadamu mwenye akili”, naye alitokezea kuwa na hamu ya kutaka 
kuunda vifani vya yale aliyoyakuta na yaliyomvutia katika mazingira yake, 
Vifani vingi zaidi vya aina hiyo vilikuwa ni vya habari za uwindaji ulio- 
kuwa ndicho chanzo chake kikuu cha kujipatia riziki. Ubingwa mkubwa 
ulioje aliokuwa nao mwanasanaa yule wa mwanzoni kwa kuchora taswira 
za tembo wa kale na mkonga wake wenye kukunjika, kulungu na pembe 
zake ndefu za tamviri zikiinamia mgongoni, au dubu aliyejeruhiwa na ku- 
tokwa na damu. Vilevile kumesalia michoro ionyeshayo ng'ombe mwitu 
aliyetiwa jeraha la kifo, pamoja na maiti ya mwindaji aliyeuawa na mnya- 
ma huyo. Kwenye mapango fulani kumechorwa taswira za watu wakiiga 
wanyama. Moja yake yaonyesha mtu na pembe za tamviri kichwani na 
mkia kwa nyuma, akimathilisha kwa mchezo wa ngoma harakati zinazo- 
fanana na zile za kulungu. Ni kutokana na mtindo huo wa kuiga wanya- 


24 


1. Dubu aliyejeruhiwa. (Mchoro wa pangoni.) 2. Mwanadamu aliyejivika ngozi 
ya kulungu na kumwigiza, (Mchoro wa pangoni). 3. Wenyeji wa kiasili wa Aus- 
walia kabla ya kwenda usasini. 


ma na wawindaji wawakimbizao ndiyo kukachomoza ngoma za aina ya 
mwanzoni kabisa. 1 

Vitu vya sanaa vilivyosalia tangu zama zile ni ushahidi wazi kwamba 
“mwanadamu mwenye akili” alikuwa mchunguzi, tena mjuzi wa wanya- 
ma na tabia zao. (Taz. picha ya rangi 4). S 
2. Udhaifu na Hofu ya Wanadamu wa Awali Mbele ya Maumbile, Kwa 
tulivyokwisha ona, “mwanadamu mwenye akili” alitofautiana sana na 
mababu zake wa zama za mwanzoni kabisa, lakini yeye pia alikuwa hana 
nguvu mbele ya mitokezo ya kutisha ya maumbile: umeme na radi, ma- 
furiko ya maji na magonjwa ya hatari. Wakati mtaalamu mmojawapo ali- 
Polizuru kabila fulani lililozorota katika maendeleo ya kihistoria, wenyeji 
walimwambia, “Twachelea hali mbaya ya hewa, ambayo hatuna budi ku- 
Pambana nayo katika kujipatia chakula. Twachelea dhiki, njaa na baridi 
kwenye vibanda vyetu. Twachelea maradhi yatukiayo karibu nasi kila si- 
ku. Twachelea wafu na roho za wanyama wenye kuuawa mawindoni. Twa- 
chelea yote yale tusiyoyajua”. AA 

Katika kukabiliana na mitokezo ya kutisha ya maumbile, binadamu wa 
zama za mwanzoni kabisa walikuwa hawana wala hawajui njia yoyote nyi- 

25 


ngine ya kupambana nayo. ila tu kuikimbia na kujisitiri, “Mwanadamu 
mwenye akili”, naye alikuwa tayari anajaribu kuielezea. 

3. Uibukaji wa Imani za Kidini. Takriban yote yale yamzungukayo binada- 
mu katika maumbile, huwamo mwendoni: Jua na Mwezi kuchomoza na 
kutua, mawingu ya mvua kutokeza hapa na pale na kuandamana na ume- 
me na radi, mimea kuchanua na kunyauka, na ardhi kutetemeka mara 
kwa mara. Mitokezo yote ya maumbile ina sababu zake za kihalihalisi, ya- 
ani ziamuliwazo na kawaida za kimaumbile za maisha ya dunia. Na ni shu- 
krani kwa elimu zichunguzazo maumbile ndiyo tukazijua sababu hizo. 

Wanadamu wa awali hawakuzijua sababu hizo za kihalihalisi za mito- 
kezo ya maumbile, Na ndio maana, wakaja kuamini ati kuweko kwa ngu- 
vu fulani zipindukiazo maumbile, zenye kuyaendesha na kuyatawalia kwa 
pande zote. Walidhania kuwa maumbile ni makao ya “pepo” wanaoshabi- 
hiana na binadamu, lakini wenye nguvu zaidi, na ni “pepo” hao ndio wa- 
naopiga umeme na kuvumisha upepo, kusaidia au kuzuia mawindoni, ku- 
leta maradhi ulimwenguni, n.k. 

Binadamu waliwania ama kuwavutia “pepo” waje kuwasaidia, au ki- 
nyumeche, kuwafukuza mbali. Mfano wake mmojawapo ni huo upungaji 
pepo, ambapo mgonjwa aliyedhaniwa kuwa maradhi yake yamesababi- 
shwa na kuingiwa na pepo kichwani, alifanyiwa “dawa” ya kufukizwa, ku- 
pigiwa makelele na kupungiwa magongo, ndiyo kusema kwa jumla, ali- 
pungwa. Mfano mwingine ni kwa wawindaji kujaribu “kuwaroga” wa- 
nyama ili kujidhaminia kuwa na bahati mawindoni; kwa madhumuni ha- 
yo, walifuata ada ya “kuziua” taswira za wanyama. 

Ilivyokuwa hawakuzijua sababu halisi za mitokezo ya kimaumbile ian- 
damanayo na maisha ya watu, kama vile, kifo na ndoto za usingizini, wa- 
nadamu wa awali waliamini kwamba kuna “roho” isiyoonekana mwilini 
mwa kila mtu. Wakati alalapo usingizi, “roho” yake humwondoka na ku- 
onana na zile za watu wengine. Ama kifo cha mtu, sababu yake ni ati “ro- 
ho” kuuhama mwili wake milele. 

Dhana za kuamini ati kuweko kwa nguvu zipindukiazo maumbile, zenye 
kuyatawalia hayo ya mwisho pamoja na maisha ya binadamu, zinaitwa 
imani za kidini. Nazo zilichomoza kutokana na huko wanadamu wa awali 
kuwa dhaifu na kupigwa na hofu mbele ya mitokezo ya maumbile, pamo- 
ja na kutozijua sababu zake halisi. 

4. Vipi Wataalamu Walivyokuja Jua Habari za Uchomozaji wa Imani za 
Kidini Miongoni mwa Wanadamu wa Awali. Kama kawaida, binadamu 
wa zama za mwanzoni za kabla ya kuchomoza kwa imani za kidini, waliku- 
wa hawaziki maiti, ila tu kuziacha ziliwe na wanyama au ndege. Matokeo 
ya uchunguzi uliofanywa na wataalamu wa akeolojia kwenye maziara ya 
kale yanaonyesha kwamba kawaida ya kuzika wafu ilichomoza pamoja na 
imani juu ya “roho”, na ilikuwa ni kiasi cha miaka elfu 30 au 20 nyuma. 
Kwa kulingana na kawaida hiyo, kukawa kunachimbwa makaburi, na maiti 


26 


za marehemu kutumbukizwa humo pamoja na chakula, vyombo vya kazi 
na mapambo; kwani watu waliamini kwamba “roho” inaweza kurejea tena 
kuishi mwilini mwa mfu, na kuhitajia yote yale aliyokuwa akiyatumia wa- 
kati alipokuwa hai. 

Ushahidi mwingine wa uchomozaji wa imani hizo juu ya nguvu zipin- 
dukiazo maumbile, unatokana pia na baadhi ya vitu vya sanaa vilivyosalia 
tangu nyakati hizo, mkiwemo taswira za wanyama zilizotobolewa kwa ku- 
pigwa mikuki. Uchunguzi wa mila na desturi za makabila fulani ya zama 
zetu, ambayo yangali bado hayajajitoa katika mifumo ya maisha ya aina 
zile za mwanzoni, umesaidia pia kuelewa vizuri zaidi kawaida kama hizo 
za binadamu wa awali. Mathalan, wenyeji wa kiasili wa Australia waligu- 
nduliwa kuwa na desturi mojawapo ya aina hiyo, ambayo kwayo, kabla ya 
kuondoka mawindoni walikuwa wanachora taswira za wanyama maarufu 
wa sehemu hizo, yaani kangaruu, na kuzichoma choma kwa mikuki yao 
(taz. uk.25). 


> 1. Vitu vya sanaa vya wanadamu wa awali vyashuhudisha nini? Taja mifano si 

chini ya minne ya ushahidi huo. 2. Kwa nini wanadamu wa awali wakatokezea 
kuwa na imani za kidini? 3. Vipi wataalamu walivyokuja jua habari za uchomo- 
zaji wa imani hizo? Taja vyanzo si chini ya vitatu vya habari hizo. 


SURA JJ 
WALIMAJI NA WAFUGAJI WA AWALI 


IBARA 4. MWANZO WA UFUGAJI NA ULIMAJI 


Jikumbushe vile mgawanyiko wa kazi ulivyokuwa katika ujima wa nasaba 
(bara 2, kif. 5). 


1. Upataji Joto wa Dunia na Usambaaji wa Ukazi wa Binadamu. Kiasi mia- 
ka elfu 13 nyuma, dunia iliingia katika kipindi cha joto. Barafu ilikuwa 
ikiyeyuka taratibu na kurudi nyuma zaidi na zaidi kuelekea Kaskazini. Ga- 
nda la barafu lilipoyeyuka, ardhi ikaota misitu na vichaka. Wanyama wa- 
liozoea baridi wakaongozea pande za Kaskazini. Tembo wa kale, yaani ma- 
mmoth, nao wakaangamia kabisa. 

Baadhi ya watu walifuatana na uhamaji wa wanyama. Mito na maziwa 
hayakuwa mapingamizi njiani mwao. Wakaunda chombo cha kwanza ka- 
bisa cha kusafiri majini, nacho ni chelezo walichokifanya kwa kuyafunga- 
manisha magogo mawili matatu pamoja. Baadaye wakaanza kutengeneza 
mitumbwi kwa kuchonga magogo manene ya miti. 

Binadamu wakaanza taratibu kufanya maskani katika sehemu za Kaska- 

zini mwa maeneo ambayo sasa twayaita Ulaya na Asia. 
2. Ufugaji Wanyama. Makundi ya mbwa mwitu yalikuwa yakizurura zuru- 
ra karibu na makao ya wawindaji yakirandia na kujiokotea mabaki ya cha- 
kula cha binadamu. Mibweko ya mbwa ilikuwa ikiwaonya watu juu ya wa- 
nyama wa aina nyingine kujongea kwenye makao yao. Basi, baada ya mu- 
da fulani kupita wawindaji wakaanza kuwafuga mbwa hao. Mbwa alito- 
keza kuwa mnyama wa mwanzo kabisa kuishi kwenye makazi ya binada- 
mu, akawa mlinzi mwaminifu wa nyumba ya mwindaji, pamoja na msa- 
idizi wake, kama vile, katika kumsaka na kumkimbiza mnyama mwitu ye- 
yote yule. 

Pamoja na hayo, wanadamu wakajifunza kutumia nguvu ya jiti linalo- 
nepa, kwa kulipinda na kulifungia ugwe kwenye ncha zake, ndiyo kusema, 
wakatengeneza upinde, Kama matokeo yake, mwindaji akaweza kumpiga 
kwa mshale mnyama aliye mbali kwa makumi hata mamia ya hatua. 

Kukiwa na upinde na mbwa, uwindaji ukawa unafanyika kwa kufaulu 
zaidi kuliko ilivyokuwa kabla. Sasa, baada ya kwisha kuwapatia watu wa 


28 


NI 
nA Y — 

 — ; 
shoka, jembe la mti, mundu. 4. Ki- 


bwi wa kale uliochongwa kutokana 
mtumbwi wa 


1-3. Vyombo vya kazi vya walimaji wa kale; 
jiti cha mchi wa kutwangia nafaka. 5. Mtum! 
na gogo la mti, pamoja na vyombo vya jiwe vya kutengenezea 
aina hiyo. 


nasaba yao nyama ya kutosha, wawindaji wakawa hawawachinji tena vito- 
to vya nguruwe, mbuzi, n.k., walivyoviteka usasini, bali kuwafungia kwe- 
nye maboma madhubuti ya mbao, ambayo yalikuwa ndiyo aina ya mwan- 
ka ya zizi. Basi, baada ya muda fulani kupita binadamu wakawa wanawa- 
uga wanyama kama hao wa aina mbali mbali, mkiwemo nguruwe, mbuzi, 
kunioa na ng'ombe. 
ivyo ndivyo uwindaji ulivyopelekea kuchomoza kwa ufugaji. 

pama Ardhi kwa Tembe la Mti. Walivyokuwa wakiokota punje zenye 
EA a, wanawake walifanya uvumbuzi muhimu sana kwa kugundua kwa- 
B. a punje yaweza kuzalisha mmea mpya, yaani, yaweza kuwa mbegu. 

asi, wakawa wanazifukia mbegu ardhini. Na hivyo ndivyo uchumaji uli- 
vyopelekea kuchomoza kwa ulimaji. Ilikuwa ni karibu na miaka elfu 10 
au 9 nyuma. 


29 


Ulimaji ukahitajia kuwa na shoka, jembe na mundu, 

Kwa kulifungia jiwe lenye makali kwenye jiti, watu wakaunda shoka. Je- 
mbe la mwanzo kabisa, nalo likawa ni jiti lenye fundo nchani, na kuwa mi- 
thali ya kingoe; baadaye, ncha za majembe hayo zikawa zinatengenezwa 
kwa mifupa na pembe. Miundu nayo iliundwa kutokana na tayu za wanya- 
ma kwa kuzitia vipande vya jiwe vyenye makali (taz. picha kwenye kur, 29 
na 34). Kwa vile jembe lilikuwa ndiyo zana kuu ya kazi ya kilimo cha za- 
ma zile, kazi hiyo ikaitwa ulimaji kwa jembe. Kwa hakika, kilimo cha aina 
hiyo kilitoa mazao haba, lakini juu ya hivyo, kilikuwa afadhali kuliko uoko- 
taji na uchumaji katika kuwapatia watu wa nasaba chakula cha mimea. 

4. Usanii wa Aina za Mwanzoni. Pamoja na ulimaji na ufugaji, wanadamu 
wakaanza kuendelea mbele katika kazi za mikono za kutengeneza vitu vya 
matumizi vya aina mbali mbali. 

Walipata ubingwa mkubwa katika utengenezaji vitu kutokana na jiwe; 
karibu na miaka elfu 7 nyuma, walikuwa wameshajua jinsi ya kulitoboa na 
kulisugua jiwe kwa madhumuni mbali mbali. 

Kugundua kwamba udongo wa aina fulani huganda motoni, kuliwa- 
pelekea binadamu katika utengenezaji wa vyungu na vyombo vingine vya 
kulia au vya matumizi ya aina nyingine, kwa kuvifinyanga na kuvichoma. 
Tena kutokana na udongo na mafya, wakaanza kutengeneza majiko. 


Shughuli za kale za usanii: vyom- 
bo vya kazi na vitu vilivyoundwa 
kwa kutumia vyombo hivyo. 
1, Mtambo wa kutobolea jins" 
2. Shoka la jiwe lenye tundu NT 
lotobolewa. 3. Chombo, cha kale 
cha ufumaji. (Vifani vilivyotenge" 
nezwa kutokana na mabaki ya kia 
halisi kama hivyo pamoja na Mai 
lezeo yake kutokana na Can 
Awa shi ya kale.) 4. Chungu cha 4 


3 ngo. 


30 


wa, AINA 


Kwenye makazi ya walimaji na wawindaji wa kale. (Picha yake imechorwa mna- 
mo zama zetu.) Zitaje aina za vyombo vya kazi na shughuli za watu zilizoonye- 
shwa pichani humu. 


Pamoja na hayo, kwa kutumia matawi na magome ya miti, watu waka- 

anza kusuka makapu, jambo ambalo baadaye likawapelekea kupata ujuzi 
wa kutengeneza nyavu, kadhalika kusokota nyuzi na kufuma nguo za sufi 
na kitani. 
5. Nasaba na Kabila. Akiwa na vyombo vya mawe na mifupa tu mikono- 
ni mwake, mtu mmoja mmoja asingelimudu kulima shamba na kuvuna 
zao kwa juhudi zake pekee. Ni watu wa nasaba nzima tu ndio walioku- 
wa na nguvu ya kutosha ili kufyeka miti na vichaka pale ilipokusudia ku- 
anzisha shamba, tena kutifua tifua udongo ili upate kutoa mazao vizuri, 
pamoja na kulinda mapando na mifugo kutokana na wanyama mwitu. 
Shamba la nasaba, mazao yake na mifugo, ilikuwa ni mali ya pamoja ya 
watu wote wa nasaba. Wale waliokuwa na ubingwa zaidi kwa kutengeneza 
vitu vya matumizi kutokana na mawe, udongo wa kufinyanga, sufi na kita- 
ni, waliwatumikia wenzao wote wengine wa nasaba. WA sa 

Nasaba kadhaa zilizokaa kwenye eneo hilo hilo moja, ziliunda kabila 
(tribe). Kabila lote lilitumia lugha moja na kufuata mila na desturi za 
namna moja. NE 

Shughuli zote za kabila ziliongozwa na baraza la wazee, ambalo liliamua 
mahali pa uwindaji, uchungaji na ulimaji kwa watu wa nasaba zilizokuwa- 
mo ndani ya kabila hilo, pamoja na ugomvi wowote ule baina yao. Wazee 
walipewa imani ya kabila lote, nalo lilitimiza amri zao kwa utiifu kabisa. 


31 


Kwa madhumuni ya kuamua mambo yaliyo muhimu zaidi, wazee walikuwa 
wakiitisha mkutano wa pamoja wa kabila lao. 

Baadhi ya nyakati, kulikuwa kukizuka vita miongoni mwa makabila ha- 
ya au yale, hasa kwa sababu ya kugombania ardhi bora za kulima au za 
kuchunga wanyama. Kwa wakati wa vita, wanaume wa kabila walimcha- 
gua mtemi, ambave alikuwa na madaraka ya kiongozi wa kikosi chao cha 
maaskari. 

Kuchomoza kwa ulimaji na ufugaji kulikuwa na umuhimu mkubwa sa- 
na katika maisha ya wanadamu wa awali. Kabla ya kuingia kwa zama hizo 
zinazohusika, binadamu walikuwa wakijiruzuku kutokana na yale tu yali- 
yopatikana tayari katika maumbile: waliokota matunda na mimea, waliwi- 
nda wanyama na kuvua samaki. Uibukaji wa shughuli za ulimaji na ufu- 
gaji ukawapelekea kuzalisha wenyewe vitu wanavyovihitajia kwa maisha 
kama vile, kupanda mimea na kufuga wanyama. 


ao) 1. Shughuli gani za kale ndizo zilizopelekea kuchomoza kwa ulimaji na ufuga- 

ji? Hayo yalitokeaje? Shoka la jiwe lilikuwa na umuhimu gani katika ulimaji na 
ufugaji wa zama zile? 2. Jaribu kusimulia kwa ufupi juu ya kazi ya walimaji 
wale wa awali. 3. Je, mfumo wa ujima wa awali ulisalia miongoni mwa walima- 
ji na wafugaji wa zama za mwanzoni? Uthibitishe usahihi wa jibu lako. 4. An- 
galia “Mwendo wa Zama” na kukisia lini wanadamu walipounda upinde. 


IBARA 5. USAWA MIONGONI MWA WATU WAANZA KUTOWEKA 


1. Mwanzo wa Utengenezaji Vifaa Kutokana na Madini. Makabila fulani 
yalikaa kwenye maeneo yaliyokuwa na vyanzo vingi vya shaba. Watu wali- 
kuja kugundua kwamba vipande vya madini hiyo, vikichanganyika na 
mawe, vinapodondoka motoni huyeyuka, na baada ya kupoa, hupata ma- 
umbo mapya. Ugunduzi huo uliwapelekea katika utengenezaji wa vitu 
vya shaba. Walifanya kalibu kwa kutumia udongo au mawe laini, waki- 
tengeneza maumbo waliyoyakusudia, na kuimimina humo shaba iliyoye- 
yuka. Shaba nayo baada ya kwisha kupoa, ilipata umbo la kalibu. Kama 
matokeo yake, binadamu wakajifunza kutengeneza mashoka, majambia, 
miundu pamoja na vitu vingine vya shaba. Pamoja na hayo, wakapata 
ujuzi wa kusanifu mapambo ya dhahabu na fedha. 

Zama zote zile, ambazo vyombo vya kazi vilikuwa vikitengenezwa hasa 
kutokana na mawe, zinaitwa Dahari ya Mawe, nayo ilichukua zaidi ya mi- 
aka milioni mbili. Dahari hiyo ilikwisha wakati binadamu walipoanza ku- 
tengeneza vyombo vya kazi vya shaba, na huo ulikuwa ndio mwanzo wa 
Dahari ya Madini. Katika nchi fulani vitu vya shaba vilianza kutengenez- 
wa kiasi miaka elfu 7 au 6 nyuma, ilhali kwa nchi nyinginezo hayo yali- 
tokea baada ya muda mrefu kupita. (Angalia “Mwendo wa Zama”, zitafu- 
te alama zinazohusika). 


32 


Kama ijulikanavyo, shaba ni madini laini, kwa hivyo, vitu vilivyoten- 
genezwa kutokana nayo, vilikuwa vinachakaa upesi kwa kulinganisha na 
vinginevyo. Walimaji wengi zaidi walikuwa wangali bado wanatumia ma- 
jembe na miundu ya miti na mifupa. Ingawa, kwa kulinganisha na jiwe 
lenye makali, vyombo vya kazi vya shaba vilionyesha kuwa rahisi na afa- 
dhali zaidi katika kutengeneza vitu vya mbao na mifupa. Basi, mnamo 
nyakati hizo, vyombo vya kazi vya miti, mifupa na pembe, vilitengenea 
sana. 

2. Uundaji wa Plau. Wakati huo huo, walimaji waliongeza ukubwa wa 
jembe pamoja na kulitia mipini. Kikundi cha watu kilikuwa kinaburura 
jembe kama hilo shambani, huku mmoja wao akifuata nyuma na kuuele- 
mea mpini wake ili kulifanya lididimie chini zaidi. Hivyo ndivyo lilivyo- 
undwa plau la aina ya mwanzoni, jembe la kukokotwa liwezeshalo kufukua 
udongo kwa chini zaidi. Baada ya muda kupita, ng'ombe dume wakaanza 
kutumiwa kwa kuburura maplau. Uundaji wa zana hiyo ulisaidia kuhimiza 
vilivyo kazi ya ulimaji pamoja na kuinua kiwango chake kwa jumla. Ku- 
lima ardhi kwa plau la kukokotwa na ng'ombe dume ndiyo aina ya shu- 
ghuli ambayo ilikuwa ni muhali kwa mwanamke kuimudu. Kwa hivyo, 
walioendesha shughuli hiyo walikuwa hasa ni wanaume, 

3. Kutoka Katika Ujima wa Nasaba Kuingia Katika Ule wa Ujirani. Sawa 
na vile ilivyokuwa kabla, ardhi iliendelea kuwa mali ya pamoja ya ujima 
wote. Wanachama wake wote walichunga mifugo yao kwenye malisho ya 
pamoja, na kuwinda wanyama kwenye misitu ya pamoja. 

Ama kuhusu ulimaji ardhi, basi kukawa hakuna tena haja ya kuishu- 
ghulikia kazi hiyo kwa juhudi za pamoja za ujima wote. Hapo ndipo ma- 
baraza ya wazee yalipoanza kuyagawanya mashamba ya ujima katika vika- 
taa kwa koo mbali mbali zilizokuwamo ndani ya ujima. 

Ukiwa na vyombo vyake wenyewe vya kazi pamoja na kikundi cha ng'o- 
mbe kadhaa, kila ukoo mbali ulimudu kulima kikataa chake kwa plau na 
kuvuna mazao kwa juhudi zake pekee. Mbali ya vyombo vya kazi na mifu- 
go ya kiasi fulani, mazao hayo pia yalikuwa mali yake wenyewe. Hivyo ndi- 
vyo utaratibu mkubwa wa pamoja wa uzalishaji mali wa ujima wa nasaba, 
ulivyoanza kuvunjika kwa kugawanyika katika shughuli ndogo ndogo za 
koo zake mbali mbali. za 

Hayo yaliandamana na ubadilikaji wa muundiko wa ujima huo wenye- 
We, ambao ukaanza kuwapokea majirani wale walioshirikiana nao katika 
kazi ya kusafisha sehemu za ardhi zilizokusudiwa kutumiwa kwa kilimo. 
Hivyo ndivyo, hatua kwa hatua, mahali pa ujima wa nasaba palivyoanza 

kutwaliwa na ujima wa ujirani. Wanachama wa ujima wa ujirani wanaitwa 
wakulima-wanaujima. Wao walimiliki ardhi kwa pamoja, lakini kila mmoja 
kati yao alikuwa tayari ana shughuli yake mwenyewe ya kiuchumi.” 
4. Kujipembua kwa Makabaila Miongoni mwa Wanachama wa Ujima. 
Mgawanyiko wa utaratibu wa uzalishaji mali wa pamoja wa nasaba katika 
33 


1, Shoka la Shal 
kalibu yake, 9, Pan, 
ncha ya mk - manii 
3. Miamba hi, 


shughuli za kiuchumi za koo mbali mbali, ukaandamana na utowekaji wa 
usawa baina ya watu wake, Wazee na watemi wakaanza kujitwalia sehemu 
kubwa za ardhi zenye rutuba zaidi, pamoja na kubakua kwa wingi zaidi 
a zilizotekwa vitani, kama vile, mifugo, shaba, dhahabu. Matokeo 
alikuwa ni kutajirika kwa watemi na wazee, na kufukarika kwa wa- 
nachama wote wengine wa ujima, 
Cheo cha mtemi, ambacho mwanzoni kilikuwa ni cha muda, kikaanza 
kugeuka kuwa cha kudumu na cha kurithishwa. Hivyo, wanawe mtemi 
walitokezea e kuwa watemi vilevile, halikadhalika kuwa wanachama 
wa mabaraza we, Mastakimu ya mtu yakawa yanategemea siyo uju- 
zi, ubingwa na ustahiki wake, bali ukoo anaotoka. Koo za watemi na wa- 


zee zikaitwa kuwa ni za kikabaila (au koo za watu watukufu). Makabaila 
(watukufu) wakajitwalia utawala juu ya kabila lao, 


Pamoja na mengine, ushahidi wa utowekaji wa usawa miongoni mwa 
binadamu wa zama hizo, unapatikana kutokana na machimbuzi ya mazi- 


DI 


ha 


. Tae 
“WO MACHUNGA ya 
KUA A 


Mwanzo wa ugeukaji wa ujima wa nasaba kuja kuwa ujima wa kijirani. (Mi- 
choro ya kielelezo.) Linganisha michoro hii miwili na kufafanua mabadiliko 
yaliyotokea katika maisha ya binadamu kwenye mchoro wa pili, pamoja na 
yale ambayo hayakubadilika. Yataje mabadiliko kama hayo yasiyopungua 
manne. 


ara ya kale, ambako kwenye makaburi fulani wataalamu wa akeolojia hu- 
gundua vigae vya vyombo vya ufinyanzi vya kulia, tena mara kwa mara, 
vyombo vya kazi, ilhali kwenye mengineyo hukuta wingi mkubwa wa sila- 


a za thamani pamoja na vitu vya mapambo. 
Uvunjikaji wa utaratibu wa uzalishaji mali wa pamoja wa nasaba na uto- 


wekaji wa usawa baina ya binadamu, uliongozea kwenye uangamiaji wa 


wa ujima wa awali. 


5. Imani za Kidini za Wakulima wa Ujima. Mabadiliko ya maisha ya bina- 
damu yaliandamana na ubadilikaji wa imani zao za kidini. 


35 


1. Sanamu ya mti ya kuabudiwa na Wahindi Wekundu. 2. Mwanadamu na wa- 
nyama wa kafara. (Imechorwa na Mzungu aliyeshuhudia mwenyewe matambi- 
ko ya aina hiyo kwenye kisiwa kimojawapo katika Bahari Kuu ya Pasifiki.) Mtu 
aliyekusudiwa kuwa kafara amefungwa na kulazwa chini, Watu wawili wakipiga 
ngoma ili kufifiliza mayowe ya kafara. Upande wa nyuma kwaonekana mabu- 
fuu ya watu waliokwisha tolewa kafara zamani. Kwenye madhababu yaliyoinu- 
ka—maiti za wanyama waliotolewa kafara. 


Walimaji walidhania kwamba “pepo” wale wanaotawalia mitokezo ya 
kimaumbile iamuayo maisha ya binadamu, kama vile, Jua liyapashalo joto 
mapando ya shambani, mawingu yanyeshayo mvua na kuzinywesha ar- 
dhi, mbegu zimeazo na kugeuka kuwa mimea, ndio walio wakubwa na 
wenye nguvu zaidi. 

Wakaanza kuwachukulia “pepo” hao kuwa ndio miungu, yaani wenye 
enzi na kudura yote juu ya maumbile na mitokezo yake, mkiwemo kuin- 
gia kwa majira ya machipuko, kunyesha mvua, kuiva kwa mazao, n.k. 

Wakidhania kwamba miungu inashabihiana na wanyama au watu, bi- 
nadamu wakaanza kuchonga sanamu za miungu kwa mti au jiwe. Sana- 
mu za aina hiyo zinaitwa sanamu za kuabudu. Wakiwania kupata baraka 
za miungu, watu walikuwa wakiwatolea kafara kama vile, za kuchinja mi- 

fugo, na baadhi ya nyakati, hata mwanadamu nafsi yake, huku wakiipa- 
ka midomo ya sanamu kwa damu ya kafara. 


> 


nasaba na ule wa ujirani? 
fumo wa ujima wa awa- 


li ndizo zilizosalia, na zipi zilizotoweka, katika uji 
ni walioitw. aila? Vipi mastakimu yao yalivyotofautiana na yale ya wana- 


36 


chama wengine wa ujima? 4. Kuna tofauti gani baina ya imani za kidini za 
walimji na zile za wawindaji? 


JIHAKIKISHIE VILE ULIVYOELEWA HISTORIA 
YA WANADAMU WA AWALI. 


Binadamu wa kale kabisa walitofautiana kwa mengi sana na walimwengu wa 
zama zetu. 


Wanadamu walichomoza lini? Kulikuwa na tofauti gani baina yao na wanya- 
ma? Nini kinachowatofautisha na binadamu wa zama zetu? 


Shukrani kwa kazi yao, binadamu nafsi yao walikuwa wakikamilia na kuende- 
lea mbele, 

Maendeleo hayo ya binadamu yalikuwaje? “Mwanadamu mwenye akili” ali- 
chomoza lini? Vielelezo gani vya kitabuni humu vinahusika na habari za ucho- 
mozaji wa “mwanadamu mwenye akili””? 


Pamoja na kukamilisha vyombo vyao vya kazi, 

Uelezee mwendo wa mfuatano wa kukamilia kwa vyombo vya kazi vya binada- 
mu wa awali. Angalia jedwali, ukabakikishe kama hukukosa chochote kile ka- 
tika maelezo yako. 


na kufanya ugunduzi mwingi wa maana sana katika maumbile. 

Matokeo gani ya ugunduzi wa mitokezo ya kimaumbile, uliofanywa na wana- 
damu wa awali, ndiyo yaliyokuwa muhimu zaidi? Vipi walivyoyatumia matokeo 
hayo? 


Maendeleo ya binadamu yaliandamana na uchomozaji na uendeleaji wa shu- 
ghuli za aina mpya. 

Taja shughuli za wanadamu wa awali katika mfuatano wa kuchomoza kwa 
shughuli hizo. 


Zaidi ya miaka milioni mbili binadamu waliishi chini ya mfumo wa ujima wa 
awali. 

Kuna tabia kuu gani za mfumo wa ujima wa awali? Kwa nini wanadamu wa 
awali waliweza kuishi na kufanya kazi kwa mijumuiko tu? 


Miaka elfu kadhaa nyuma, usawa baina ya binadamu ulianza kutoweka. 
Vipi usawa baina ya binadamu ulivyotoweka? Na matokeo yake yalikuwa- 


je? 
37 


HAKIKISHA VILE ULIVYOELEWA HISTORIA 


Vyombo vya Kazi Vitu Vingine 


laki mbili nyuma Jiwe la kuchanjia, ujiti wa kuchimbia, rungu 


Kutoka zama za ui Yi — 
mwanzoni hadi 
—— 
Miaka elfu 
30-20 nyuma —— 


Mkuki, chusa, kisugulio 


Nguo za 
kufumwa, 
vyombo vya 


kufinyangwa 


Uta, shoka, jembe la mti, mundu, mtumbwi, 
Chombo cha ufumaji 


Silaha za shaba, 
Miaka elfu mapambo ya 
65 nyuma dhahabu na 


fedha 


Jembe la chuma, shoka la shaba, mundu wa shaba 


Udhaifu na hofu ya wanadamu j AA yi 
buka kwa imani za ya ya muwa awali mbele ya maumbile ulipelekea kui- 


Walimaji waligundua 
Tum kupita, huwadia 
Vipindi vya baina ya 
Wa kutegemea mfu- 


38 


YA BINADAMU WA MWANZONI 


Binadamu wa Mwanzoni 
na Mijumuiko Yao 


Shughuli Kuu Sanaa na Dini 


Kulikuwa hakuna 
sanaa wala dini 


Makundi ya binadamu 


Uchumaji matunda mwitu, 
wa mwanzoni 


uwindaji wanyama fulani 


Uchongaji sanamu na michoro 
ya mapangoni. Uibukaji 
wa uchawi, imani za “mizimu” 
na “pepo wa maumbile” 


Uchomozaji wa “binadamu 
mwenye akili”. Uibukaji 
wa ujima wa kikundi 

cha kikabila 


Uwindaji, uvuvi, uchumaji 
matunda mwitu 


Vikundi vya kikabila 
na makabila 


Uwindaji, uchumaji matunda 
mwitu, ufugaji wanyama, 
kilimo cha kutumia jembe 

Ja mti, kazi za usanii 


Kusujudia nguvu za kimaumbile 
zihusikazo na kilimo. Sanamu 


Kilimo, ufugaji wanyama, 
kazi za usanii 


za kuabudu,matambiko. 


Mwanzo wa uvunjikaji wa 
vikundi vya kikabila na 
ukiukaji kuingia katika ujima 
wa jirani. Watemi na wazee 
wa makabila wapata nguvu 


Katika historia ya nchi yoyote ile kumekuwa na mambo mengi muhimu 
sana. Basi, mwaka wa kutokea kwa jambo kama hilo, ambalo wazalendo 
au wakazi wa kiasili wa hapa au pale walilichukulia na kulikumbuka kwa 
pamoja kama ni muhimu zaidi na la awali kabisa maishani mwao, ulikuja 
kuhesabiwa nao kuwa ndio mwaka wa kwanza wa historia yao. Mathalan, 
mwendo wa zama katika nchi fulani za kale ulihesabiwa kutokana na wa- 
kati wa kusibiwa kwao na mafuriko makubwa sana ya maji, ilhali kwingi- 
neko, natuseme katika Urumi—kutokana na wakati wa uchomozaji wa mji 
mkuu wa dola hilo, yaani Rumi. Miaka iliyofuatia huo wa kwanza kabisa, 
ikaitwa wa pili, wa tatu, wa nne, n.k. Kama uonavyo, nchi mbali mbali zili- 
tofautiana kwa taratibu zao za kuhesabu mwendo wa wakati na zama za hi- 
storia, jambo ambalo kwa hakika lilikuwa ni la kutatiza mno. 

2. Zama Zetu. Karibu na miaka elfu mbili nyuma, katika sehemu fulani ya 
dunia kulienea sana uvumi usemao kwamba Mungu ameshuka Ardhini 


39 


MIAKA MIAKA 
9,000 8,000 
NYUMA. NYUMA 


Kumebuniwa | |Kumechomoza 
Uta kilimo 


MIAKA | YA MIAKA | YA MIAKA 


ai YA ELFU YA 9 | ELFU YA 8 | ELFU YA7 | ELFU YA 6 Jj ELFU YA 


YA MIAKA | YA MIAKA | YA MIA 


mw. mw. mw. 
8,0008.C. 70008B.C.  6.,0008.C. 


kutoka mbinguni na kuishi hapa kwa umbo na sura ya mwanadamu ait- 
waye Yesu Kristo. Na kulikuwa na watu wengi walioziamini habari hizo. 
(Baadaye, kwenye ibara ya 58, utasoma juu ya vile ngano za kumwelezea 
Kristo zilivyotokezea, tena kwa nini binadamu wakaja kuziamini.) 

Baada ya miaka 500-600 kupita, ngano hizo zilikuwa zimeshaenea kwe- 
nye nchi nyingi sana. Ilikuwa ni hapo ndipo mwaka wa ati kuzaliwa Kri- 
sto ulipokisiwa mahali pake katika mfuatano wa zama wa tangu kucho- 
moza kwa Rumi, kisha, ukatajwa kuwa ni mwaka wa kwanza wa dahari 
mpya (ndio zama za A.D., au Anno Domini, maneno haya yatokanayo na 
lugha ya Kilatini, yamaanisha “Enzi za Ukristo”, na kutambuliwa na wa- 
Jimwengu wengi kuwa ni zenye kuashiria “Dahari Mpya”, kwa kutofauti- 
ana na zile za B.C., au Before Christ, yaani, “Kabla ya Kuzaliwa Kristo”; 
tumeona ni jambo la kufaa kuelezea hayo ili kumsaidia msomaji asije aka- 
kanganyika kwa kuzikuta herufi hizo za kigeni, ikiwa ni ndani ya kitabu 
hiki, au katika maandishi yoyote yale kuhusu mambo ya historia na mengi- 
neyo.—Mfasiri. ). Basi, hivyo ndivyo utaratibu wa kuhesabu mwendo wa 
zama, ambao umetambuliwa na kufuatwa na mataifa mengi zaidi mpaka 
hii leo, ulivyochomoza, na tuandikapo au tuonapo “mwaka wa 1870” au 
“mwaka wa 1961”, n.k., tunajua kwamba ni kipindi cha wakati chenye ku- 
fahamika sawia kwa Mtanzania na Mrusi, Mwingereza hata Mjapani. Na 
tukariri tena kwamba wakati wote uliopita tangu mwaka ule wa kwanza 
mpaka sasa, unaitwa “Dahari Mpya”, au A.D. 


40 


MWENDO WA ZAMA 
MIAKA MIAKA MIAKA. MIAKA 
5,000 4,000 3,000 2,000 kia 
NYUMA NYUMA NYUMA NYUMA 


uu ua 
andiko wa | (zaMi 
lughi 


ELFUYA4 JELFUYA3 Jj ELFU YA 2 ELFU Yai ua UAZ 

YA MIAKA YA MIAKA YA MIAKA YA MIAKA YA MIAKA | YA MIAKA 
mw. mw, mw. MWANZO WA mw. 

3,000B.C. 2,0006B.C.  1,000B.C. ZAMAZA A.D. 1,000 A.D. 


ZAMA ZA B.C. ZAMA ZA A.D. 


Miaka mia ndiyo karne moja, na karne kumi ni elfu moja ya miaka. Na 

kipindi kilichopita tangu mwanzo wa Dahari Mpya kinakurubia miaka elfu 
mbili. 
3. Jinsi ya Kuhesabu Mwendo wa Zama wa Kabla ya Dahari Mpya. Katika 
maisha ya dunia kuna mengi yaliyotangulia hiyo Dahari Mpya, na kuhusu 
yote hayo, husemwa na kuandikwa kuwa “yametokea kabla ya Dahari 
Mpya”, au kwa ufupi, B.C. 

Hebu natuangalie jedwali hiyo iliyoko chini, ionyeshayo “Mwendo wa 
Zama”. Kila kifungu chake chaashiria miaka elfu moja. Ulimaji ulicho- 
moza hapo karibu na miaka elfu 7 B.C. Je, miaka mingapi kwa jumla ime- 
Pita tangu nyakati za uchomozaji wa shughuli hiyo? 

. Tuhesabu hiyo miaka takriban elfu 7 iliyotangulia Dahari Mpya, pamo- 
Ja na hiyo takriban elfu 2 iliyopita tangu mwanzo wa Dahari Mpya, na 
tutapata jumla yake kuwa ni miaka takriban elfu 9. 

Vyombo vya kazi vya shaba viliibuka kiasi cha miaka elfu 4 B.C. Tuhe- 
sabu hiyo pamoja na miaka takriban elfu 2 ya Dahari Mpya, na tutaona 
kwamba hayo yalitokea kiasi cha miaka elfu 6 nyuma. Na 

Sasa elezea kanuni ambayo inabidi kufuatwa katika kuhesabu idadi ya 
miaka iliyopita tangu kutokea kwa jambo hili au lile, ikiwa wakati wake 
Wa kabla ya Dahari Mpya, yaani B.C., umetajwa. 

Hebu natuiangalie tena jedwali hiyo na kuzingatia haya yafuatayo. Mwa- 
ndiko wa lugha ulichomoza kiasi cha miaka elfu 5 nyuma. Je, ilikuwa lini 


41 


kwa kuhesabu wakati wake wa kabla ya Dahari Mpya? Tukate elfu 2 hivi 
kutokana na hizo elfu 5, na tutapata jibu lake: mwandiko wa lugha uli- 
chomoza miaka takriban elfu 3 kabla ya Dahari Mpya, au B.C. 

Na sasa tena elezea kanuni inayopasa kufuatwa katika kuhesabu idadi ya 
miaka iliyopita tangu kutokea kwa jambo lolote lile kabla ya Dahari 
Mpya, ilhali unajua jumla ya miaka iliyofuatia tokeo hilo. 

Hatimaye, kwa kutumia “Mwendo wa Zama", jaribu kuhesabu mwe- 
nyewe kama miaka mingapi kwa jumla imeshapita tangu kubuniwa kwa 
upinde, ikiwa inajulikana kwamba wakati wa kubuniwa kwake kabla ya 
Dahari Mpya, yaani B.C., ni miaka takriban elfu 8. 

Vivyo hivyo uzingatie mfano mwingine. Mwandiko wa lugha ulichomo- 
za hapo karibu na miaka elfu 5 nyuma, ilhali utengenezaji wa vitu vya sha- 
ba ulianzia kiasi cha miaka elfu 4 B.C. Lipi kati ya hayo mawili ndilo Jili- 
lotangulia, tena kwa kiasi gani? 


> Maagizo ya ziada 


Kuhusu Mlango wa Kwanza, “Maisha ya Binadamu wa Awali”. 

> Katika lugha ya kabila mojawapo la binadamu wa awali kulikuwa na maneno 
yamaanishayo ngozi ya mnyama, boma la miti, chungu, paa, mkuki, kasia, ki- 
banda, upandaji mbegu na uyeyushaji madini. Ungeelezeaje maisha ya kabila 
hilo? 

> Jaribu kuhesabu idadi ya vizazi vya binadamu wa awali vilivyofuatana mnamo 
miaka milioni moja, kwa kuzingatia kwamba muda wa wastani wa uhai wa kiza- 
zi kimoja ulikuwa ni kiasi cha miaka 20. 

" Vitaje vyanzo vya maarifa yetu kuhusu imani za kidini za binadamu wa awali. 


MASHARIKI YA KALE 


SURA HI 
MISRI YA KALE 


Mnamo zama za mwanzoni makabila yote ulimwenguni yaliishi chini ya 
mfumo wa ujima wa awali na kujishughulisha na uchumaji na uwindaji. 
Baadaye, yakaanza taratibu kukiuka kuingia katika ulimaji na ufugaji. 
Mahali palipokuwa na joto na udongo laini wenye rutuba, ulimaji ulian- 
za kuendelea mbele upesi, ilhali katika sehemu zile zisizokuwa na fursa 
kama hizo, maendeleo yake ni ya kudorora zaidi. 

Mojawapo ya nchi zilizopata ustawi wa haraka katika ulimaji na ufu- 
gaji, ilikuwa ni Misri ya Kale, ambayo ilichomoza huko upande wa Kaska- 
zini Mashariki wa Bara la Afrika. 


IBARA 6. TABIA ZA KIMAUMBILE NA SHUGHULI ZA WAKAZI 
WA MISRI YA KALE 


(Ramani za 1 na 2). 


1. Hali ya Kijiografia ya Misri ya Kale. Sehemu kubwa zaidi ya mwaka hu- 
ko Kaskazini Mashariki mwa Afrika huwa ni majira ya kiangazi, na mvua 
hunyesha kwa nadra sana. Maeneo yapatayo maelfu ya maili katika pande 
hizo yametwaliwa na majangwa ya mchanga na mawe. 

Kutoka Kusini kwenda Kaskazini kwenye majangwa hayo kwapitia 
mmojawapo wa mito mikuu ya dunia, nao ni Naili. Vyanzo vyake viko kwe- 
nye maziwa makuu yaliyoko Afrika ya Kati. (Yatafute maziwa hayo pamoja 
na Mto Naili kwenye ramani ya 1). Kwenye sehemu yake mojawapo kuna 
maporomoko, na baada ya kuyapindukia hayo, Naili yaingia kwenye bonde 
lenye kina kirefu, na mkondo wake kuwa mtulivu kwenye masafa yapatayo 
kilomita 700 hivi. Pale Naili inapoangukia kwenye Bahari ya Kati pameta- 
ndazika uwanda wa chini. Hapo ndipo mto huo unapojigawanya katika se- 
hemu kadhaa, na kufanya delta. (Yatafute maporomoko, bonde na delta 
ya Naili kwenye ramani ya 2). 

Sehemu hizo za bonde na delta ya Naili, kutoka kwenye maporomoko 
ya mto huo mpaka pale unapoingia baharini, ndilo eneo lililotwaliwa na 
Misri ya Kale. 

2. Mafuriko ya Naili. Mwanzoni mwa majira ya joto kila mwaka huko Af- 
rika ya Kati hunyesha mvua nyingi. Maziwa yanayomiminia maji yake ka- 


44 


Shadufu—wenzo wa kupandishia ma- 
ji shambani kutoka mtoni. (Mchoro 
wa kale wa Kimisri.) 


Bonde la Mto Nalli. (Picha ya kamera.) 


tika Naili hufurika. Kwenye sehemu za milimani ambako ndiko kwenye 
vyanzo vya mto huo, theluji na barafu huyeyuka, mikondo ya maji kuan- 
gukia mtoni kwa kasi sana, kuchukua mabaki ya udongo na mawe iyaku- 
tayo na kuyamomonyoa njiani mwake. Wakati kama huo, maji ya Naili hu- 
Jaa upesi hata kufurika kingo zake na kusababisha gharika kubwa sana. 
Naili iliyofurika huleta wingi mkubwa wa mimea ya majini kutoka kule 
maziwani, na ndio sababu, maji yake kwa wakati kama huo kupata rangi ya 
kijani kibichi. Baadaye tena, mabaki ya udongo na mawe ya milimani hui- 
Seuza rangi yake kuja kuwa nyekundu sana kama damu. Hatimaye, vita- 
kataka vya mimea hiyo iliyoozeana pamoja na mabaki ya udongo na ma- 
We ya milimani hushuka chini ya maji kwenye ng'ambo zake zilizokumb- 
wa na gharika. Mnamo kipindi cha karibu na mwishoni mwa mwaka, ma- 
Ji ya Naili hupwa, na mkondo wake kurejea tena kuwa wa kawaida. Nako 
Wenye bwachi yake huwa kumebaki wingi mkubwa wa unyevu na udon- 
80 mweusi wenye rutuba sana. > 
. Ingawa, sawa na vile ilivyo siku hizi, mafuriko ya Naili hayakuwa yaki- 
?inywesha kwa usawa sehemu zote za bonde lake. Na mahali palipoinuka, 
ambapo hapakufikiwa na maji, palikuwa ni nchi kame tu. Kwa upande 
p vingine, maji mengi yalikuwa yakituama kwenye pande za chini na ku- 
sanya mabwawa yaotayo matete na machaka yaliyojazana zaidi na zaidi. 
imba walirandaranda machakani, wakivizia na kuwinda nyara yao, na 


sehemu ya mchoro huu imeharibika 
. jaribu kuelezea shughuli za watu waliomo 


kutegemea habari 24 kitabuni, 
pichani humu. 


nyoka wenye sumu kali kujaa tele mabwawani. Makundi mazima mazima 
ya mbu ukaruka na kutapakaza homa. 


3. Mapambano ya Watu na Majangwa na Mabwawa. Ili kujipatia ardhi za 
kulima, azi wa bondeni mwa Naili iliwabidi kuyapiga vita majangwa, 


Wasanii wa Kimisri wakiwa kazini. (Imechorwa kwenye ukuta wa ndani ya ih- 
ramu ya kaburi la Farao.) Zifafanue shughuli za wasanii hawa pamoja na vifaa 
vyao vya kazi. Je, wana vyombo vya kazi vitumikavyo hata mnamo zama zetu? 


matete na nyasi. Walijenga maboma ya udongo na matete, hivyo, wakiliga- 
wa bonde katika sehemu mbali mbali. Kwenye maboma hayo walifanya 
matundu na, wakati wa mafuriko, kupitisha humo maji kwa kiasi wali- 
chokihitajia kwa kuyamwagilia mashamba yao. Ili kuzinywesha ardhi wali- 
zozilima kwenye sehemu za mwinuko, walikuwa wakipandisha maji huko 
Juu kutoka miferejini kwa kutumia shadufu, mtambo wa kienyeji wa aina 
ya winchi (taz. picha kwenye uk.45). 3 
Upepo utokao jangwani ulikuwa hwishi kupeperusha mchanga na kui- 
ziba mifereji, lakini kila mwaka watu hurejea kuizibua tena. Kutokana 
na mafuriko ya maji, maboma yalikuwa yakiharibika, lakini kila mara wa- 
tu huyajenga upya." Juhudi za ung'ang'anivu za binadamu ziliyafanya 
majangwa na mabwawa kurudi nyuma. 


WA si kisa- 
'Kwa sasa, mkondo wa Naili kwa wakati wa mafuriko, umekuwa mkia. 
wazishwa kwa msaada wa Bwawa Kuu la Aswan lililojengwa kwa ushirikiano kati 
Ya Misri na Urusi. 
47 


4. Ulimaji—Shughuli Kuu ya Wamisri. Udongo laini wenye unyevu baada 
ya maji ya mtoni kupwa, uliweza kutifuliwa vizuri kwa jembe na plau rahi- 
si la mti. Wakishapanda mbegu kwenye mashamba yao, Wamisri walikuwa 
wanapeleka huko makundi ya kondoo, mbuzi na nguruwe; wakikanyaga 
udongo huo uliofukuliwa, wanyama walifanya mbegu ziingie chini zaidi, 
hivyo, kuweza kumea vizuri. Halikadhalika waliwatumia wanyama katika 
kazi ya kutwanga mashuke ya mimea na kuputa punje wakati wa mavuno; 
walikuwa wakiyatawanya chini, kisha, kuwakimbiza wanyama mahali hapo. 

Ulimaji ukawa ndiyo shughuli kuu ya Wamisri. Kwenye bonde na delta 

ya Naili kulistawi ngano na shayiri, mashamba ya kitani kupendeza ma- 
cho kwa rangi yake ya kijani kibichi, mbogamboga na matunda kujaa tele 
makondeni na mabustanini. 
5. Usanii na Ubadilishanaji wa Bidhaa katika Misri ya Kale. Walimaji wa- 
lijenga vibanda vya udongo na matete, walifuma vitambaa rahisi, waliten- 
geneza majembe na maplau na kufinyanga vyombo vya matumizi ya nyu- 
mbani. Wale ambao kwa kulinganisha na majirani zao walijipatia ujuzi wa 
kutengeneza vitu kama hivyo kwa uhodari na upesi zaidi, waliacha kuji- 
shughulisha na kilimo, na kugeuka kuwa wafinyanzi, maseremala, wafu- 
maji na mabingwa wa kazi za mikono za aina nyingine, yaani kwa jumla, 
wasanii. Tangu miaka yao ya mwanzoni, watoto wa wasanii walikuwa wa- 
kiwasaidia wazazi wao na kujifunza ubingwa wa kazi kutoka kwao. Ubi- 
ngwa mkubwa zaidi ulihitajika katika utengenezaji wa silaha na vyombo 
vya kazi kutokana na shaba, pamoja na mapambo ya dhahabu. 

Kwanza, wasanii walikuwa wakiunda vitu vyao kwa ajili ya ujima wao 
tu, huku wakipatiwa nao ngano na mazao mengine ya chakula. Lakini ba- 
adaye, wakawa pia wanabadilishana kwa vitu au bidhaa na watu watokao 
miongoni mwa mijumuiko mingine kama hiyo. 

Naili ilikuwa ni njia ya kufalia sana katika ubadilishanaji wa bidhaa. 
Mto huo husafirika kwa mwaka mzima. Mashua zipakiazo nafaka, mbao 
na vitu vya kazi za mikono, zilikuwa zikisafiri mtoni kwa kufuata mkon- 
do wake na kinyumeche. Kwenye kingo zake kukachomoza miji iliyokuwa 
ndiyo maskani ya wasanii, na kazi zao na ubadilishanaji wa bidhaa, yaani 
biashara, kuzidi kustawi. 

Kutokana na kazi yao ya ung'ang'anivu, binadamu walifanya bonde la 
Naili kupata sura mpya. Kutoka kuwa mahali ambapo takriban hapafai 
kwa maisha ya binadamu, Misri ilizidi kugeuka kuwa nchi ya kilimo yenye 
wakazi wengi sana. 


? 1. Hali ya bonde la Naili ingelikuwaje, laiti kama kusingelikuwa na mafuriko 

yake? 2. Tabia zipi za kimaumbile za Misri ndizo zilizofalia kilimo, na zi- 
pi zilizokitatanisha? $. Jinsi gani Wamisri walivyofaulu kulifanya bonde la 
Naili kuwa ni mahali pa kufalia kilimo na maisha ya watu kwa jumla? 4. Sha- 
dufu ilikuwa na umuhimu gani katika uzalishaji mali kwa Wamisri wa kale? 


48 


IBARA 7. UCHOMOZAJI WA MATABAKA KATIKA MISRI 
YA KALE 


Jikumbushe vile mastakimu ya watemi na wazee wa makabila yalivyokuwa 
yakibadilika kwa kuandamana na maendeleo ya ulimaji, ufugaji na usanii, 
tena nani waliokuwa makabaila (Ibara 5; Kif. 4). 


1. Nini Kilichosababisha Uwezekano wa Kuwako Unyonyaji wa Binadamu 
kwa Binadamu Mwenziwe. Wawindaji wa zama za mwanzoni kabisa wali- 
mudu chupuchupu tu kukidhi haja zao za chakula; hata watoto na wa- 
kongwe iliwabidi kujitafutia riziki wenyewe. Kulikuwa hakuna motisha 
kwa ye yote kuwafanya watu wengine wamtumikie: kwani yote yale am- 
bayo wangeliweza kuyapata kutokana na kazi yao, yangelibidi kutumiwa 
kwa kutosheleza mahitaji yao wenyewe kwa chakula. 

Kwa kulinganisha na wawindaji wale wa awali, walimaji wa Misri wali- 
kuwa wanapata mazao mengi zaidi kutokana na kazi yao. Udongo wenye 
rutuba nyingi kwenye bonde la Naili ulizaa vizuri sana, na hasa baada 
ya plau kuundwa na kutumiwa katika ulimaji. Ikawa wakazi wa huko wa- 
naweza kupata mazao ya kilimo na mifugo kwa wingi zaidi kuliko ilivyo- 
hitajika kwa kujikimu wenyewe. Kiwango cha utoaji mazao kikapanda juu 
kupindukia kwa kiasi fulani kima cha kutosheleza mahitaji ya wale wali- 
oyazalisha. Na ikawa ni jambo lenye faida kwa mtu kumlazimisha mtu 
mwenziwe amfanyie kazi, kisha, kujitwalia ziada ya mazao ya kazi hiyo, 
ikiwa ni ya kilimo au mifugo, na kuweza kuibadilisha kwa kujipatia vifaa 
vya shaba, dhahabu, fedha pamoja na vitu vingine vya usanii. 

Hivyo ndivyo maendeleo ya ulimaji huko Misri yalivyosababisha uwe- 
zekano wa kuwako unyonyaji wa binadamu kwa binadamu mwenziwe. 
Kuwanyonya watu, maana yake ni kujitwalia binafsi yale yaliyozalishwa 
kutokana na kazi yao. Au kwa maneno mengine, unyonyaji ni utwaaji wa 
kibinafsi wa yale yaliyopatikana kutokana na jasho la watu wengine. 


“Maiti Hai,” kama watumwa kuwa wanaitwa katika Misri ya Kale. 
aa wa kale wa Kimisri.) 2. “Nyara” iliyotekwa na Wamisri katika nchi mo- 
jawapo ya Mashariki ya Kale. (Mchoro wa kale wa Kimisri.) Kuna dalili gani 
kwenye michoro hii ambazo zinatambulisha kwamba watu waliomo pichani wa- 
natoka katika nchi mbali mbali? 


2. Uzukaji wa Watumwa na Unyonywaji Wao. Mwanzoni kabisa, Wamis- 
ti walikuwa wakiwaua watu waliokuwa wakitekwa mahabusi wakati wa vita 
baina ya makabila. Kwa hivyo, mateka kama hao katika Misri ya Kale wa- 
liitwa “maiti”. Ilikuwa ni baada ya uzalishaji mali kuendelea mbele kwa 
kiasi cha kupindukia kima cha kutosheleza mahitaji ya lazima ya watu wa- 
tumiao kijasho chao, ndipo mateka hao walipoacha kutokomezwa, bali wa- 
kaanza kutwaliwa na makabaila na kugeuzwa kuwa watumwa wao, ambao 
walikuja kuitwa “maiti hai”. 

Tangu alfajiri mpaka usiku wa manane, watumwa walikuwa wakime- 
nyeka kwa kazi ya sulubu, kama vile, kupandisha maji kwa shadufu kwe- 
nye mashamba ya sehemu za juu, kuchimba mifereji, kujenga mabwawa 
na kuvunja miamba kwa ajili ya kupata mawe ya kujengea. Mtumwa ali- 
kuwa hana mali yoyote ile, na mwenyewe akiwa mali ya bwana wake. Mwe- 
nye watumwa, naye alikuwa akijitwalia kila kitu kilichopatikana kutoka- 
na na jasho lao, huku akiwatupia makombo tu yasiyopindukia kiasi cha 
kuunganisha roho na mwili kwa kuweza kuendelea na kazi. Alikuwa na 
haki ya kuwapiga, kuwauza hata kuwaua. 

Idadi ya watumwa katika Misri ya Kale ilikuwa chini ya ile ya wakuli- 
ma wa ujima, lakini kazi waliyoishughulikia watumwa, kama vile, katika 
kuzimwagilia au kuzikaushia maji ardhi, ilikuwa muhimu sana. Makabaila 


MATABAKA KATIKA MISRI YA KALE 


Wanyonyaji au 
wanyonywaji 


Walijitwalia matunda ya 
kazi ya watumwa na 
wakulima 


Wenye watumwa Ardhi, watumwa, mifugo, 
“ vyombo vya kazi, dhahabu 


—1!—- 


y fa Walitoa sehemu ya 
P Vikataa vya ardhi, vyombo! matunda ya kazi yao 
wakuipny vya kazi, mifugo midogo kwa makabaila 


1 


Hawakuwa na miliki 
Watumwa yoyote; nafsi zao wakiwa 
ni mali ya wenye 
watumwa 


Matunda yote ya kazi yao 
yalimilikiwa na wenye 
watumwa 


50 


waliomiliki watumwa wakajikumbia pia uongozi juu ya kazi hiyo pamoja 
na ugawaji maji mashambani. 

3. Unyonywaji wa Wakulima kwa Upande wa Makabaila. Ilikuwa ni waku- 
lima wa ujima ndio waliolima sehemu kubwa zaidi ya ardhi katika Misri 
ya Kale. Kila mmoja miongoni mwao alikuwa akijishughulisha kwenye ki- 
kataa chake na kutumia vyombo vyake wenyewe vya kazi. Mbali ya hayo, 
wote wao walishiriki katika shughuli za usafishaji ardhi kwa ajili ya kulim- 
wa, pamoja na ujenzi wa mifereji na mabwawa. 

Wakizisimamia shughuli za kuyamwagilia na kuyakaushia maji masha- 
mba, makabaila wakawa, hatua kwa hatua, wanazidi kujitwalia sehemu 
bora za ardhi zilizosafishwa kwa ajili ya kulimwa, pamoja na kutilia ngu- 
vu mamlaka yao juu ya wakulima, na kuwalazimisha wawaachie kiasi maa- 
lum cha mazao yao ya kilimo na mifugo. 

4. Uchomozaji wa Matabaka katika Misri ya Kale. Mnamo miaka elfu 4 au 
3 B.C., wakazi wa Misri walianza kugawanyika katika matabaka ya wanyo- 
nywaji na wanyonyaji. 

Tabaka moja la wanyonywaji lilikuwa ni watumwa, hali yao ikiwa ngu- 
mu zaidi. 

Tabaka jingine la umma wenye kunyonywa lilikuwa ni wakulima. 

Tabaka la wanyonyaji wenye watumwa lilichomoza kutokana na maka- 
baila. Wenye watumwa hawakufanya kazi yoyote ile ya kuzalisha mali, na 
kuongoza maisha yao yote kwa kutegemea jasho la watumwa na wakulima. 
Hata kwa sura zao, makabaila hao walitofautiana sana na wakazi wengine. 
Libasi zao zilikuwa nzuri sana, na majambia ya shaba yenye mipini iliyo- 
chovyewa dhahabu, kuwaning'inia viunoni. Walivaa mabangili na mikufu 
ya dhahabu, na kukaa kwenye majumba ya fahari yaliyozungukwa na ma- 
bustani ya kustarehe chini ya vivuli vya miti, hivyo, maisha yao kwa jumla 
yakiwa anasa tupu. Watemi wa makabila walikuwa ndio matajiri wakubwa 
zaidi miongoni mwao. 

Hivyo ndivyo mfumo wa wenye watumwa ulivyoanza kuundika katika 
Misri ya Kale. Ni mfumo wa kijamii ambao kwao tabaka moja, wenye wa- 
tumwa, linamiliki tabaka jingine, watumwa, huku likiwanyonya pamoja 
na kuwaamulia kazi na maisha yao kwa pande zote kabisa. 


> 1. Elezea maana ya unyonyaji. Nini kilichosababisha uwezekano wa kuwako 

unyonyaji wa mtu kwa mtu mwenziwe? 2. Kwa nini hapo mwanzoni kabisa, 
mateka katika Misri ya Kale walikuwa wakiuawa, ilhali mnamo miaka elfu 4 au 
3 B.C. wakawa wanaachiwa kuishi? 3. Kulikuwa na tofauti gani baina ya wa- 
kulima na watumwa? Tabia zao gani zilikuwa ni za pamoja? Hali ya nani kati yao 
ndiyo iliyokuwa ahasi zaidi? Toa hoja za kuthibitisha majibu yako. 4. Kwa 
kutegemea masomo, jedwali na vielelezo vinavyohusika, jaribu kueleza hali 
ya: 2) watumwa, b) wakulima, c) wenye watumwa, jinsi ilivyokuwa katika Mi- 
sri ya Kale. 5. Nini kinachoutofautisha mfumo wa wenye watumwa na ule wa 
ujima wa awali? 


51 


IBARA 8. UUNDIKAJI WA SERIKALI KATIKA MISRI YA KALE 


Jikumbushe jinsi uongozi wa makabila ulivyobadilika kwa kuandamana na 
uvunjikaji wa ujima wa nasaba (Ibara 3: Kif. 4.) 


1. Serikali za Awali katika Misri. Kuchomoza kwa matabaka ya wanyonya- 
ji na wanyonyaji kukafuatana na ufumukaji wa mapigano baina yao. Wa- 
kulima walipinga utekwaji ardhi zao kwa upande wa makabaila, wala ha- 
wakuraka kuwaachia yale waliyokuwa wakiyapata kutokana na kazi yao 
ngumu mno. Watumwa nao waliwania kujirudisha uhuru, wala hawaku- 
taka kuvunja migongo yao kuwatumikia mabwana zao. Basi, ni kwa ku- 
tegemea mabavu tu ndiyo iliyumkinika kutokomeza ukinzani wa wakuli- 
ma na watumwa, na kuwalazimisha kuwatii makabaila. 

Wenye watumwa walitafuta usaidizi kwa watemi wa makabila, ambao, 
kutokana na utajiri mwingi sana waliojirundikia, waliweza kuajiri walinzi 
wengi pamoja na vikosi vikubwa vya maaskari. Walinzi na maaskari waliwa- 
saka na kuwakamata watumwa waliotoroka, pamoja na kulinda masham- 
ba, mifugo na majumba ya wenye watumwa. Wakulima na watumwa waa- 
si walipigwa bakora, walitumbukizwa magerezani na kunyongwa. 

Kuongezeka kwa walinzi na maaskari kulipelekea kutilia nguvu amri 
ya mtemi, naye hatimaye akawa mtawala mwenye mamlaka yote juu ya 


Yale vaelezwayo na taswira hii ya kale ya Ki- 
misri. (Ilichongwa penye kipande cha jiwe 
kiasi cha maika elfu 3 B.C.) Kwenye sehemu 
yake ya katikati kunaonekana jemadari 
aliyemshinda adi i refu lenye umbo la 
chupa alilovikwa jemadari huyu laashiria 
kuwa yeye ni mi la wa Ufalme wa Misri 
ya Kusini. Mungu aitwaye Ghoro aliyefana- 
nishwa na kipanga, ameshika kamba i| 
funga kichwa cha mtumwa (sawa na 
vyo kwa wanyama, mateka-watumwa 
tika Misri Kale walikuwa wakihesal 
kwa vichwa), Kila kikonyo cha mmea aliotua 
nga chamaanisha mateka elfu moja. 
Chini—maadui wakikimbia, Kushotoni— 
mtumishi wa mfalme akibeba makubadhi 
yake. Juu—Mungu Mwanamke mwenye 
pembe za ng'ombe. 


52 


kabila lake pamoja na kuliamulia mwenyewe mambo yote kabisa. Watemi 
wakageuka kuwa wafalme. 

Mnamo miaka elfu 4 B.C. katika Misri ya Kale kukachomoza serikali 
za aina ya mwanzoni, tabia yake kuu ikiwa ni utawala wa mfalme utege- 
meao chombo chake cha ukandamizi, mkiwemo majeshi, walinzi, wanyon- 
gaji na magereza. 

Serikali ikawa ndiyo nguvu kuu ambayo kwa msaada wake wenye wa- 

tumwa waliendelea kuhifadhi na kudumisha utawala wao juu ya umma 
wenye kunyonywa wa wakulima na watumwa. 
2. Uunganishwaji wa Misri Chini ya Utawala wa Mafarao. Mwanzoni ka- 
bisa katika Misri ya Kale kulikuwa na madola takriban arobaini. Wafalme 
wao walikuwa haweshi kupigana vita wenyewe kwa wenyewe. Mshindi aki- 
jitwalia milki za wote wale aliowashinda, na kuziunganisha pamoja na ufal- 
me wake. Hatimaye, mfalme mmoja kati yao akaziteka na kuzitiisha sehe- 
mu zote za Kaskazini mwa Misri, mkiwemo delta ya Naili, ilhali mwingine 
akajikweza juu ya maeneo yote ya Kusini, mkiwemo Bonde la Mto huo. 

Kiasi miaka ya 3,000 B.C. mfalme wa Dola la Kusini la Misri aliliteka 
lile la Kaskazini. Kumesalia taswira zilizochongwa kwenye kipande cha ji- 
we, zenye kutuwasilishia habari za vita hivyo. (Taz. picha kwenye uk.58, 
pamoja na jedwali kwenye uk.96). Dola moja la Misri likachomoza, milki 
zake zikitandazika kutoka kwenye maporomoko ya Naili hadi pwani ya 
Bahari ya Kati. Mji mkuu wake ukawa Memfisi. 

Wafalme wa dola la kale la Misri wanaitwa mafarao. Farao alikuwa na 
utawala usiopakika, na kumiliki watu, ardhi na maji nchini kote. Baada 
ya kifo chake, utawala wake uliingia moja kwa moja mikononi mwa mwa- 
nawe au nduguye mwingine wa nasaba yake. 

3. Misafara ya Utekaji ya Jeshi la Misri. Kiasi miaka ya 2,800 B.C., chini 
ya utawala wa farao Joser, dola la Misri lilipata nguvu nyingi sana. 

Majeshi ya Wamisri yalikuwa yakifanya misafara ya kuivamia Unubi, 
nchi iliyokuwako upande wa Kusini kutoka kwenye maporomoko ya Nai- 
li, pamoja na sehemu za Mkono wa Nchi wa Sinai, huko Mashariki ya delta 
ya Mto huo. Kumesalia hati ya kitarehe ya masimulizi ya jemadari mmoja- 
wapo wa Misri wa zama zile kuhusu msafara wa kivita wa kuiteka nchi ya 
kigeni. Hati hiyo inasema: 


Jeshi langu limerudi salama nyumbani, 
Limeiteketeza nchi ya jirani, 

Limeyafyeka mabustani yake na mashamba ya zabibu, 
Limeyachoma moto makazi yake yote, 
Limetokomeza malaki ya wakazi wake, 

Limekamata huko mateka chungu nzima, 

Na mfalme kanisifu sana kwa yote hayo. 


(Ziwekee nadhari aina za nyara iliyotekwa na jeshi hilo.) 


Sfinksi Mkuu. (Picha ya ka. 
mera; “sfinksi” ni aina ya 
nyangalika lenye kiwiliwili 
cha simba na kichwa cha bi- 
nadamu.) 


Ihramu za Wafarao, 
toka juu hewani kari 
ihramu ya Keopso. 
lihesabiwa kuwa ni mmojawapo wa “miujiza mikuu 
ya dunia”. Karibu nazo ni makaburi ya ndugu wa 
Wafarao pamoja na makabaila wengine. 


(Picha ya kamera iliyopigwa ku- 
ka ndege.) Ya mbali zaidi ndiyo 
Hapo kale ihramu za Wafarao zi- 


4. Ujenzi wa Ihramu, Joser na mafarao wengine waliomfuatia katika kuita- 
wala Misri ya Kale, waliamuru kujenga ihramu—makaburi makubwa ajabu 
ya mawe, Ilikuwa ni ndani ya makaburi hayo ndimo mafarao walimoziki- 
wa, 

Ihramu iliyo kubwa zaidi kati ya hizo ilijengwa kiasi cha miaka 2,600 
B.C., nayo ilikuwa ni kwa ajili ya farao wa Misri Keopso. Urefu wa kaburi 
hilo wakurubia mita 150, na masafa ya kulizunguka ni kiasi cha kilomita 
moja, Ili kujenga ihramu hiyo kulitumiwa mapande 2,300,000 ya mawe, 
ambayo hata yale yaliyo madogo zaidi kati yao yana uzito wa tani 2,5 kila 
moja. Njia nyembamba yaongozea ndani ya ihramu hadi kwenye ukumbi 
mdogo kiasi, ambamo ndimo mlimokuwamo jeneza lenye kiwiliwili cha 
farao. 


5 


Mwanahistoria wa kale, Myunani Herodoto, alisimulia juu ya vile ihra- 
mu hiyo ilivyojengwa. Watu wapatao laki moja, mkiwemo wakulima na 
watumwa waliokuwa wamechukuliwa na walinzi kutoka kwenye sehemu 
zote za Misri, walishiriki katika kazi hiyo kwa wakati huo huo mmoja. Ba- 
adhi yao wakichimbua mapande ya mawe milimani, wengine wakiyabu- 
rura kwa sileji, hali wengine wakiyachonga na kuyaweka jengoni. Wanya- 
para nao wakiwahimiza wafanyakazi wa kuwachapa mijeledi na mabako- 
ra. (Taz. picha ya rangi 7.). 

Ujenzi wa ihramu pamoja na njia ya kuifikia kutoka kwenye machimbo 

a mawe uliendelea kwa miaka 30. Wakati wakulima walipokuwa wakiji- 
shughulisha na ujenzi huo, mashamba yao yaliota magugu, na mifereji 
ya kuyamwagilia maji kukauka kwa kufunikwa na mchanga. Baada ya ki- 
la miezi mitatu, wajenzi wa ihramu walikuwa wakibadilishwa kwa wenzao 
wapya, lakini juu ya hivyo, maelfu yao waliangamia kutokana na kazi hiyo 
ya sulubu na kujalidiwa vikali, 

Karibu na ihramu hizo kwaonekana sfinksi, ambayo ni sanamu kubwa 
ajabu ya simba mwenye kichwa cha binadamu, iliyochongwa kutokana na 
mwamba mzima. Sanamu hiyo ionyeshayo sura ya farao, ina urefu wa zai- 
di ya mita 20. Dubwana hilo la mawe liliwatia watu hofu kubwa hata ikawa- 
fanya kuliita “baba wa kitisho”. 

Zikiwa kama mashahidi bubu wa zama zile za utawala usiopakika wa ki- 
imla wa mafarao, ihramu zao hizo zingali bado zimekwea juu kwenye sehe- 
mu za jangwa huko Misri mpaka hii leo. 


pi 1. Je, kulikuwa na serikali chini ya mfumo wa ujima wa awali? Sababu gani 
zilipelekea kuchomoza kwa serikali katika Misri ya Kale? 2. Tabia kuu za 
serikali zikoje? 3. Nini madhumuni ya vita walivyoviendesha mafarao? 
4. Maelfu mangapi ya miaka yamepita tangu dola moja lilipoundwa katika 
Misri ya Kale? Karne ngapi zimepita tangu kujengwa kwa ihramu ya Keopso? 


IBARA 9. UONGOZI WA SERIKALI NA MAPIGANO 
YA MATABAKA KATIKA MISRI YA KALE. 


1. “Mwue Mwasi”, na “Wakweze Juu Watukufu Wako”. Chini ya enzi za 
mafarao, Misri iligawanywa sana katika majimbo kadhaa, na kwa madhu- 
muni ya kudumisha utawala wake nchini kote, farao alikuwa anawateua 
makabaila fulani fulani wawe maliwali wa majimbo hayo. Chini ya amri 
ya maliwali kulikuwa na wingi mkubwa wa mamudiri pamoja na walinzi na 
maaskari. 

Mamudiri walikuwa wakiwahukumu watu endapo wakitokezea kuya- 
dhuru maisha na miliki ya wenye watumwa na kuvunja amri za farao. 
Farao naye alidai: “Mwue mwasi yeyote yule, mtokomeze yeye pamoja 
na nduguze wote hata kumbukumbu zinazomhusu"; “Mafukara ndio ma- 


55 


1. Sanamu ya kale ya Kimisri ya Farao. Farao amevaa kofia ya chuma ya kivita. 
2. Adhabu ya kupigwa mikwaju. (Mchoro wa kale wa Kimisri.) 3. Wakulima 
wakitozwa kodi. (Mchoro wa kale wa Kimisri.) 


adui wa hatari zaidi”. Halafu pia mudiri mmojawapo wa zama zile alian- 
dika kwa majivuno, “Niliufanya umati wote utishike. Niliweza kumpigi- 
sha magoti mfungwa yeyote yule, na kumdidimiza chini mwasi yeyote yu- 
le mpaka akiri kuwa mkosaji”. Dhahiri kwamba “kukiri makosa” huko 
kulitokana na kufanyiwa ukatili usiosemeka. 

Mafarao walikuwa wakitoa ardhi na dhahabu, mifugo na watumwa ku- 
watunukia watukufu na mamudiri, Farao mmojawapo alimnasihi mwana- 
we: “Wakweze juu watukufu wako, kadhalika maaskari wako, na wazawa- 
die ardhi na kuwatunukia mifugo”. 

2. Utozaji Kodi; Kazi za Shokoa za Wakulima. Mamudiri walikuwa waki- 
andikisha kiasi cha ardhi, mifugo na miti itoayo matunda, alichokuwa 
nacho kila mkulima, Kutokana na yote hayo, wakulima iliwabidi kulipa 
kodi za mazao ya nafaka na mengineyo. Hapa na pale nchini kote Misri 
kulikuwa kubwa sana ya farao, yakiwa yamejaa pomoni 
mazao ya nafaka iyotwaliwa kutoka kwa wakulima. Nayo yalikuwa yaki- 


56 


SERIKALI 


WATUMISHI WA SERIKALI 


ka 
“ 
WANYAPARA 


TE 


WANYONYWAJI 


wa kati- 


Serikali ilikuwa ni nguvu kuu ya kimsingi ya utawala wa wenye Watu 
ka Misri Kale, Watu walionyonywa na kukandamizwa kati 
ambayo serikali yake ilikuwa ikiuponda ukinzani wowote ule kw 


watu hawa, 


tumiwa kwa kuwatunukia watukufu pamoja na kutosheleza mahitaji ya 
mamudiri, walinzi na maaskari. " p 
Msimu wa mazao haba na ukosefu wa chochote kile cha kulipa kodi 
ulikuwa ndio wakati wa maafa zaidi kwa mkulima. Mudiri fulani wa zama 
zile alisimulia, “Ole wake mkulima! Mkusanyaji kodi amefika shamba- 
Ni mwake. Anahesabu mazao na kuandamana na walinzi. Wao wana ma- 
akora na mijeledi mikononi. Wanamwambia: 'Lete nafaka!'. Nafaka ha- 
nayo, basi, wanaanza kumpiga. Amefungwa kambe, yeye mwenyewe pa” 


57 


moja na mkewe na wanawe”; “Mkulima ametulia tuli kama vile mtu awe- 
zavyo kutulia tuli avamiwapo na simba”. (Taz, picha ya rangi 6.). 

Mbali ya kutozwa kodi, wakulima iliwabidi pia kufanya kazi za shokoa, 
ikiwa ni kujenga au kujenga upya mabwawa na mifereji, pamoja na kuchi- 
mbua mawe ya kujengea makasri na makaburi ya mafarao na watukufu. 

3. Hali ya Wasanii, Kulikuwa na wasanii wengi wafanyao kazi kwenye vinu 
vilivyomilikiwa na farao na matajiri wengine wenye watumwa. Wanyapara 
walikuwa wakiwakazia jicho kali. 

Akielezea maisha ya wasanii, Mmisri wa kale alisimulia, “Mfumaji hu- 

pindisha mgongo wake mtamboni kutwa nzima, vumbi za kitani zikimson- 
ga pumzi; huwa hana budi kumgawia mnyapara riziki yake aipatayo ili 
amruhusu kutoka nje akatie macho nuru. Akishindwa kutimiza agizo la 
kazi, anapigwa pasina huruma. Seremala naye pia huchoka zaidi hata ku- 
liko mkulima. Analazimika kufanya zaidi kuliko uwezo wake. Hushinda 
kuwa kazini hata kukesha kucha. Mjenzi wa makasri ya fahari, naye hata 
tonge anayotupiwa, huwa haimtoshi kuunganisha roho na mwili, na nguo 
zake ni matambara matupu. Tena heshi kupigwa, kadhalika watoto wake. 
Lo! Maafa ya watu kupigwa niliyoyashuhudia hayasemeki!”, 
4. Uasi wa Mafukara na Watumwa. Je, wakulima, wasanii na watumwa ka- 
tika Misri ya Kale waliyavumilia daima na kwa unyenyekevu madhila hayo 
ya mafarao na matajiri wengine wenye watumwa? Jawabu ya swali hili ina- 
tokana na hati ya kitarehe isimuliayo juu ya uasi uliozuka huko Misri ka- 
ribu na mwaka wa 1,750 B.C. Isome kwa makini hati hiyo inayofuatia, 
ambayo ijapokuwa haielezei mwisho wa uasi huo ulikuwaje, lakini hata hi- 
vyo inajulikana kwamba wenye watumwa walikuwa hawana budi kukusa- 
nyisha nguvu zote za dola lao ili kuurejesha tena utawala wa mafarao. 


KUTOKA KATIKA MASIMULIZI YA MISIBA YA NCHI 


Pameondokea na watu waliozua uasi dhidi ya utawala wa mfalme uliowekwa 
na Mungu. 

Mji mkuu umeteketezwa kwa saa moja, na farao kukamatwa na watu masiki- 
ni. 

Wakuu wa nchi watoroka ili kuokoa maisha yao. Mamudiri wameuawa. Oro- 
dha za utozaji kodi zimeteketezwa. 

Watu masikini waingilia makasri ya fahari. 

Wanawapiga bakora wote wale waliovalia libasi nzuri. Wale waliokuwa na 
mavazi ya ulimbwende wakabaki kuwa na matambara matupu. Waliokuwa na 
mali wakawa hawana kitu. 

Yule aliyekuwa hana ng'ombe dume bata wawili, akamiliki kundi zima la 
mifugo. Na yule aliyekuwa anapokea nafaka, sasa akawa anazitoa mwenyewe. 
Watumwa wakageuka kuwa wamilikaji watumwa. 

Ni maafa yanichomayo moyo mno! Ole wangu, huzuni iliyoje yaniingia 
kwa kuona misiba hii ya zama zetu! 


1, Madaraka gani waliyokuwa nayo mamudiri katika Misri ya Kale? 2. Jari- 
bu kuelezea kwa nini farao aliwadhania mafukara kuwa ni maadui zake wa hata- 
ri zaidi. 3. lelezee hali ya wakulima na wasanii kama ilivyokuwa katika Mis- 
ri ya Kale. 4. Jaribu kusimulia mwenyewe juu ya uasi wa mwaka wa 1,750 B.C. 
katika Misri kwa mujibu wa hati hiyo. 


Wa AI 


IBARA 10. KILELE CHA ENZI ZA DOLA LA MISRI 
YA KALE NA UANGAMIAJI WAKE. 


(Ramani ya 2 na ile iliyoko kwenye uk.60) 


Jikumbushe ni matabaka gani yaliyokuwako katika Misri chini ya mfumo wa 
wenye watumwa (Ibara 7; Kif.4.). 


1. Maendeleo ya Uzalishaji Mali katika Misri Mnamo Miaka ya 2,000 B.C. 
Karibu na katikati ya kipindi cha miaka ya 2,000 B.C., Wamisri walikuwa 
wameshaendelea sana katika uzalishaji mali. Kuweko kwa wingi mkubwa 
wa watumwa na wakulima katika Misri ya Kale kulikuwa na umuhimu sana 
kwa kupanua kazi ya kuzimwagilia na kuzikaushia maji ardhi za kulimwa. 
Kila mwaka mamudiri walikuwa wakiwakusanyisha makumi ya maelfu ya 
wakulima na watumwa kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na mengine, wakuli- 
ma na watumwa walijenga mifereji iliyo mirefu sana ya kumwagilia maji 
hata mashamba yale yaliyokuwako kwenye nyanda za juu na mbali na Nai- 
li. Eneo la ardhi za kulimwa kwenye bonde la Mto huo likaongezeka kwa 
wingi sana. 

Zaidi ya hayo, Wamisri wakaanza kufuga farasi na ng'amia waliokuwa 
wakiletwa kutoka nchi za Asia. Wasanii nao wakapata ujuzi wa kuyeyusha 
shaba na bati kwa mchanganyiko, na kutengeneza shaba nyeusi, ambayo ni 
ngumu na madhubuti kwa mara nyingi zaidi kuliko shaba nyekundu. 

Mji mkuu mpya wa ufalme wa Misri, Thebesi, ukawa mkubwa na mzuri 
sana. 

2. Uimarikaji wa Jeshi la Misri. Ukuaji wa uzalishaji mali pamoja na idadi 
ya wakazi katika Misri ya Kale uliwawezesha mafarao kuongeza majeshi 
yao na kuyapatia silaha bora. 

Nguvu kuu ya jeshi la farao ilikuwa ni vikosi vingi sana vya maaskari 
wa miguu waliokuwa wakiandikishwa kutoka miongoni mwa wakulima. 
Maaskari hao walizatitiwa kwa mikuki na mashoka, mapanga na nyuta 
kubwa. Mnamo kipindi hicho cha miaka ya 2,000 B.C. huko Misri kuka- 
undwa vikosi vya wapanda magari maalum ya kivita. Ni magari ya maguru- 
dumu mawili yenye kubururwa na farasi, kila moja likipakia askari wawili 
wanaosimama wima, mmoja wao akiwa mwendeshaji, na mwenzake kupi- 
ga mishale kwa uta. Vikosi hivyo viliwahujumu na kuwafukuzia maadui 
kwa kasi sana. 


59 


jane 
1. Milki zilizotekwa na P!9 ya” 
wa Misri ya Kale. Angolif, ya 
mani na kutaja eneo la , 
Kale, mielekeo ya misafo"? “ha” 
ke ya utekaji pamoja CT ji 
ka ya ufalme huo wakali muti 
Pofikia kilele cha Kma 
wake. 2. Wamisri waihuju wa 
ngome ya Sham. (Ilichor. 
kwenye hekalu la kale la MIS ya 
Farao akienda kwa gari la ig 
si. Walinzi wa ngome walioP 
wa mishale, waanguka kuto". 
juu ya kuta. Chini; Wami”, 
wakiwakamata mateka mkiwa” 
mo wanawake na watoto. 3: Ki 
kosi cha maaskari wa migu' 
wa. Misri, (Ilichorwa kwenye 
ukuta wa hekalu la kale la MI” 
sri, 4. Ngome ya kale ya Kimis" 
ri katika Unubi. (Taswira YA 
kukisia.) 5. Watu wakimtukuza 
Farao. 


Mkata ya utekaji ya walaeao, 
waki 


kamima YIPANU ya utaima wa MiWi karibu 
nam, 18008. €. 


3. Milki za Kigeni Zilizotekwa na Mafarao. Karibu na kuingia miaka 1,500 
B.C., farao Tutmoso wa Tatu, aliondoka na jeshi lake kwenda Asia. Kama 
matokeo ya vita vya muda mrefu, yeye pamoja na mafarao waliomfuatia 
katika kuitawala Misri, waliziteka Palestina na Sham, nchi zilizokuwako 
kwenye mwambao wa Mashariki wa Bahari ya Kati. Kwa upande wake wa 
Kaskazini, mamlaka ya Misri yalitanuka hadi kufikia sehemu za kando- 
kando ya Mto Frati. Nako Kusini ya ufalme wao, mafarao waliiteka Unu- 
bi, nchi iliyosifikana kote kwa machimbo vake ya dhahabu. 

Mafarao walizipora vikali nchi zote zile walizoziteka. Misafara ya ng'a- 
mia wenye kubeba mizigo mizito ya dhahabu na pembe za ndovu iliku- 


6.0 


wa ikiandamana kwa mfululizo kuelekea Misri. Maaskari wakiyakimbiza 
makundi mazima mazima ya ng'ombe na farasi. Majabazi yaliyosheheni 
mbao za thamani yakiongozea huko huko kutoka Asia. Na mikururo mi- 
refu ya mateka waliokufa moyo ikikokota miguu jangwani. 

4. Mfumo wa Umilikaji Watumwa katika Misri Mnamo Miaka ya 2,000 
B.C. Sehemu kubwa zaidi ya nyara za kivita ilikuwa ikitwaliwa na farao 


51 


na makabaila wengine wenye watumwa. Kulisemekana kwamba wingi wa 
dhahabu alio nao farao walingana sawa na ule wa mchanga nchini kote 
Misri, 

Idadi ya watumwa iliongezeka sana huko Misri, hasa kutokana na utek- 
waji watu katika vita vyake dhidi ya nchi za kigeni, Kwa mfano, katika 
msafara wake mmojawapo tu wa kuzivamia sehemu za Asia, jeshi la Misri 
liliwateka mahabusi zaidi ya laki moja. 

Baadhi ya mafukara huko huko Misri pia walikuwa wakigeuzwa kuwa 
watumwa. Mara kwa mara, wakulima na wasanii masikini walilazimika ku- 
kopa kwa matajiri nafaka au fito za shaba, ambazo katika Misri ya zama 
hizo zilitumika kama sarafu. Na iwapo mdaiwa huyu au yule alitokezea 
kushindwa kulipa kwa wakati, tajiri mkopeshaji alimwendea mudiri ain- 
gilie kati ili kumfidia mkopo, naye kwa madhumuni hayo, alikuwa anam- 
wuza utumwani mdeni au wanawe. 

Watumwa walikuwa wakishinda kwenye machimbo ya mawe na migodi, 
kwenye ujenzi wa makasri na mifereji, na katika mashamba ya mabwana 
zao. 

Mnamo miaka ya 2,000 B.C., mfumo wa umilikaji watumwa huko Misri 
ulikuwa umeshaundika na kuimarika kwa ukamilifu. 

5. Uangamiaji wa Dola la Misri. Vita vya ubakuzi vilivyoendeshwa na 
mafarao na kuwatajirisha wenyewe pamoja na makabaila wengine waliomi- 
liki watumwa, vilipelekea kuidhoofisha Misri zaidi na zaidi. 

Wakulima wa Kimisri waliochukuliwa majeshini walikuwa wanapoteza 
roho zao mapiganoni au kutokana na maradhi mbali mbali yaliyowaan- 
dama katika misafara migumu sana ya kivita. Kulikuwa hakuna watu wa 
kulima mashamba ya maaskari hao. Shughuli za kikulima zilizidi kufilisika. 
Mara nyingi ilitokezea kwamba wakati wa kurudi kwao, askari aliyepata 
majeraha chungu nzima na kupigwa na maradhi, hukuta mali yake imeibi- 
wa, na mkewe na wanawe kuuzwa utumwani. 

Mafukara na watumwa walizidi kupandwa na chuki dhidi ya farao na 
wenye watumwa waliokuwa wakitononoka tu kutokana na misiba ya um- 
ma huo mkubwa. Kwenye sehemu mbali mbali za Misri kukawa kunafu- 
muka uasi wa mafukara na watumwa. Makabila yaliyopigwa vita na Misri, 
pia yalikuwa hayeshi kuinuka kwa mapigano dhidi ya watekaji. Papo tu 
baada ya jeshi la Wamisri kuondoka katika nchi hii au ile iliyotekwa nalo 
kabla, mara huko huanza uasi. 
madhumuni ya mapigano yao dhidi ya waasi, mafarao walikuwa 
maaskari kutoka miongoni mwa makabila ya jirani. Maaskari hao 
wa kuajiriwa walifanya ukatili usiosemeka katika kuwaponda wakulima na 
watumwa walioasi. Lakini wakati patukiapo vita baina ya Misri na nchi za 
kigeni, ilikuwa ni muhali kwake kuwategemea maaskari wa aina hiyo, kwa- 
ni waliweza wakati wo wote ule kuukimbilia upande wa adui pindi ukiwa- 
ahidi kuwalipa zaidi. 


62 


Ufilisikaji wa wakulima pamoja na uasi wa mara kwa mara wa mafuka- 
ra, watumwa na makabila yaliyoshindwa vitani na Wamisri, ulipelekea kuli- 
dhoofisha dola lao. Misri ilipoteza milki zake ilizoziteka kabla huko Asia 
na Unubi, na kuingia mwanzoni mwa miaka ya 1,000 B.C., ikawa ni kwa 
taabu sana tu inamudu kujihami kutokana na hujuma za majirani zake. 


” 1. Nani waliopata faida kutokana na vita vya ubakuzi vya Dola la Misri? Ili- 

kuwa ni faida ya aina gani? Nani waliofikwa na misiba kutokana na vita hivyo? 
Ilikuwa ni misiba ya aina gani? 2. Dalili za kukua zaidi kwa mfumo wa umili- 
kaji watumwa katika Misri mnamo miaka ya 2,000 B.C. zilikuwaje? Fikiri kama 
mfumo huo wa umilikaji watumwa ungeliweza kuwako pasina serikali, au siyo. 
3. Sababu gani zilipelekea kulidhoofisha dola la Misri? 4. Miaka mingapi 
ilipita tangu kuundwa kwa dola moja la Misri mpaka zama za vita vya Tutmoso 
wa Tatu? Maelfu mangapi ya miaka yamepita tangu zama za vita vya Tutmoso 
wa Tatu mpaka sasa? 


IBARA 11. DINI KATIKA MISRI YA KALE 


Jikumbushe sababu za uibukaji wa imani za kidini (Ibara 3; Kif. 2), na vile 
imani hizo zilivyobadilika kwa kuandamana na uchomozaji wa ulimaji 
(Ibara 5; Kif. 5.). 


1. Kuabudu Nguvu za Maumbile. Mpaka hii leo huko Misri kumesalia 
magofu ya mahekalu ya kale. Mahekalu hayo yalidhaniwa kuwa ndiyo ma- 
kao ya miungu. Ndani yao mlikuwamo sanamu za miungu, vichwa vyao 
kama kawaida vikawa ni vya wanyama. 

Mungu wa Jua aliyeitwa Ra alitangazwa kuwa “Mfalme wa Miungu"; na 
kama vile farao alivyokuwa anawatawala binadamu ndivyo vivyo hivyo Ra 
alivyodhaniwa kuwa anaitawalia miungu. Walivyokuwa hawajui sababu ha- 
lisi za kufuatana kwa mchana na usiku, Wamisri walisema kuwa wakati wa 
mchana kila siku Ra huwa anasafiri mbinguni kwa jahazi lake la dhahabu, 
na kuingia usiku, huondokea jangwani. Mungu huyo wa Jua alidhaniwa 
kuwa na kichwa cha mwewe. Tena kila mtokezo mkubwa mwingine wa ma- 
umbile uliaminiwa kuwa na mungu wake mbali. Mungu ambaye Wamisri 
walimcha zaidi alikuwa ni mungu wa vita akiwa na kichwa cha simba jike; 
Mungu huyo wa kike alidhaniwa kuwa katili sana na mwenye kuwakutisha 
binadamu maradhi ya kuambukiza ya tauni ambayo hakuna yeyote yule 
awezaye kujiepusha nayo. (Taz. picha | kwenye uk.66). aa KIMIA 

Walivyokuwa hawajui wapi Mto Naili unakoanzia, Wamisri waliamini 
kwamba ni Mungu wa mto huo ndiye anayeujaza kwa kumwaga maji ku- 
toka guduliani mwake, na kwamba mafuriko ya Naili yanategemea kiasi 
cha maji atakayoyamimina. Waliomba dua kwa Mungu Naili awaletee maji 
mashambani mwao, pamoja na kumtukuza kwa kusikiliza dua yao na kuya- 
Nusuru maisha yao. (Mwishoni mwa Ibara hii utakuta maneno ya wimbo 
Wao wa kumtukuza Mungu Naili.) 

63 


3 


1. Ukumbi wenye nguzo w. 


ckalu kuu la Thebesi. (Taswira ya kukisia.) Ngu- 
zo madhubuti za 


mili dari, Ukubwa wa nafasi huko juu ya nguzo 
kwa kukaa watu mia. 2. Taswira za miungu kwa 
(Ilichorwa kwenye ihramu ya kaburi la Farao.) 


ya mbingu na Jua kwa maoni ya Wamisri wa kale, (Mchoro wa ka- 
le.) Mungu wa Jua aitwaye Ra akisafiri mbinguni. 


2. Hekaya za Mungu Aliyefufuka. Kwa siku hamsini mfululizo mnamo 
majira ya kiangazi kila mwaka upepo umoto huvuma huko Misri kutokea 
jangwani, ukipeperusha na kutapakanya mchanga mwingi wa kuchoma sa- 
na. Watu na wanyama wakisongwa pumzi na kupofuka na mimea ikanya- 
uka. Maumbile yote yakitokezea kama vile yanayokufa. Lakini mara upe- 
po safi wa kuburudisha huanza kutokea baharini, na Mto Naili kurejea 
tena kujaa maji na kufurika, kisha, maumbile yote kuonyesha kama vile 
ahuika au kufufuka, 


Ilikuwa ni kutok; 


mapochukuliwa kama mungu Oziriso amosi 
3. Imani za “Maisha ya Ahera”, Oziriso aliyefufuka, akawa mtawala na 
hakimu kwenye ufalme kunakoishi voho za binadamu waliokufa na kuzi- 


GA 


Hivi ndivyo Wamisri wa kale walivyodhania vichwani mwao 
kufanyika kwa kesi ya kumhukumu Oziriso. (Mchoro wa ka- 
le.) Oziriso na vitambulisho vya kudura yake: amekaa kwenye 
kiti cha enzi, akijivika taji kichwani na kushika kirungu na 
mjeledi mkononi, Miungu mingine ikiupima kwa mizani mo- 
yo wa mfu ambaye roho yake imesimama mbele ya Oziriso. 
Nyangalika lenye kiwiliwili cha simba na kichwa cha mamba 
likingojea uamuzi wa sudi ya roho hiyo. 


1. Taswira ya kale ya Kimisri ya “ufufuo wa Oziriso". Mwanawe Oziriso, Gho- 
TO, akisimama karibu. 2. Jeneza la dhahabu alimozikwa Farao. 


kwa. Hayo ndiyo yanayojulikana kama maisha ya ahera Ufalme wa Ozi- 
Tiso ulidhaniwa kuwa na Taji tele, na urefu wa ngano kulingana pake 
gha, mtu. Ingawa, si kila roho iliweza kuingia na kuishi peponi. Sudi ya: 
€ ilitegemea uamuzi wa Oziriso kwa vile yeye ndiye aliyehukumu roho 
72 Wafu wote, na ikitokezea kama mwanadamu huyu au yule alivunja am- 
65 


1. Taswira ya Farao na mungu mkali wa vita iliyoko kwenye ihramu ya kaburi 
la Farao. 2. Sanamu ya kuhani iliyokuwamo ndani ya kaburi la kale Ja Farao. 


ri za miungu wakati wa maisha yake duniani, Oziriso ilimpa adhabu kali 
sana ya roho yake kumezwa na mnyangalika wa kutisha mno. 

Wamisri waliamini kwamba roho ya mfu inaweza ikarejea tena ndani ya 
kiwiliwili chake, pindi kikihifadhiwa vizuri. Ni kwa kuongozwa na imani hi- 
zo ndiyo wakatokezea kufanya mumiani, ikiwa ni maiti ya mtu isiyooza 
kwa muda mrefu sana baada ya kutolewa viungo vyake vyote vya ndani, 
kutiwa maji yenye chumvi kali, kisha, kuzongomezewa vitambaa vyeupe vi- 
livyoroweshwa kwa sandarusi, na kuachwa kukauka. Kwa hakika, yote 
hayo yalihitajia mapesa mengi sana, na ni matajiri tu ndio walioyamudu. 

4. Makuhani—Matajiri Wakubwa Wenye Watumwa. Ili kupata baraka ya 
miungu yao, Wamisri waliitolea kafara. Hata wakulima wale waliopigwa na 
njaa, walikuwa haweshi kuchukua vifuko vya nafaka na vikapu vya mbo- 


66 


gamboga kwenye mahekalu. Sadaka ya wenye watumwa kwa mahekalu 
ilikuwa ni dhahabu, watumwa na wanyama; mafarao nao, pamoja na hayo, 
walikuwa wakiyapa mashamba yenye rutuba. Kwa hakika, mahekalu ya 
Misri yalikuwa na utajiri mwingi sana. Mathalan, hekalu kuu lililokuwa- 
ko mjini Thebesi lilimiliki watumwa zaidi ya elfu 80. 

Mahekalu yalikuwa yakikaliwa na “mahadimu wa miungu” walioitwa 
makuhani, ambao walikuwa wakiweka chakula mbele ya sanamu za kua- 
budiwa, na hivyo, kudhaniwa kuwa ndio wenye kuilisha miungu. Wamis- 
ri waliamini kwamba makuhani huonana na miungu nafsi zao, wakiika- 
bidhi siyo kafara tu, lakini pia dua za binadamu, tena kwamba ni kupitia 
kwa makuhani ndio miungu huwawasilishia binadamu amri na nia yao. 
Yaliyosemwa na kuhani yalichukuliwa kuwa ndiyo maneno ya mungu. 

Makuhani walikuwa matajiri wakubwa sana wenye kuzisimamia mali zo- 

te za mahekalu, kumiliki watumwa, ardhi na dhahabu, na kuwanyonya vi- 
kali sana watumwa wao pamoja na wadeni. 
5. Imani za Kuwaabudu Mafarao. Makuhani walidai Wamisri wamnye- 
nyekee maisha farao pamoja na makabaila wengine wenye watumwa. Wa- 
lisema, “Miungu yamwenzi mtii na kumchukia mwasi”. Walionya kwamba 
wavunjaji wowote wale wa amri ya farao watapata adhabu ya kupigwa na 
ukame na tauni, kuvamiwa na maadui na kuhukumiwa na Oziriso, 

Wamisri walidhania kwamba si binadamu, bali miungu tu, ndiyo iliyo- 
weza kuwa na utawala huo usiopakika waliokuwa nao mafarao. Kwa hivyo, 
wakamwita “Mungu Mkuu” na kumtukuza kwa kunena, “Yeye ndiye Jua 
lionalo yote kwa mianga yake”. Sanamu kubwa ajabu za mafarao zilisi- 
mama kwenye mahekalu pamoja na zile za miungu. (Taz. picha ya rangi 
ya kamera IV.). Si watu wa kawaida tu, lakini hata watukufu, walimpigia 
magoti farao na kubusu nyayo zake. 

Imani za kidini walizozishika Wamisri zilipelekea kuimarisha mamlaka 
ya mafarao na utawala wa wenye watumwa. Imani hizo zilizowafanya wa- 
nyonge kuchelea hasira ya miungu na adhabu “ya ahera” ziliyazuia mapi- 
gano yao dhidi ya wakandamizi. 


KUTOKA KATIKA WIMBO WA KUITUKUZA NAILI 


Maneno gani ya wimbo huu yanaashiria umuhimu wa Naili kwa Wamis 
pamoja na kutambulisha kwamba waliidhania kuwa kama kiumbe hai. 


“Ewe Naili, utukuke milele, kwa kuijia Misri na kuipa uhai. 

Pindi ukichelewa, maisha yanakoma, pindi ukikasirika, kote huwa balaa, 
Aliye chini hata wa juu hunyong'onyea na kuatilika 

Papo tu ukiwasili, kote huwa na shangwe, kila kilicho hai, furaha hukiingia. 
Ewe Adhimu uletaye ngano na chakula tele, uundaye mema na mazuri, 
Vijana na watoto wako wanakufurahia, 

Na wanakulaki ewe Mwenye Enzi pia.” 


U 


za Wamisi 

? Je, imani 
mani zao ambacho kina- 
Misri ya Kale? 


gi kuhusu maisha yao. Kuri 
cho kinajulisha juu ya ma 
kuelewa shughuli kuu za V una nini kati! 
ashiria juu ya uchomozaji wa matabaka na serikali katika 
2. Sababu gani zilipelekea kuibuka kwa ngano zile juu ya mungu aliyekufa na 
kufufuka? 3. Hizo imani za Wamisri juu ya “maisha ya ahera" ziliyatumikia 
maslahi ya nani, tena kwa nini? 4. Maarifa gani kuhusu wenye watumwa kati- 
ka Misri ya Kale ndiyo uliyoyapata baada ya kusoma Ibara ya 11? 


nini 


IBARA 12. UCHOMOZAJI WA MAARIFA YA KISAYANSI 
NA MWANDIKO WA LUGHA KATIKA MISRI YA KALE 


Jikumbushe habari za ugunduzi wenye manufaa wa mitokezo ya maumbile 
uliofanywa na wanadamu wa awali, pamoja na vile walivyoyatumia matokeo yake. 


1, Uibukaji wa Elimu ya Hesabu, Mkulima asingeliweza kuitekeleza vili- 
vyo kazi yake pasina kuhesabu mazao ayavunayo, pamoja na kiasi chake 
cha kuweka akiba ya mbegu, na kile cha kutumiwa kwa chakula. Halika- 
dhalika msanii, natuseme, atengenezaye shaba nyeusi, alikuwa lazima ajue 
kwa usahihi sehemu za shaba nyekundu pamoja na bati azihitajiazo kazini 
mwake. Katika ujenzi wa mabwawa na majumba pia kulibidi kufanya he- 
sabu ya aina mbali mbali, mkiwemo zile za mtataniko zaidi, kama vile, kati- 
ka kukisia idadi ya wafanyakazi ihitajikayo kwa kukamilisha mradi huu 
au ule kwa wakati uliopangwa, kadhalika wingi wa vyombo na vifaa vya 
kazi hiyo. 

Hivyo ndivyo, kutokana na mahitaji ya kazi ya binadamu, elimu ya he- 
sabu ya mwanzoni, iitwayo “arithmetiki”, ilivyoibuka. Wamisri walikuwa 
wameshajua hata hesabu ya mkato na kuweza kujumlisha vitu mpaka ma- 
milioni. Kwa kuashiria milioni walichora picha ionyeshayo mtu akiinua 
mikono juu kwa kupigwa na mshangao kwa kuona idadi kubwa sana ka- 
ma hiyo. 

Katika ujenzi wa mifereji na ugawaji mashamba kwa vikataa kulibidi ku- 

ima maenezo na pembe. Na ilikuwa ni kutokana na hayo ndiyo kukaibu- 
ka elimu ya jiomeiria, ambayo ni fani mojawapo ya hesabu iliyopata jina 
lake hilo kutokana na lugha ya Kiyunani limaanishalo “upimaji ardhi”. 
2. Uchomozaji wa Elimu ya Unajimu. Karibu na kuanza kwa mafuriko ya 
Naili, iliwabidi wakulima wa Misri kutayarisha vizuri mashamba, mifereji 
na mabwawa. Baada ya muda fulani kupita walikuja gundua kwamba mna- 
mo kipindi hicho kila mwaka, nyota huwa zimekaa mahali pale pale pamo- 
ja mbinguni. Ugunduzi huo ndio uliopelekea katika uchomozaji wa maari- 
fa ya kisayansi ya unajimu, elimu ichunguzayo hali na mwendo wa nyota 
na sayari. Wamisri wa Kale waliendelea sana katika fani hiyo hata waka- 


68 


1. Kipande cha hati ya mabua ya Wamisri wa kale ili; 

4 z ; yochorwa alama za 
elimu ya jiometria. 2. Vyombo vya utabibu vya Wamisri wa kale Mili vyo- 
tengenezwa kwa shaba nyeusi. y 


chora ramani ya mbingu na nyota. Ni kwa kuangalia hali ya nyota ndiyo 
wakatokezea kukisia na kuongoza njia zao za kusafiri baharini na jan, ya 
ni. Ingawa yafahamika kwamba hawakuzijua nyota nyingi sana zijalikana- 
zo leo, kwani hawakuwa na darubini. Zaidi ya hayo, Wamisri wa Kale wali 

hesabu kwamba mwaka ni mfuatano wa siku 365, na kuwa wa mwanzo Ku. 
upanga mfuatano wa siku kwa mujibu wa kalenda. a 
3. Elimu ya Tiba katika Misri ya Kale. Maarifa ya mwanzo ya utabibu yali- 
chomoza zamani sana hata mnamo nyakati zile za binadamu wa awali Wa 

misri nao walizidi kuendelea katika fani hiyo. Mathalan, kutokana na ufa: 
nyaji mumiani, walikuja jua vizuri muumbiko wa ndani wa mwili wa Bina 
damu, jambo ambalo likawasaidia sana katika utabibu. Waganga wao wi li 
kuwa wameshajua kwamba katika kuainisha ugonjwa wa mtu inabidi upi. 


69 


ma mpigo wa damu vyake, Tena walikuwa na maarifa mengi kuhusu dawa 
za mimea. Na kumesalia vyombo va shaba nyeusi walivyokuwa wakivitu- 
mia katika matibabu va kupasua. 

4, Mwandiko wa Lugha katika Misri ya Kale. T; hata mnamo miaka 
ya 4,000 B.C., Wamisri walikuwa w. ameshapata maa mengi kuliko wali- 
vyoweza kuvakumbuka na kuvapokeza kwa mdomo. Hivyo, kukahitajika 
kuwa na mwandiko wa lugha yao. Ilikuwa ni sambamba na uchomozaji 


yi ya mbingu na 


1, Ramani ya kale ya Kimis! nyota atika 


nyota. Wamisri walizijumlisha 
makundi mbali mbali na kUY3P? 3 aghali. 
sanamu za miungu, binadamu: kiboko, nge, 


kinyume na 
mkondo wa 
maji 


Yamisri wa 
vya Wa ajikebe 


- a andikia 
kale: kidau, u uliochongia” za mwandi- 
cha maji. 3. Herufi za kuchor? 
ko wa kale wa Kimisri. 


70 


wa serikali ndipo mwandiko wa lugha katika Misri ya Kale ulipoundika 
kwa ukamilifu. : wa 

Mwanzoni kabisa, Wamisri walikuwa wanachora tu yale waliyotaka kuya- 
elezea kwa mdomo. Mathalan, wakikusudia “jua” walichora duara na nu- 
kta katikati; mchoro uonyeshao mtu pamoja na uta na mishale, uliashi- 
ria “askari”. (Taz. picha kwenye uk.52, jikumbushe na vile michoro ya 
Wamisri wa kale ilivyoelezea juu ya matukio ya nchini mwao). Hatimaye, 
wakaanza kutumia alama kama hizo za kuchorwa kwa kuashiria siyo mane- 
no mazima tu, lakini pia vifungu vyake hata sauti moja moja. 

Alama za aina hiyo zinaitwa hteroglyph, yaani herufipicha. Katika mwa- 
ndiko wa lugha yao, Wamisri walitumia herufipicha takriban 750. Na kwa 
ajili ya kuandika upesi upesi walibuni na kutumia alama rahisi zaidi. 

Nchini Misri kulikuwa na vifaa bora vya kuandika. Papyrus, aina ya ma- 

funjo yenye urefu upatao mita 4-5 ilikuwa ikiota kwa wingi sana kwenye 
kingo za Naili. Wamisri walikuwa wanayakatakata mabua yake katika vi- 
pande vyembamba, na kwa kuviunganisha kwa gundi, kuvitengeneza ku- 
wa aina ya karatasi. Waliandika kwa kijiti cha mafunjo kwa kukitia rangi. 
Iwapo gombo moja lilionyesha kuwa halitoshi kwa kuandika haya au yale, 
walilichukua jengine na kuliunganisha na lile la mwanzo kwa kutia gundi 
kingoni mwake. Kwa kuendelea kama hivyo, kuliwezekana kufanya kanda 
ndefu sana; mmojawapo kati ya hizo zilizosalia mpaka sasa una urefu wa 
mita arobaini. Magombo hayo yaliyoandikwa, pia yaliitwa papyrus. Vilevi- 
le Wamisri wa kale waliyachonga maandishi yao maweni. 
5. Shule na Elimu katika Misri ya Kale. Dola la Misri Jilihitajia kuwa na 
wataalamu wa kazi ya kuendeshea shughuli za kiserikali, kuongoza ujenzi 
pamoja na mambo mengine. Kwa hivyo, kukaanzishwa shule za kusomea 
watoto wanaume. Waliopokelewa kusoma huko ni watoto wa mamudiri, 
watukufu na makuhani. Masomo yao yaliendelea kwa miaka mingi. Wana- 
funzi wakiandika nathari za kuhakikisha ujuzi wa kanuni za sarufi, pa- 
moja na kutatua maswali ya hesabu. Wadogo kati yao wakijifunza kuandi- 
ka juu ya vigae vya vyombo vilivyovunjika, hali wakubwa wakitumia ma- 
Bombo ya papyrus Na kumesalia insha zilizoandikwa na wanafunzi hao wa 
zamani, mkiwemo alama za kuyakosoa makosa yao zilizotiwa na walimu 
wao. 

Nasaha za kuwaelekeza wanafunzi zilisema, 
na usome kwa mdomo wako wala usiache kuom! wa 
naokupita kwa ujuzi..., la sivyo, utakuwa hwishi kupigwa. Masikio ya mvu- 
lana ni mgongoni pake, na apigwapo ndipo asikiapo”. Mwaidizi wa angalie 
ai aliitwa “mtu mwenye hinzirani”; naye ndiye aliyewajalidi wanafun: 

Ua ya. walioonyesha uvivu na kukosa adabu. 
Mis - ukaji wa mwandiko wa lugha pamoja na 
yi waa, Kale ulikuwa na umuhimu mkubwa sana, 

mwa tu ndio waliokuwa na fursa ya kupata na kuya! 


“Andika kwa mkono wako, 
ba ushauri kwa wale wa- 


maarifa ya kisayansi katika 
ingawa ni wenye wa- 
faidi hayo. Maarifa 


7 


ya sayansi yalisaidia kupeleka mbele maendeleo ya kilimo, usanii na ujen- 
zi. Mwandiko wa lugha hao ukawezesha kuhifadhi maarifa na kuyapoke- 
za kutoka kwa kizazi kimoja kukipa kizazi kingine, kadhalika kutoka kwa 
kabila au taifa moja kuyapa mengineyo. 


JINSI GANI MWANDIKO WA LUGHA YA WAMISRI 
WA KALE ULIVYOFUNULIWA 


Baada ya muda mrefu kupita, lugha ya kusema na kuandika ya Wamisri wa 
kale ilisahaulika. Kukawa hakuna yeyote awezaye kuyasoma maandiko yao, 
Ilionyesha kama kwamba ufunguo wa kuelewa hizo herufipicha za Kimisri 
umepotea milele. 

Mnamo mwanzoni mwa kame ya 19 katika Ulaya kuliletwa mwamba ulioku- 
wa umegunduliwa kwenye mji wa Rosetta huko Misri. (Taz. picha ya 1 kwe- 
nye uk.9) Penye mwamba huo palikuwa pamechongwa maandiko yaliyojuli- 
kana kuwa ni ya lugha za kale za Misri na Uyunani. Mtaalamu kijana wa Ki- 
faransa, J.F. Champollion (1790-1832), ambaye alifahamu lugha ya Kiyuna- 
ni pamoja na lugha fulani nyingine za kale zilizojulikana mnamo nyakati za- 
ke hizo, alimaizi kwamba neno mojawapo kwenye maandiko hayo ya Kimisri, 
lililokuwa limefungiwa fremu, ni jina la farao. Kisha, akachukulia kwamba pi- 
cha ziundazo neno hilo ndizo herufi, ingawa wakati huo huo, akatambua kwa- 
mba kati ya hizo mlikuwa mkikosekana vokali fulani. Kwa kulinganisha hayo 
na yale ya Kiyunani, akafaulu kufunua maana ya herufipicha kadhaa. Kili- 
Chomsaidia katika kazi hiyo ni ugunduzi wa mwamba mwingine uliokuwa ume- 


chongwa jina la kike alilokuwa ameshalijua kabla, Hatimaye, kwa kutegemea 
mavumbuzi yake, Champollion aliyang'amua maandiko hayo ya Kimisri am- 
bayo yalikuwa na majina ya farao Tutmoso pamoja na mafarao wengine. 
Ufunguo wa kuelewa mwandiko wa lugha ya Misri ya Kale ukagunduliwa. 

Baadaye, kazi ya Champollion iliendelezwa na wanasayansi wengine, na kwa 
sasa kuna wingi mkubwa wa papyrus na maandishi ya lugha hiyo ya maweni 
yaliyokwisha somwa. 


Majini 
sri ya Kale; yanatofautiana kwa alama za sauti hiyo hiyo moja "t". Alama mbi- 
li za ukingoni mwa jina la mwanamke zamaanisha jinsia ya kike. 


sayansi yalichomozaje katika Misri ya Kale? 2.' Fikiria 

a maarifa na makisio ya aina gani yaliweza kuhitajika kwa kazi ya kulima 
ardhi bikira kwenye sehemu za nyanda za juu katika Misri ya Kale? 3. Vile- 
vile Tikir ifa na makisio ya aina gani ndiyo waliyojahitajia watu wa 
zama katika safari za kuvuka bahari na jangwa? 4. Elezea vile mwandiko wa 


.... 


72 


lugha ya Misri ya Kale ulivyochomoza na kuendelea mbele. 5. ini kati 
ku Misri ya Kale kulikuwa na watu haba walioelimika? er. Kwa mini Yati 


IBARA 13. SANAA YA MISRI YA KALE 


(Ramani ya 2.) 


Jikumbushe lini na vipi sanaa kwa jumla ilivyochomoza (Ibara 3; Kif.1). 


1. Fasihi. Kwa kuyasoma maandishi ya Misri ya Kale, wataalamu walikuja 
iua kwamba katika nchi hiyo kulikuwa na fasihi ya aina mbali mbali, 
Kulikuwa na nyimbo za taadhima za kuitukuza miungu na mafarao, ri- 
waya za kusimulia juu ya maisha ya Wamisri na safari zao za ng'ambo 
kadhalika wingi mkubwa wa hekaya na ngano juu ya miungu na wababe. 
Iliyojulikana zaidi ni hekaya juu ya Oziriso. Vilevile kulienea sana “nasa- 
ha za maelekezo”, ambazo zilidai watu wa kawaida wamnyenyekee maisha 
farao na watukufu. Baadhi yao zinasema, “Mwinamie daima mkuu wa- 
ko”; “Papo tu azaliwapo, yampasa mtu ampigie magoti mkuu wake”, n.k. 
Mafukara hawakuweza kuandika nyimbo na mithali zao, na ndio maa- 


KAB cha kale cha jahazi la 
imma nzi mabaharia. 2. Kisa- 
ma na Cha mnyapara kilichowek- 
? Udani ya kaburi la Farao. 
nampa wa wa mti uliochongwa 

i ionyeshayo mtu wa nasa- 


kuka. Kiasia akibeba gudulia 


ni chache sana tu kati ya hizo ndizo zilizosalia mpaka sasa. Na zote 


ina . .. - 
a majonzi yaliyowaandama maisha wanyonge 


huwa zimejaa tele hisia 2 
hao katika Misri ya Kale. a ; 
2. Makaburi ya Misri ya Kale. Pamoja na vyanzo vya kuandikwa vya ha- 
bari za kitarehe, masalio ya makaburi na mahekalu pia yanaelezea mengi 
si haba juu ya imani za kidini za Wamisri wa kale, kadhalika maoni yao 
kwa jumla kuhusu ulimwengu. A ji Ba aa 
Mnamo miaka ya 2,000 B.C. ujenzi wa ihramu katika Misri ulikoma. 
Makaburi ya kuzikia mafarao na makabaila wengine yakaanza kutenge- 
nezwa kwa kuchongwa kwenye majabali, Wakati wa mazishi, ndani ya ka- 
buri kama hilo lililokuwa na kumbi kadhaa, mliwekwa mumiani ya mfu, 
kadhalika sanamu yake ya jiwe au mti, hii imekusudiwa kusaidia endapo 
mumiani ikitokea kuharibika, kwani Wamisri wa kale waliamini kwamba 
roho ya marehemu inaweza kuishi hata ndani ya sanamu yake kama hiyo. 
Watengenezaji sanamu wa Kimisri walikuwa hodari sana kwa kumathilisha 
sura ya mwanadamu katika sanaa yao. Na kwa hakika, sanamu za aina hiyo 
zitokezapo katika utusitusi wa kaburini au kwenye ukumbi wa jumba la 


Magofu ya ihramu ya Thebesi, (Picha ya kamera.) 


NGE 


” 


ji 


makumbusho, zinavutia sana hata zinaweza kufanya zidhaniwe kama zi 
hai. (Taz. picha ya rangi ya kamera L.). 

Penye kuta za makaburi hayo pana michoro ya rangi ionyeshayo hali ya 
mambo jinsi ilivyokuwa kwenye milki za marehemu kwa wakati walipoku- 
wa hai, Wakulima na miundu mikononi mwao wakivuna ngano zilizojaza- 
na shambani, wasanii wakishinda kwenye vinu vyao, pamoja na wanya- 
ma na kuku kuchinjwa kwa ajili ya karamu, kando yake kumechorwa pi- 
cha ya hiyo karamu yenyewe, huku wanamuziki wakipiga ala zao na wa- 
rembo kucheza ngoma kumfurahisha mwenyeji na wageni wake. 

Ndani ya makaburi mlikuwa mkiwekwa pia visanamu vya wapishi, wapa- 
gazi na wanyapara, vikiwa ni vya mti na vya udongo. Wamisri waliamini 
kwamba mapicha hayo yatageuka kuwa mashamba na vinu halisi, kadhali- 
ka visanamu hivyo kuhuika na kurejea kuwa watumwa, ambao ndio wata- 
kaomhudumia marehemu kale aherani. Waona hayo, makabaila walitama- 
ni hata baada ya vifo vyao kuendelea kumiliki na kuwanyonya watumwa 
wao! 

Maiti ya mkulima nayo ilikuwa inatumbukizwa kaburini mwake pamoja 
na sanamu yake rahisi ya mbao, madhumuni yake ikiwa ni hiyo ya mu- 
miani kwa tajiri. Na kuhusu watumwa, basi, maiti zao zilikuwa zinafukiwa 
vivi hivi tu kwenye mashimo ya pamoja. 

3. Mahekalu ya Misri ya Kale. Mahekalu makubwa sana yenye mapambo 
ya fahari ya kila aina yalichomoza huko Misri kama matokeo ya kazi pevu 
iliyoongozwa na wasanifu ujenzi. Wa Aa 

Njia ya kuongozea kwenye hekalu ilikuwa yapitia katikati ya safu mbili 
za sfinksi. Mbele yake palikuwa na sanamu kubwa sana za farao zenye ure- 
fu wa kupindukia kwa mara tano au sita kimo cha mtu. Mlango mwemba- 
mba ulioko baina ya minara miwili uliongozea hadi uani. YA 

Pembezoni mwa ua palikuwa na ukumbi mkubwa sana wenye kizakiza. 
Dari yake yahimiliwa na madarzeni ya nguzo ndefu. Nguzo kama hizo 
kwenye mahekalu mbali mbali zina maumbo ya kuvutia yamathilishayo 
matita ya mabua ya mafunjo (papyrus), au minazi myembamba, au maua 
yaliyokwisha chanua. ji 

Nguzo za hekalu kuu la Thebesi zilikuwa na urefu wa mita 23. Penye da- 
ri ya hekalu hilo iliyopakwa rangi ya buluu iliyokoza, pamechorwa nyota 
za rangi ya dhahabu, na penye minara, kuta na nguzo pamechongwa ta- 
Swira kubwa sana za mafarao pamoja na miungu yenye vichwa vya wanya- 
ma. (Taz, picha ya 1 kwenye uk.64.) Hizo zaonyesha mafarao wakiongea 
Na miungu, au wakiupiga vita na kuushinda umati Wa maadui, au tena 
farao akiwashika mateka kadhaa kwa mkono mmoja tu. Sanamu kubwa 
ajabu za mafarao zinachomoza pia kwenye ukingo wa Naili. 


75 


7 


HADITHI YA KALE YA KIMISRI JUU YA SINUHETO 


Ungeelezeaje maisha ya Wamisri wa kale kwa mujibu wa hadithi na nyimbo 
hizo zinazofuatia chini? 


ii fu mmoja aitwaye Sinuheto. Farao alipokufa, Sinuheto aka- 
Ta kaa kin) aa ma hatia mti koseko ya watu katika mji mkuu na hasira ya 
farao mpya, akakimbilia Asia. Alisafiri jangwani, akiwa nusura kufa kwa kiu, 
muli. songwa na pumzi, na koo kunivukuta, nikajiambia: 
ii ndiyo ladha ya mauti'”. Ni kwa kupata bahati tu ya kuwakuta njiani wa- 
chungaji na mifugo yao ndiyo akaweza kuokoka. Mm 
akaenda kumhudumia mtemi mmojawapo wa huko, aka- 
ulia juu ya misafara yake ya kivita, “Kila 
nchi niliyokuwa nikiivamia, nili alia machunga na visima, niliteka wakazi 
na mifugo yake, nilibakua chakula chake na kuwaua watu wake”, Akawa taji 
na mashuhuri, ila aliogopa kiwiliwili chake kutohifadhiwa baada ya kufa kwake 
Asia, 

Akapata ruhusa ya famo na kurejea kwao Misri, Akamjia farao kwenye he- 
kalu lake, akamwangukia miguuni, akalala kifudifudi mpaka akanyanyuliwa 
kwa amri ya farao. Farao akaamuru kumjengea Sinuheto jumba na kaburi la 
taadhima, na alipokufa akazikwa humo, 


NYIMBO YA MNYONGE 


Siku nenda rudi, hali yetu taabani, 

Tunabeba ngano na kuijaza maghalani, 

Hata majahazi yameshasheheni pomoni, 
Twahilikika kwa kazi na kusononeka moyoni! 


1. Nini tu; 
machimbo 


a na imani za Wamisri wa kale kutokana na 
ni waliomathilishwa na watengenezaji sanamu 
wa Kim tika kazi zao? Fikira na hisia gani ziliweza 
lipoona ihramu, mahekalu na masanamu ya miungu, ma- 
3. Nini yakupendezayo na yasiyokupendeza katika mapo- 
1 ya Kale? 4, Zikoje tofauti kuu baina ya sanaa hiyo na 
va awali? Ungeelezeaje sababu za tofauti hizo? 


yao? 2. Nai 


HAKIKISHA KAMA UMEELEWA NA KUIKU 
MBUKA 
VIZURI HISTORIA YA MISRI YA KALE, 


Ni uonyeshe Misri ya 
, kilichosababisha un 
i Mi; Kile? Ni kwa mu, 
Ngil vya habari za 


matabaka ni 
ja Kale walivyoshikilia na kudumisha 
liwa Na wenye watumwa kwa ULA? Zitaje njia zizo chini ya wau ai 
ndamizwa ulifanya majambia ya kujikomboa? To," oja Kuma aaa ka, 

a jawabu 


ako. 4. Kwa nini mafarao waliendi ita? aa 
is katika historia ya Misri ya Kale? aa "Jay Bani lilichukuliwa na vi- 
ni zawadi ya Naili”. Nini kilicho na kisicho sahihi katika mseme kwamba “Misti 
za kuthibitisha majibu yako. 6. Je, habari za ujenzi wa semo huo? Toa hoja 
katika Misri ya Kale zinawezesha kufanya uamuzi gani kuhusu: 2) mfumo wa 
maisha yake ya zama hizo, b) serikali yake, c) imani za wakazi w ya niamai wa 
yake? 7. Vipi hekaya ya Oziriso inavyotujulisha habari za aa 9) sayansi 
za wakazi pamoja na serikali katika Misri ya Kale? Hakikisha vile Sh ughuli 
mbuka tarehe za historia ya Misri ya Kale. Angalia jedwali inay. Ailivyoniku, 
kwenye uk.96. nayohusika, iliyoko 


SURA IV 
ASIA NDOGO HAPO KALE 


ei ya Magharibi ya Bara la Asia ipakanayo na Bahari ya Kati na 
Bana Wa jaditwa Asia Ndogo. Maeneo yake mazima mazima yan 
chukuliwa na jangwa na nyika kavu. Hapa na pale baina ya maeneo hayo 
pana mito na mabonde yenye rutuba nyingi. Makubwa zaidi katika yao ni 
ya mito mikuu miwili ya upande huo, Frati na Tigrisi, 


IBARA 14. UCHOMOZAJI WA MATABAKA KATIKA ENEO 
LA MITO MIWILI. 


(Ramani ya 2.) 


Jikumbushe zina za ujima ambazo zil 
ulimaji na ufugaji (Ibara 5; Kif.3.). 


1. Maumbile ya Kusini mwa Eneo la Mito Miwili. 
zia kwenye sehemu za milimani kw. 


liibuka kwa kuandamana na maendeleo ya 


ingia baharini, limekuwa 
ra huitwa Nchi y 


Sho latokana na lugha ya Kiyunani), 


a zimefunikwa nayo wakati wa 
ota majani tele, Lakini baada ya 
MA Penye kivuli huweza kufikia 


i. Wakati kama huo majani hu- 
78 


Upande wa Kusini wa Eneo Ja Mito Miwili. (Picha ya kamera.) 


nyauka upesi, na mahali pote hadi upeo wa macho kugeuka kuwa tamba- 
rare tupu yenye rangi ya kahawia kwa kuchomwa na jua, sura yake ikifu- 
jika na kuwa ni ya kukatisha tamaa kabisa. Maji yaliyotuama madimbwini 
huchafuka na kuwa uoza mtupu. 
Huko Upande wa Kusini wa Eneo la Mito Miwili hakuna vyanzo vya 
madini wala mawe. Lakini udongo wake uliochanganyika na matope yato- 
kayo mitoni wakati wa mafuriko, una rutuba nyingi sana. 
3; Wakazi wa Mwanzoni wa Kusini mwa Eneo la Mito Miwili. Tangu za- 
mani sana, eneo hilo lenye rutuba nyingi, liliwavutia watu kuja kuanzisha 
kilimo huko. Tayari hata mnamo miaka ya 7,000 au 6,000 B.C., wakazi wa 
pato la Mito Miwili walikuwa wameshaanza kujishughulisha na kazi hiyo 
Ka kutumia majembe, pamoja na kufuga mbuzi, kondoo na ng'ombe. 
“wenye sehemu za baina ya mabwawa yaliyoota mafunjo yaliyojazana, 
Walijenga vibanda vya udongo ukichanganywa na aina hiyo ya matete. 
ma afuriko ya mito yalikuwa yakigharikisha na kuviharibu vibanda naya 
ku vu pamoja na kuangamiza watu na mifugo yao. Baadhi ya Sa h. 
Ww tokana na mafuriko yao makubwa sana, mito ya Frati na Tigrisi NC 
Ya ikikutana na kuleta gharika moja ya kutisha mno hata kuwafanya wa- 
79 


kazi wa huko wadhanie kama kwamba dunia yote ka aa KnAjImE yaa 
le waliteseka mno kutokana na homa ya mbu, BIA ka WA o Bine 
chungu nzima wanaotafuna. Mifugo yao ilikuwa Na iku ka WA Wa sim- 
ba. Nguruwe mwitu wengi sana walioishi penye MA waya Aa uwa wa- 
kirandaranda nyasini na kuharibu mapando na miche masi nani aaa 

Lakini pasina kujali shida na taabu zote hizo, watu hawa pia i nyuma, 
Walijiunga katika aina za ujima wa ujirani, wakachim a mifereji ya ku- 
kaushia mabwawa na kuzimwagilia maji ardhi kavu, pamoja na kujenga 


maboma ya kuzuia makazi, mashamba na mabustani yao yasiharibiwe na 


1. Jembe la chuma kutoka katika Upande wa Kusini wa Eneo la Mito Miwili. 
(Gichoro wa kale.) Jembe limefungiwa kibomba na kopo la kutilia mbegu; uli- 
maji ardhi ulifuatana papohapo na upandaji mbegu. 2. Aina ya tayu katika 
Eneo la Mito Miwili. 8. Taswira ya kale iwasilishayo habari za hadithi ya pam- 
bano baina ya mungu na nyangalika (kuhusu hadithi za kale za Eneo la Mito 
Miwili, angalia uk. 82). 4. Kipande hiki cha jiwe kimechongwa habari za hadithi 
ya Gharika Kuu ya Dunia. 


afuriko. Halafu, baada ya wakati fulani kupita, wakaun 
Jija udongo mzito wa schemu hizo. (Taz. uk.80.) Wakitokwa Ama 
kuchomwa na jua, walikuwa wakipandisha maji kutoka miferejini na kuya- 
mwagilia mashamba yao kwenye sehemu zilizoinuka. y 
3. Uzalishaji Mali katika Upande wa Kusini wa Eneo la Mito Miwili Mna- 
mo Miaka ya 3,000 B.C. Kazi ya mwanadamu iliyashinda mabwawa na 
ukame. Nchi hiyo ya tambarare ikafunikwa na mtando mkubwa wa mife- 
reji ya kibuluu, Mashamba ya ngano na shayiri yakastawi. Makazi ya watu 
yakazungukwa na mitende, ambayo ilikuwa ni “miti iletayo uhai”, kama 
wenyeji wa huko walivyojita; kutokana na matunda yake walitengeneza un- 
ga na asali, kokwa zake wakizitumia kama vifaa vya moto, na magome 
yake kuanikwa na kufanyiwa nyuzi za kusokotea kamba na kusukia vika- 
pu. Machungani nako kulizunguka makundi ya kondoo wenye manyoya 
marefu matimutimu, pamoja na ng'ombe. 

Sehemu za mijini kuliishi wasanii, na biashara kustawi vizuri. Waki- 
badilishana bidhaa na makabila ya jirani, wakazi wa Upande wa Kusini 
wa Eneo la Mito Miwili walijipatia madini, mbao na mawe kwa kuyagawia 
makabila hayo nafaka, tende na sufi. Tayari hata mnamo miaka ya 
4,000 B.C., wasanii wao walikuwa wameshajua utengenezaji wa vitu vya 
shaba na dhahabu, na baadaye, vya shaba nyeusi. Vitambaa vya sufi vito- 
kavyo Upande wa Kusini wa Eneo la Mito Miwili, vilisifikana sana katika 
nchi nyingine nyingi. Wakazi wa huko waliendelea pia katika shughuli za 
ufinyanzi, na mbali ya vitu vingine vya udongo, waliutumia kwa kuten- 
geneza ndoo, masanduku na mabomba, kadhalika matofali ya kujengea 
nyumba. 3 

Ardhi za Kusini mwa Eneo la Mito Miwili zilikuwa na rutuba nyingi 
sana hata kutokana na mbegu moja iliwezekana kupata punje mia, na 
mtende mmoja kutoa tende zipatazo kilo hamsini kwa mwaka. Chini ya 
hali hiyo, kazi ya mtu ilimpatia mazao mengi kuliko ilivyohitajika kwa 
kujikimu mwenyewe, jambo ambalo likasababisha fursa ya unyonyaji wa 
mtu kwa mtu mwenziwe. Wu . 
4. Uumbikaji wa Matabaka. Watukufu na makuhani katika Eneo la Mito 
Miwili walijitwalia ardhi nyingi, pamoja na kujibakulia watumwa na kuji- 
rundikia vipande chungu nzima vya fedha, ambavyo katika sehemu hizo 
vilitumika kama pesa. a 

Wakulima wengi pamoja na wasanii walizidi kuelemewa na madeni kwa 
matajiri, huku wakilazimishwa kulipa siyo madeni yao (u, lakini pia riba 
kubwa sana. Na ilikuwa ni jambo ambalo mafukara, kama kawaida, hawa- 

ulimudu, hivyo, mzigo wa madeni ukiwaandama maisha. Watu masikini 
walivunja migongo yao kazini mradi tu waweze kulipa alau riba Ya hu 
mwaka ya madeni yao ya awali. Hali ya mdaiwa ilikuwa n! balaa na 
ya kudumu kwa kuweza kugeuzwa mwenyewe au ukoo wake kuwa watum- 
Wa, pindi tu akichelewa kulipa kwa wakati. 

si 


kara waliokuwa hawana ardhi ewe, walilazimika kwenda 
mika matajiri. Kama kawaida, ilimbidi mpangaji anak nnachis 
mwenyewe nusu va zao la shambani pamoja na theluthi mbili ya lile la 
Kw wa kienyeji pamoja na wa kigeni waliotekwa vitani, walifanya 
kazi kwenye shughuli zilizomilikiwa na mahekalu na watukufu Macho 
chini” ndilo jina walilopewa watumwa katika Eneo la Mito Miwili; na kwa 
hakika, ilikuwa ni marufuku kwao kuthubutu hata kumpiga upembe bwa- 
nao usoni pake. l . 
Maendeleo ya ulimaji, ufugaji na usanii katika Upande wa Kusini wa 
Eneo la Mito Miwili yakaandamana na uundikaji wa matabaka ya watum- 
wa, wakulima huru wa ujima na matajiri wenye watumwa, 


NGANO ZA KUSINI MWA ENEO LA MITO MIWILI 
JUU YA UUMBAJI WA ULIMWENGU NA GHARIKA 
YA DUNIA YOTE 


Kwa nini ngano hiyo juu ya gharika ya dunia yote ikatokezea huko Kusini 
mwa Enco la Mito Miwili? Je, iliweza kutokezea katika Misri ya Kale? 


1. Hapo kale dunia yote ilikuwa bahari tu; 
kutisha mno, akizuia miungu isitenganishe ardhi na maji. Akatokea mungu 
mkuu, akampiga vita mnyangalika huyo, akamwua na kuukata mwili wake nu- 
su kwa nusu. Akaifanya nusu ya juu kuwa Mbingu, akaipamba kwa nyota, ki- 
sha, akaichukua nusu ya chini na kuifanya kuwa Ardhi, akapanda mimea na 
kukalisha wanyama. Hatimaye, akachukua udongo, akaufinyanga na kuumba 


Ti. Palikuwa na ai Ba akili yao ikiwa mithali ya miungu. 


pu, Na palikuwa na mnyangalika wa 


siri hiyo kwa matete ya kibanda cha mtu. Matete na- 
kii Aina wa kubwa, akawaweka humo ndugu- 
; ai Sa nyao na ndege. Siku iliyopangwa na miungu ilipojiri, 
maogu jeusi la kutisha lilitanda, likaigubika mbingu ii Pakabubujika mvua 
zisizo izo Kifani, na dunia kuzama majini. Wanadamu wate wakaangamia, ila wale 
iokuwamo jahazini. WAYA 
za ya aka mababa Maji yakapungua na kupwa, Kunguru aka- 
BA kufinya a ncl 'Vu, wanadamu na wanyama wakashuka pwani 


Ngano hizo zilivuka mi; 
nyinginezo. Kupigwa na 
kushikilia zaidi segani 
walilichukulia fursa 


maafa mengine ya kutika “7 4 tena na gharika na kuangukiwa na 
82 


1. Linganisha hali za kimaumbile za Kusini mwa Eneo la Mi iwili ji 
za Misri. Tabia zao za pamoja zikoje? Kuna tofauti aya WI "Tabia 
gani za shughuli za wakazi wa Misri na wale wa Kusini mwa Eneo la Mito Mi- 
wili hapo kale, ambazo zilikuwa ni za aina hiyo hiyo moja? 3, Kwa nini wali, 
maji wa kale wa Kusini mwa Eneo la Mito Miwili wakawa wanaishi kwa ujima? 

4. Sababu gani zilipelekea kuchomoza kwa matabaka huko Kusini mwa Eneo la 
Mito Miwili? Kama ukiona ni muhali kulijibu swali hili papohapo, basi, kwan- 
za jikumbushe sababu za uchomozaji wa matabaka katika Misri ya Kale 
(Ibara 7). 5. Njia gani zilitumiwa na matajiri wenye watumwa katika kuwa- 
nyonya masikini huru? 6. Kiasi cha maelfu mangapi ya miaka yamepita tangu 
ulimaji ulipochomoza huko Kusini mwa Eneola Mito Miwili? 


wa 


IBARA 15. MADOLA YA KALE KATIKA ENEO LA MITO MIWILI 
NA UFALME WA BABELI 


(Ramani ya 2). 


Jikumbushe wakati na sababu za uundikaji wa serikali katika Misri ya Kale, 
Pamoja na tabia za serikali kwa jumla (Ibara 8; Kif. L.). 


1. Madola ya Mwanzoni katika Eneo la Mito Miwili. Uchomozaji wa mata- 
baka huko Kusini mwa Eneo la Mito Miwili mnamo mwishoni mwa miaka 
ya 4,000 B.C., uliandamana na uundikaji wa serikali. Takriban kila mji 
ukawa na serikali yake wenyewe, na hivyo, kuwa mji-dola. Wakiyatege- 
mea majeshi, madiwani, walinzi na wanyongaji, wafalme wa miji-madola 
waliwanyonya na kuwakandamiza vikali watumwa na mafukara. 

Wafalme hao walikuwa haweshi kupigana vita wenyewe kwa wenyewe; 
mara mfalme wa mji huu au ule akivamia na kuiteketeza miji ya jirani, 
"Kiwateka wakazi wao na kuwachukua mahabusi, au kuwalazimisha kum- 
ipa dia. 


Uibukaji wa Madola 
Kwenye Eneo la 
Mito Miwili 


9. Mijimadola 
Ur mnamo 
3,000 8. C. 


Mipaka ya 
3. Ufalme wa 
Babeli chini 
vya Hammurabi 
(mnamo karne 
ya 188. C. 


83 


i i. Kweny i wa Frati, mahali mto huo una- 
2. Ukweli Juu wa Babeli, Kwenye ukingo Ta tiba ma Hali yake ya ki- 
pokurubiana zaidi na Tigrisi, palichomoza mj AA MA 
jiografia ilikuwa ni yenye manufaa sana kwake, Wal isafiri KAO a 
majahazi yao makubwa pamoja na vyelezo, wafanyabiashara YA ikuwa wa- 
kiwasafirishia wenyeji wa Kusini mwa Eneo la Mito Miwili bidhaa za aina 
mbali mbali, wakibadilishana kwa zile zilizokuwa zinatengenezwa nchini 
humo. (Jikumbushe aina za bidhaa walizozitengeneza wenyeji wa huko 
pamoja na zile walizozihitajia.) Njia kuu za nchi kavu katika Eneo hilo la 
Mito Miwili, pia zilipitia Babeli, na misafara ya punda wenye kubeba mizi- 
goyakila ainaikifuatanadaimakwenyenjia hizo. a 

Hatimaye, Babeli ikawa mji mkubwa zaidi wa biashara katika Eneo la 
Mito Miwili, tena mji mkuu wa ufalme wenye nguvu nyingi. Katikati ya 
mji palikuwa na soko kubwa mkiwemo mabanda na maghala ya kuwekea 
bidhaa; sehemu zake za pembezoni zilichukuliwa na mitaa ya nyumba za 
udongo walikoishi wasanii na wapagazi, makuli na mabaharia. 

3. Ufalme wa Babeli chini ya Enzi za Hammurabi. Mtawala wa ufalme wa 
Babeli mnamo miaka ya 1,792-1,750 B.C. alikuwa Hammurabi. 

Ilivyokuwa ufalme wake ulitajirika sana, Hammurabi aliweza kuunda 
jeshi kubwa ajabu. Tena alikuwa mwerevu mno katika kuyachukulia fur- 
sa mapambano ya wenyewe kwa wenyewe ya wafalme wa Eneo la Mito 
Miwili ili kutekeleza mipango na maslahi yake. Mara akitokea kupatana 


1. Sanamu ya mtawala wa mji wa Lagashi. Elfu ya 3 ya miak. 
tala wa mji wa A a B.C. 
2. Schemu ya pandikizi la jiwe lililochongwa Sheria za Hammuia. 


bi. Mungu akimkabidhi mfalme kirungu cha enzi zake, 


na mmoja wao, na kwenda kuziteka milki za maadui zao, mara akimsa- 
liti na kumshambulia kwa ghafla yule aliyekuwa punde tu mwitifaki wake. 
Hatimaye, kwa kutumia mabavu na ujanja, Hammurabi akafaulu kuitii- 
sha Eneo lote la Mito Miwili. Dola madhubuti likachomoza, mtawala wake 
akiwa mfalme huyo wa Babeli. 

4, Sheria za Hammurabi, Chini ya enzi za Hammurabi palitungwa she- 
ria zilizokuwa ni za lazima kabisa kwa wakazi wote wa ufalme wa Babeli. 
Kwa kutegemea sheria hizo, mamudiri waliamua migogoro yoyote ile bai- 
na ya wakazi, pamoja na kuwahukumu wavunjaji wa amri za mfalme. 
Adhabu ya kosa lolote lile ilitajwa ndani ya sheria za Hammurabi. 

Mnamo mwanzoni mwa karne ya 20, wataalamu wa akeolojia waligun- 
dua nguzo ya jiwe jeusi, urefu wake ukiwa zaidi ya kimo cha mtu. Ki- 
sa chake ni kwamba penye nguzo hiyo pamechongwa sheria za Hammu- 
rabi, na kwa juu, taswira ya mfalme huyo mwenyewe. (Angalia uk. 85, 
zisome sheria za Hammurabi, pamoja na kuyajibu maswali yanayohu- 
sika.). 

Serikali ya Babeli, sawa na ile ya Misri ya Kale, ilikuwa ndiyo nguvu 
waliyoitegemea wenye watumwa katika kushikilia na kudumisha utawala 
wao juu ya umma wa masikini na watumwa. Ilikuwa ni serikali ya wenye 
watumwa. 


KUTOKA KATIKA MTUNGO WA SHERIA ZA MFALME 
HAMMURABI 

Sheria hizo zaeleza nini kuhusu hali ya watumwa katika Ufalme wa Babeli? 
Zipi kati yao ndizo zilizodhaminia ulipaji madeni? Ilikuwa ni chini ya ka- 
dhia gani ndipo sheria za Hammurabi zilipokusudia adhabu tofauti kwa kosa 


hilo hilo moja? Je, wayakubali madai ya mfalme huyo kwamba sheria zake ni "za 
haki” na “aali”? 


KARNE YA 188.0. 


Nusu ya | ya karne Nusu ya || ya karne 


1750 mw. 1701 


mw. 1800 1792 


Enzi za Hammurabi 


85 


MA i na miungu, mkuu wa wafalme wote 
AA Aa Fasi. alaa Mkusa wa maai lifu mehii, sha 
aliyeyatiisha : .; 


W . Sas we: 
kuwapatia Wa MAE ka ya mfalme, lazima auawe; na yule ata. 


kayepokea mali 


Kama mtu akimwiba mtumwa mwanamume au mwanamke, lazima auawe, 
Kama mtu akimpa stara mtumwa aliyetoroka, lazima uawe, Nan 
Kama mtu akifuta hembo' mwilini mwa mtumwa, lazima akatwe vidola vya 
Ta mtu akisababisha kufa kwa mtumwa wa mtu mwingine, lazima alipe 
kumi n wake mwenyewe. ma pi Aa 
Ua bi akimba bisha Kua koma ng'ombe wa mtu mwingine, lazima alipe 
"ombe wake mwenyewe. - 
Ma mi Sala deni, mkewe, mwanawe au bintiye lazima watiwe utum- 
wani kwa miaka mitatu. - 
Kama mtu akimpiga kofi mtu aliye sawa naye kwa mastakimu, lazima alipe 
hini. 


Kama mtu akimpiga kofi mkubwa wake (yaani mtukufu au kuhani), lazima 
achapwe mjeledi wa ngozi ya ng'ombe kwa mara sitini”. ; 

Na mwishoni mwake mlikuwa na maneno, “Mimi, Hammurabi, mfalme 
mwadilifu aliyekabidhiwa sheria na mungu wa Jua. Maneno yangu aali, ma- 
tendo yangu hayana mfanowe...”. 


1. Sababu gani zilipekelea kuchomoza kwa serikali huko Kusini mwa Eneo la 
Mito Miwili? Ukiona ni muhali kulijibu swali hili papohapo, basi kwanza, ji- 
kumbushe sababu za uchomozaji wa serikali katika Misri ya Kale (Ibara 8; 
Kif. 1). 2. 2) Maslahi ya nani ndiyo yaliyolindwa na sheria za Hammurabi 
9) Ufalme wa Babeli ulikuwa ni wa mfumo wa aina gani? Toa hoja za kuthib 
usha majibu yako, 3. Vipi mfalme Hammurabi alivyotumia imani za kidini ili 


kuimarisha utawala wake? 4, Umepata maarifa gani juu ya serikali kutokana 
na Ibara 15? 


..”. 


KUHUSU HESABU ZA MWENDO WA ZAMA 


Angalia jedwali “Karne ya 18 B.C.” 
mwaka wa mwisho wa karne hiyo. lelez. 
pita ile ya mwisho kwa idadi ya miaka? 
su ya kwanza 
kwa mwaka wi 
karne hiyo. 

Hapo Pia kuna tarehe za enzi za Hammurabi. 
aka mingapi? Miaka mingapi imepita mpaka sasa 
sho Wa enzi hizo? Taja mwaka uliotangulia na ulio! 
Nini yaliyotukia huko Misri wakati Hammurabi ali 


kwenye uk. 85, itafute alama ya 
ee, kwa nini hiyo ya mwanzo yai- 
adi ya mi Kama jedwali inavyoonyesha, nu- 
ya karne hiyo ilianzia kwa mwaka wa 1,800 na kumalizikia 
'a 1,750. Sasa utaje mwaka wa kuanzia na wa kumalizikia kwa 


Enzi zake zilichukua mi- 
tangu mwanzo na mwi- 
fuatia ule wa 1,792 B.C. 
Pokuwa mfalme wa Ba- 


——. 
"Kinachokusudiwa 


hapa ni ajan iT "we " F w KA 
mtumwa anayehusika, pa alama iliyotambulisha nani aliyemmiliki 


86 


heli? “Baada ya miaka 232 kupita tangu kifo cha Hammurabi, Babeli ilite- 
kwa na wageni waliotoka sehemu za milimani. Fanya hesabu na kutaja, ili 
kuwa ni mwaka gani? Ja, ali- 


IBARA 16. ASIA NDOGO MNAMO NUSU YA KWANZA YA MIAKA 
YA 1,000 B.C. 


(Ramani ya 2 pamoja na ile iliyoko kwenye uk.88.) 


Jikumbushe, madini za aina gani zilizokuwa zimeshajulikana kwa wakazi wa 
Asia Ndogo mnamo miaka ya 4,000-2,000 B.C. (Ibara 14; Vif. 3,4). 


1. Mwanzo wa Utengenezaji wa Vitu vya Chuma. Mnamo kipindi cha kuto- 
ka mwishoni mwa miaka ya 2,000 mpaka mwanzoni mwa miaka ya 1,000 
B.C., wakazi wa Asia Ndogo walikuwa wameshajifunza kutengeneza vitu 
kutokana na madini za chuma. Walikuwa wanafanya majoko ya mawe na 
udongo na kutia humo makaa ya miti pamoja na madini hizo, halafu 


chuma 
1,000 
na vy 
(Tasw 


ra ya kale.) Li r 
na jahazi la Kimisri (pi- 
cha Na. 1 kwenye uk.73). 


ka juu) pamoja na 
mu ya mji huo. Itazame 
taswira hiyo na kutafuta 
makasri, mabustani — ya- 
ninginiayo. lango kuu 


(Tarakimu zaonyesha; 


YAI 1 Kasri ya mfalme 

2. Lango Kuu (Lango la Ishtar) 

3 Bustani yenye kuning'inia 

4. Mnara wa hekalu (Mnara wa 
Babeli) 

Barabara ya Protsessii 

Kasri ya mfalme ya majira 


Wa 


G 
Li53 Bikaatwa ya mamba 
Beatha ya Kigeni 
WAA WAA JU ua 
R mwaa aaa 
La zai. 
ji 4001 


Ufalme wa Uajemi mnamo kame za 6.5 8 C. 


kuyawasha makaa na kuyakokelea kwa kupuli - K 
ki Madini zikiyeyuka na kutokez: puliza hewa majokoni kwa mivu- 
ki yey a mabonge ya chuma hi 
wakiyafua na kutengeneza vyombo madhubuti vya kazi Wa YANA 
Kwa kulinganisha na shaba na bati, madini ti 
umbile kwa wingi zaidi, na ndio maana, Saana aji kua kana hinya 
enea zaidi kuliko vile vya shaba nyekundu au Web yachuma nika 
2. Umuhimu wa Uvumbuzi wa Chuma. Kuwa na vyombo vya kazi 
majembe ya chuma kuliwezesha kulima si kama udongo izi Hama 
bondeni mwa mito, lakini hata ule mgumu wa nyika Bi Tena ku ak za 
A a . wa - 
ta masepeto na majembe ya chuma kuliwezekana kuchimba mifereji Ba 
kwenye sehemu zilizojaa mawe za kandokando ya mili; paka 
mia maji ya mito na vijito vya milimani kwa ki Ai milis ma kuvynr kuru? 
aa maloka ka maai uyamwagilia mashamba. Ka- 
eo yake, ulimaji ukaanza kuenea upesiupesi kwenye maen, 
hayo ya Asia Ndogo yaliyochukuliwa na nyika na milima. M KAA 
1,000 B.C., mahali ambapo hapo kabl. indaji Aa KA ASIYE 
ra yao na wafugaji kichanga AKANA yaan za Wa kaa wa 
i kuchu wanyama wao, kukastawi Y 
kaka mabusany Jasi ya hayo, utumiaji wa vyombo vya SAN wi 
aa Sa Ch KSh Sha pamoja na magari ya kubururwa na wanyama, 
ya maei ubuti zaidi, jambo ambalo lilisaidia kuendeleza biashara. 
ma aaa Aa to. Umaokaa hati na. mapa husma” kati io 
kuloa mu ." uwa kabla, na ndiyo kusema, kazi 
ikawa ni ya tija zaidi. - ka 
Kuendelea mbele kwa ulimaji ji i i 
kati a limaji na usanii huko Asia Ndogo kulipelekea 
ka ya mkunji WA haraka zaidi wa mfumo wa umilikaji watumwa. Kwenye 
KIKWET za LAU DA UDA AA hilo kukachomoza madola mapya, 
Si Wasafiri wa Mahari 'artu huko kani lokando ya milima ya Kaukasia. 
nii yalisaidia pia k arini wa Foiniki. Maendeleo ya ulimaji, ufugaji na usa- 
TODO B.G. pia kustawi kwa biashara. Mnamo mwanzoni mwa miaka ya 
Bahati sai ikawa ni miji iliyokuwako kwenye mwambao wa Mashariki wa 
Bana Wa Kati, ndiyo iliyotajirika sana na upesi zaidi. Wakazi wake wali- 
pwani Wapi ka na mji.wao Tiro uliosimama kwenye kisiwa cha karibu na 
Wana Wa ndio wenye utajiri mkubwa zaidi. 
mbo vya II WAIYOPI SIE kabisa huko Asia Ndogo kwa uundaji wa vyo- 
likuwa waki arini, pamoja na mambo ya ubaharia kwa jumla. Wa- 
ndia aa ivuka masafa marefu hata kuingia kwenye Bahari Kuu ya Ada- 
takriban s awa biashara wa Kifoiniki waliendesha shughuli zao kwenye 
mu kui se; Ia zote za mwambao wa Bahari ya Kati. Mojawapo ya sehe- 
kuongeza iashara yao ilikuwa watumwa. Utashi wa watumwa, nao ulizidi 
azi ya WA huko Asia Ndogo kwa kuandamana na maendeleo yake katika 
kuwa pia imo na usanii. Pamoja na kuwanunua watumwa, Wafoiniki wali- 
kwa, ka wakiwateka wageni kwenye sehemu za pwani walizozipitia, 24 
La aa walizozikuta baharini, na kuwauza utumwani, 
ngi 9. 


Biashara ya kupitia baharini ya Wafoiniki ilisaidia kuendeleza mfumo wa 
umilikaji watumwa kwenye nchi nyingi za eneo la Bahari ya Kati, pamoja 
na kusambaza huko utamaduni wa Asia Ndogo. 

Walakini miji ya Foiniki haikuwahi kuwa huru kwa muda mrefu, bali ili- 
jikuta iko chini ya amri za falme za jirani zilizokuwa za nguvu nyingi zaidi. 
4. Milki Zilizotekwa na Wafalme wa Uajemi. Hali ya mambo ilivyokuwa 
huko Asia Ndogo mnamo zama hizo ilionyesha kwamba mara ufalme huu, 
mara ule, unapata nguvu na kujikweza juu. Mnamo karne za 8-7 B.C., ika- 
wa ni ufalme wa Ashuri uliochomoza kandokando ya Tigrisi, ndio uliozipi- 
ta zote hizo kwa nguvu zake. Lakini baadaye ni wafalme wa Babeli ndio 
waliorejea kuja juu. 

Mnamo katikati ya karne ya 6 B.C., Asia Ndogo ilivamiwa na Waajemi. 
Dola lao lilichomoza huko upande wa Mashariki kutoka Ghuba ya Uajemi. 
mapema mnamo karne hiyo hiyo ya 6 B.C. Walikuwa na jeshi madhubuti 
la wapanda farasi, kadhalika maaskari wao wa kupiga mishale kwa nyuta 
walisifikana sana kwa ubingwa wao. Mfalme wa Waajemi, Kiro, aliatoke 
zea kuiteka nchi moja nyuma ya nyingine. Hatimaye akafika Babeli am: 
bayo kwa kuwa na mahandaki yenye kina kirefu pamoja na safu mbili a 
ngome madhubuti zenye kuizunguka kwa pande zote, ilionyesha k.: yua 
kwamba Hibakindiki kamwe. Lakini makuhani wa Babeli walifanya WA 
ME amana adui mlango wa mji. Mnamo 538 B.C. Waajemi wa- 

Baadaye, katika msafara wa! ivami; i A ; 
aliuawa, Maadui walimkata Wa Kaa NA Aa ya Kati, mfalme Kiro 
gamu; wakasema, “Ulitaka damu basi Meshaki SUA 

ata hivyo, baada ya ki Ja mi ki 
mii huka wa halo, ja ha kumwa kijianaa kaka waha kufanya uwa; 
Ilijitoma huko Misri. Baadhi ya ma- 


0 wakisimama huku 
2 Waajemi wakiya- 


90 


askari wa kigeni waliokuwa wameajiriwa na farao wa Misri j 
walimsaliti, na jeshi lake kutokomezwa, Mnamo 525 B.C. SA kanali 
teka Misri. 

5. Ufalme wa Uajemi Mnamo Mwanzoni mwa Karne ya 5 B.C. Ilikuwa ni 
chini ya enzi za Dario wa Kwanza, mnamo kipindi cha kutoka mwishoni 
mwa karne ya 6 mpaka mwanzoni mwa karne ya 5 B.C., ndipo ufalme wa 
Uajemi ulipopata nguvu zaidi. Milki zake zilitandaziki kutoka Misri hadi 
Mto Indusi huko Barahindi. 

Mataifa yaliyopigwa vita na kutiishwa na dala la Uajemi, yalilazimishwa 
kulipa dia kubwa sana kwa mfalme wake, pamoja na kuwatoa vijana wao 
waingizwe katika jeshi lake. Baada ya dia kwisha kukusanywa, sehemu zote 
za mijini na vi i katika milki hizo za Uajemi, zilionekana kama vile zili- 
zokutwa na mafaa ya kuvamiwa, kuteketezwa na kuporwa na maadui. Hu- 
ku nyuma hazina ya mfalme ilizidi kuongezeka kwa wingi mno, na ma- 
pande mazima mazima ya dhahabu safi kurundikwa kwenye mashimo ya 
chini kwa chini katika makasri na majumba yake yaliyokuwa' mengi sana. 

Mara nyingi mataifa hayo yaliyotishwa na Uajemi, yalikuwa yakiinuka 
kwa uasi. Habari zake zikizagaa upesiupesi na kumfikia mfalme. Papo ha- 
po paliwekwa vituo vya doria vya maaskari wapandao farasi kwenye njia za 
Uajemi. Maaskari hao wakienda “kwa kasi kama korongo” (hivyo ndivyo 
hati mojawapo ya kihistoria inavyosimulia.—Mfasiri. ), wakipeleka habari 
za mamudiri kwa kupokezana baina ya vituo vyao hadi kwenye mji mkuu, 
pamoja na kurejea wakiwa na amri za mfalme mkononi mwao. Majeshi ya- 
liyokuwa yakitomezwa kwa ajili ya kuwaponda waasi wowote wale, yalifa- 
nya ukatili usiosemeka pasina kumhurumia mtu. Walakini juu ya hivyo, 
wafalme wa Uajemi walimudu chupuchupu tu kushikiza mamlaka yao 
juu ya mataifa yale yaliyotiishwa nao na yaliyowachukia vikali wavamizi 


hao. 

p) 1. Kwa nini madola mapya yalichomoza huko Asia Ndogo kwa kuandamana na 

! mwanzo wa utengenezaji wa vitu vya chuma? Ukiona ni muhali kulijibu swali hi" 
a) kwa nini uvu- 


li papo hapo, basi, kwanza ligawanye katika sehemu hizi 
mbuzi wa chuma ulipelekea katika ukuaji wa tija ya kazi yi awa 
nini ukuaji wa tija ya kazi ukaandamana na uchomozaji wa mae c WA 
nini uundikaji wa matabaka ukaandamana na uibukaji wa SuTV na ma; 
dola? 2, Kwa nini miji ya Foiniki ilitokezea kutajirika upesiupesi, mnamo 
miaka ya 1,000 B.C.? 3. Angalia ramani ya 2 na kuonyesha znenia Jaha 
Uajemi. Yataje madola yenye mamlaka zao yenyewe, ambayo yalikuwako ka : 
katika eneo hilo. 4. Kiasi cha maelfu mangapi ya miaka yameshapita tangi 
binadamu walipopata ujuzi wa kutengeneza vitu vya chuma 5. Taje kume 
hiyo ambapo Waajemi waliiteka Babeli. Ilikuwa ni mnamo MAU Bw 

mnamo robo gani ya kame hiyo? Miaka mingapi ilipita tangu Waje po 


iteka Babeli, mpaka waiteka Misri? 


ja binadamu? b) kwa 


91 


IBARA 17. UTAMADUNI WA MATAIFA YA ASIA NDOGO 
HAPO KALE. 


(Ramani ya 2). 


ikumbushe alama za lugha ya Wamisri wa Kale, pamoja na vifaa. 
ya kuandikia vilivyotumiwa nao (Ibara 12 AD tena vipi maarifa 
ya kisayansi valivyochomoza kwao (Ibara 12; Vif, 1-3). 


1. Machimbuzi ya Kiakeolojia Kwenye Eneo la Mito Miwili. Hapa na pale 
katika sehemu za baina ya nyanda za Eneo la Mito Miwili palikuwa na vi- 
lima vilivyotengana mbali mbali, ambavyo vilitokezea kuvuta nadhari ya 
wataalamu wa akeolojia. Na kufika katikati ya karne ya 19, wakaanzisha 
machimbuzi kwenye vilima hivyo. Pale chini wakagundua magofu ya miji 
ya kale pamoja na makasri, mahekalu na ngome. Ya mwanzo kugunduli- 
wa na kuchimbuliwa huko yalikuwa ni mabaki ya miji ya Waashuri (Taz. 
picha ya rangi ya kamera V.) 

Ashuri ilikuwa ufalme uliopata nguvu nyingi sana, lakini mnamo mwi- 
shoni mwa karne ya 7 B.C., ilivamiwa na kuteketezwa na maadui. Mato- 
keo ya uchimbuzi wa mabaki yake yamethibitisha ukweli wa masimulizi ya 
Waandishi wa kale juu ya vile miji ya Ashuri ilivyoharibiwa vibaya; usha- 
hidi mmojawapo ukiwa ni magofu ya miji hiyo kuhifadhi alama za mioto 
mikubwa sana iliyosababisha uteketezi huo. 

.Machimbuzi ya mabaki ya miji ya Waashuri yakafuatana na kazi kama 
hiyo ya kuyachimbua na kuyafanyia uchunguzi magofu ya miji mingine 


vitu vya sanaa ya kale vilivyogunduli- 
Asia Ndogo, ni kumbukumbu za aina 


j Ya i asri makubwa sana yaliyocho- 
moza kwenye vilima vilivyotutiwa na watumwa, Makasri ha kati, 


wa ya mawe yali 
n L i onyesha sura i j i i 
kama le mizafia ya Zana aa za miungu pamoja na habari za vita, 
nchi za kigeni i ji 
yake, kuwateka wakazi wake 
wa kuwachukua kwao, Nyingine 
aliokuwa wameletwa vizimba- 


3 wanyama mwitu na harakati 


Wa Ka aa . 
ii kumvamia mwindaji, au ku- 


1. Taswira iliyochongwa ya Kiashuri ionyeshayo uvamizi wa mji. Mtu aliyeko 
juu ya ukuta wa mji, anaomba msamaha. Kandokando ya ukuta—silaha ya ku- 
hujumu ya aina ya kipekee. Silaha hii ni gogo zito lililochovyewa chuma ka- 
tika upande wake wa mbele na kuning'inizwa kwenye behewa lenye magurudu- 
mu. Wakati wa kuushambulia mji, behewa kama hilo lilikuwa kinajongezwa ka- 
ribu na ukuta, huku gogo likiyumbishwa yumbishwa kuugonga ukuta ili kuubo- 
moa. Behewa nalo limewambiwa ngozi na kupigiliwa misumari ya shaba. Kulia: 
maaskari wa Kiashuri. Mmoja wao ameshika ngao iliyosukwa kwa vijiti ilinga- 
nayo na kimo cha mtu. Juu ya magingi—maiti za mateka walioteswa mpaka ku- 
fa kwa kuchomwa nayo. Chini—maiti ya mateka aliyeuawa. Zingatia: mchonga 
taswira hii alikusudia nini kwa kutofautisha vimo vya Waashuri na maadui 280. 
2. Mfalme akisaka simba. 


umia na kufa kutokana na majeraha mabaya, zaashiria ubingwa mkubwa 
sana waliokuwa nao watengene: sanamu wa Kiashuri. A R 

3. Mwandiko wa Herufipembe. Katika kuendelea na machimbuzi ya ma- 
baki ya Nineve, iliyokuwa ni mji mkuu wa Ashuri, wataalamu wa akeolo- 
jia waliigundua “maktaba” kubwa sana kwenye kasri mojawapo ya mjini 
humo. Ilikuwa na “mabuku” takriban elfu 20, na wakati Nineve ilipocho- 
mwa moto. “mabuku” hayo hayakuungua, kwani yalikuwa ni ya udongo 
mkavu, F WAA 

Mwandiko wa lugha katika Eneo la Mito Miwili ulichomoza mnamo 
miaka va 4,000 B.C. Katika sehemu hizo hakukutikani mafunjo ya aina 
ile waliyotumia Wamisri wa Kale kwa kutengeneza vifaa vya kuandikia. 
Kwa hivyo, kwa madhumuni kama hayo kukatumiwa udongo. Akiwa na 
fungu la udongo umaji kando yake, “mwandishi” alikuwa kwanza anaufi- 
nyanga kwa kufanya mabamba, nayo baada ya kwisha kuandikwa, yaliku- 
wa yanakaushwa ama kwa kuanikwa au kwa kuchomwa motoni. 

Mwanzoni kabisa, huko kwenye Eneo la Mito Miwili, walikuwa “waki- 
andika” kwa herufipicha. Lakini, ilivyokuwa ni muhali kuchora alama za 
aina hiyo juu ya udongo, basi punde si punde, wakafuata mtindo mwin- 
gine. Wakatumia kijiti kilichochongoka, na kubonyeza bonyeza juu ya 


mabamba ya udongo kwa kufanya alama zenye maumb, 
aina mbali mbali. Kwa jumla, wakaunda alama kama Kiza aa 
moja. Kila alama ilikuwa ni ya pembe kadhaa, na kumaanisha ya ai 
yima, au kifungu chake kimojawapo. Huo ndio mwandiko wa herufipem 
be. Ulichomoza huko Kusini mwa Eneo la Mito Miwili, na baadaye WA 
nea kote katika Asia Ndogo. yi z 
Wanasayansi wa zama zetu waling'amua siri ya mwandiko wa aina hiyo, 
na kama matokeo yake, wakaweza kuzisoma ngano, sheria hata insha za 
kitaalamu za kale zilizoandikwa kwa mtindo huo juu ya mabamba ya udo- 
ngo. Mathalan, ni kwenye baadhi ya mabamba ya aina hiyo yaliyogunduli- 
wa huko Nineve, ndiyo kuliandikwa ngano zile kuhusu uumbaji wa dunia 
na gharika yake (ambazo ulizikuta ndani ya nyongeza ya Ibara 14). Ka- 
dhalika, Sheria za Hammurabi zilichongwa maweni kwa mtindo huo huo 
wa mwandiko wa herufipembe. 
4. Abjadi ya Mwanzoni, Mchango muhimu sana katika kuendeleza mwan- 
diko wa lugha ulitolewa na Wafoiniki. Shughuli za biashara, ambazo ka- 
ma tulivyokwisha eleza kabla, zilikuwa wa kustawi sana katika nchi yao, 
zilihitajia kuandika habari zake upesiupesi, huku alama zile za herufipi- 
cha na herufipembe zikitokezea kuwa ni vigumu sana kuzitumia kwa ma- 
dhumuni kama hayo. Basi, kwa kutegemea maarifa ya Wamisri wa kale 
katika kubuni alama za lugha yao zenye kuonyesha sauti moja moja, Wa- 


ali mwenye mabawa na kichwa cha 
Ini za Waashuri alilinda mlango 
wa kuingia ndani ya kasri la mfalme, 9. Maaskari wa 
Kiashuri wakiwa na silaha na nguo za kiviizi ka 

huma, deraya, ngao, n.k. (Taswira ya kid 
manda cha KIWA mkavu kilichochongwa herufi” 
Bembe zilizotumika katika lugha ya Kiashuri. 4. UBe” 
Ekaji wa herufipicha kuja kuwa herufipembe; ndege, 
jembe, mguu. Angalia vile ugeukaji huo ulivyokuwa 
ni wa taratibu. 5: a Kifoiniki. 


1. Sanamu ya fahi 
mtu, ambaye kwa im 


Herufi za lugha y: 
95 


wa “ji ya herufi 22 zikiwa, ingawaje, ni za konsonan- 
kaa aa BA abjadi ya mwanzoni kabisa, nayo ubuniwaji wake 
Sa ha iana katika kuendeleza mwandiko wa lugha pamoja na kusahi- 
Y .a elimu kwa jumla. 
lisha masomo ya Wa , Huko kwenye Eneo la Mito Miwili kuligunduli- 
ya pia vitabu vya kale vya masomo ya hesabu. Ndani yake mlikuwa na 
maagizo: kuhesabu jumla ya mazao yaliyopatikana kwenye mashamba ka- 
dhaa yakitofautiana kwa ukubwa wake; kuigawa, mali ya fedha baina ya 
ndugu watano ili kwamba kila mmoja apate zaidi kwa hamusi moja kuli- 
ko mwenzake mwenye kumfuatia; kujumlisha riba za malipo ya madeni; 
kukisia idadi ya siku anazozihitajia mtu kwa kuchimba mahodhi manne 
milimani yenye kutofautiana kwa vina vyao. (Yazingatie yote hayo na ku- 
toa maoni yasiyopungua matano kuhusu hali ya maisha ya wakazi wa kale 
wa Enco la Mito Miwili. Kadhalika, kwa kutegemea hayo, jaribu kuaini- 
sha sababu za kutokezea kwa elimu ya hesabu katika Eneo la Mito Mi- 
wili). 


MATUKIO MAKUU YA HISTORIA | MATUKIO MAKUU YA 
HISTORIA YA ENEO LA 
YA MISRI YA KALE AA YA Ua 


Uchomozaji wa Miji-Madola. 
Mwishoni mwa miaka 
400 B.C, 


ELI Ujenzi wa Ihramu ya Keopso. gi; 
ibu na miaka 2600 B. C. A 


AA waina E ya 
Karibu na mw. SO B/C0 Enzi za Hammurabi. 


Milki zili; 1792-1750 8.C, 
Karibu ma mw. 1800 8: CC” wa Tatu. hu 


< 
5 
NI 
Utekaji Misri |? 
Mw sooo ajemi. Utekwaji wa Babeli na 


Waajemi. 
mw. 5388. C. 


Vilevile paligunduliwa mkusanyiko wa mabamba 40 ya udongo yali- 
yochongwa maandishi ya herufipembe ya orodha ya njia za kutibu mara- 
dhi mbali mbali. 

Sehemu hizo zilikuwa zimeendelea pia katika mambo ya unajimu. Ma- 
thalan, kutokana na uchunguzi wa mbingu na nyota walikuwa wakiufanya 
kwa kupanda juu ya minara mirefu, makuhani wa Babeli, pamoja na men- 
gineyo, waliweza kutabiri wakati wa Jua na Mwezi kupatwa. Wakazi wa 
Eneo la Mito Miwili walihesabu mwendo wa wakati kwa kuugawa mwaka 
katika miezi na wiki, tena siku—katika masaa na dakika. 

Lakini katika pande zake nyingi zaidi, maarifa yaliyokuwa nayo matai- 
fa ya Asia Ndogo hapo kale, yalikuwa bado ni mbali sana na sayansi ha- 
lisi, Mathalan, wakazi wa Babeli walidhania kwamba mbingu ni kombe 
kubwa sana lenye matundu yanayofungika na kufunguka, ambayo kwa 
kupitia humo mvua humiminikia ardhini. Vilevile waliamini kwamba Jua, 
Mwezi na sayari ni miungu. 

Hivyo ndivyo utamaduni wenye kuambata mwandiko wa lugha, maari- 
fa ya kisayansi na mambo ya sanaa, ulivyochomoza huko Asia Ndogo ha- 
po kale, ukiwa wa kale sana sawa na ule wa Kimisri. 


HABARI ZA VITA VYA ASHURI ZITOKANAZO NA 
MASIMULIZI YA WATU WA ZAMA ZAKE HIZO 


Yazingatie masimulizi hayo yanayofuata chini, kisha ujaribu kuelezea juu ya 
majeshi ya Ashuri na vita vyake, kadhalika juu ya wasimulizi wenyewe na haba- 
ri hizo. 


Kuhusu jeshi la Waashuri: “Tazama vile wanavyojongea karibu pasina kuzu- 
ilika, wala hakuna yeyote kati yao atakayesinzia na kulala, Kwato za farasi 
wao ni kama za jiwe gumu, na mwendo wa magurudumu ya magari yao ni ka- 
ma ule wa kimbunga. Mlio wao mkali kama ule wa simba. Wala hakuna awe- 
zaye kuwakimbia na kujibanza”, 

Juu ya msafara wa kivita wa jeshi la Waashuri kwenda Kaukasia: “Nime- 
mwaga damu yao ichuruzike kama mto kwenye magenge na makorongo; nime- 
fanya nyika, tambarare na milima yao ibadilike rangi na kuwa kama sufi nye- 
kundu; nimefanya makazi yao yote yawake kama mioto; nimeyageuza maji safi 
ya miferejini mwao kuwa matope. Maaskari wangu wameyavamia mabustani 
yao mazuri sana, na kuyaachilia mashoka yao madhubuti ya chuma yafanye 
vishindo huko,... wala sikuacha hata mmea mmoja kuendelea kuota” (Taz. 
picha ya rangi 8). 

Kuhusu uangamiaji wa Ninev. 


“Ole wako, mji mkatili, uliojaa tele ghiliba 
na ujambazi usiosita: Wapanda farasi wanakuja mbiombio, mapanga na masho- 
ka yao kung'aa juu! Na wengi wameuawa, na maiti chungu nzima.... Nineve 
imeangamia: Nani atakayeomboleza mwisho wako?! Wote wale wasikiao juu ya 
ajali yako, wanafurahi, kwani kuna yeyote yule ambaye hakufikwa na maovu 
ya chuki yako?!” 


97 


1. Umepata maarifa gani kuhusu historia ya Asia Ndogo kutokana na kumbu- 
kumbu za sanaa yake ya kale? 2. Nini kilichosababisha kutofautiana kwa mwa- 
ndiko wa lugha ya kale ya Enco la Mito Miwili au ule wa Kimisri? 3. Nini ki- 
lichoamua kufanana kwa maarifa ya kisayansi ya mwanzoni ya wakazi wa Eneo 
la Mito Miwili na yale ya Misri ya Kale? 4. Ungeelezeaje vitambulisho vikuu 
vya ubingwa waliokuwa nao watengenezaji sanamu wa Ashuri? #5. Kwa kute. 
gemea hati za kihistoria pamoja na picha na vielelezo vingine vinavyohu- 
sika, jaribu kutunga masimulizi yako mwenyewe juu ya Dola la Waashuri. 


SURA V 
BARAHINDI YA KALE 


IBARA 18. BARAHINDI YA ZAMA ZA KUTOKA MIAKA YA 3,000 
MPAKA MWANZONI MWA MIAKA YA 1,000 B.C, 


(Ramani ya 3.) 


Jikumbushe habari za uvumbuzi wa chuma na umuhimu wake katika maisha 
ya binadamu (Ibara 16; Kif. 2). 


1. Hali ya Kijiografia na Maumbile ya Barahindi. Mojawapo ya sifa kuu 
za kimaumbile za Barahindi ni huo mgongo wa milima wa Himalaya ulio 
mrefu zaidi ulimwenguni kote. Milima hiyo ambayo vilele vyao vimefuni- 
kwa na barafu na theluji milele, inaitenganisha Barahindi na nchi za jirani 
kwenye eneo kubwa sana, isipokuwa pande za Kusini tu mwa bara hilo. 
Hapo kale kulikuwa hakuna njia zozote nyingine za kuvukia eneo hilo la 
milimani, ila tu kwenye sehemu fulani za Kaskazini-Magharibi, 

Kwa kuzingatia umbo lake pamoja na isimu inayohusika ya kijiogra- 
fia, Barahindi ni mkono wa nchi au pembe kubwa sana ya nchi kavu. Tak- 
riban sehemu zake zote zimechukuliwa na nyanda za milimani, nako ku- 
na vyanzo vingi sana vya madini za shaba na chuma. Eneo la baina ya nya- 
nda hizo na milima ya Himalaya ni tambarare iliyolala chini. Kwenye upa- 
nde wa Magharibi wa eneo hilo kwapitia Mto Indusi, nako Mashariki 
mwake kuna Mto mkubwa mwingine, Ganjes. Yote miwili yaanzia kwenye 
sehemu za juu za Himalaya, na kufurika sana wakati theluji inapoyeyuka 
milimani. 

Himalaya yailinda vizuri Barahindi kutokana na upepo mkali na baridi 
wa Kaskazini. Ndio sababu, kwa mwaka mzima katika nchi hiyo huwa na 


vile, chui na ndovu pamoja na nyoka chungu nzima wenye sumu kali, 
ambao mtafuno wao una hatari ya kifo kwa mtu au mnyama yeyote yule. 


2. Miji ya Kale ya Barahindi. Ni malaki mengi ya miaka tangu binadamu 
kuchomoza na kuishi huko Barahindi, na kumesalia wingi mkubwa wa 
nyavo za maisha ya wanadamu hao wa awali. Kwa muda mrefu sana wa- 
nasavansi walidhania kwamba ni mnamo miaka ya 1,000 tu B.C. ndipo 
wakazi wa eneo hilo walipogawanyika katika matabaka tofauti, na seri- 
kali pamoja na madola ya mwanzoni kuchomoza. Lakini kiasi cha miaka 
hamsini nyuma, wakijishughulisha na kazi yao huko kwenye Bonde la 
Indusi, wataalamu wa akeolojia waligundua magofu ya miji iliyokuwa- 
ko zamani hata mnamo miaka ya 3,000 na ya 2,000 B.C. 

Barabara za miji hiyo zilikuwa zimenyoka sawa. Kulikuwa na majumba 
ya ghorofa mbili hata tatu yaliyojengwa kwa matofali, na kupambwa vi- 
zuri sana kwa ndani hata kuwa na mahodhi ya kuogelea. Lakini mitaa 
mingine ilikuwa ni ya vibanda vibovu, nako ndiko watu masikini waliko- 


Mfereji wa kale huko Barahindi ambao umehifadhika mpaka siku hizi. 
(Picha ya kamera.) Kingoni mwake kumeota mimea mingi sana. 


kaa. Kwa kawaida, juu ya mji huu au ule kulikuwa kumechomoza ngo- 
me ikiwa imejengwa kwenye kilima cha karibu, tena si mbali na ngome 
kulikuwa na ghala kubwa ya nafaka. 

Pamoja na nafaka, wakazi wa Bonde la Indusi walilima pamba, waki- 
yamwagilia mashamba yao maji kutoka kwenye mifereji waliyoijenga. Vi- 
levile walijishughulisha na ufugaji wa wanyama wa aina mbali mbali, wa- 
kubwa na wadogo. 

Miji ilikuwa ndiyo sehemu kuu za kuendeshea biashara na kazi za usa- 
nji. Vitu vya shaba nyekundu na nyeusi pamoja na vile vya dhahabu vili- 
kuwa vikitengenezwa, kadhalika vitambaa vya pamba kufumwa na kusafi- 
rishwa kwenye Eneo la Mito Miwili. 

Kwenye machimbuzi hayo ya makazi ya kale ya Barahindi kuligunduli- 
wa wingi mkubwa wa mihuri iliyotengenezwa kwa mawe na mafupa, na 
kuchongwa sura za wanyama wa kufugwa pamoja na alama zilizokuwa zi- 
kitumika kwa kuandikia lugha. Ingawaje, siri ya mwandiko wa mwanzoni 
kabisa wa lugha ya wakazi wa sehemu hizo ingali bado haijafunulika. Kwa 
hivyo, mpaka sasa, mabaki ya vitu vilivyotumiwa na wakazi hao yanaende- 
lea kuwa vyanzo pekee vya kutujulisha habari za maisha yao. 

Mnamo miaka ya 2,000 B.C. wakazi wa miji hiyo waliihama na kutowe- 

ka, na mpaka hii leo wataalamu wa historia wangali bado hawajui sababu 
zake. 
3. Uvamizi wa Waariani na Ulowezi Wao katika Barahindi. Mnamo miaka 
ya 2,000 B.C. makabila ya Waariani yalijipenyeza huko Barahindi kwa 
upande wa Kaskazini-Magharibi. Waariani wa zama hizo walikuwa waha- 
jiri wa kudumu, yaani watu wanaotangatanga daima huku na huko pamo- 
ja na mifugo yao na mali zote nyinginezo. Kwa jumla, ufugaji ni shughu- 
li ya kawaida kwa makabila ya watu kama hao, na sababu kuu ya kuha- 
ma kwao mahali pamoja na kuhamia kwingineko huwa ni kuishiwa na 
chakula na mifugo yao kuvyoga majani mahali hapo, na hivyo, hulazi- 
mika kwenda kuitafutia malisho mapya. Waariani walifuga ng'ombe na 
farasi na kutangatanga nao daima. Kutokana na hayo, tunaweza kufaha- 
mu kwa nini walimdhania Mungu wa Jua, ambaye alikuwa ni mmojawapo 
wa miungu yao mikuu, kuwa ni mwenye kusafiri mbinguni upesiupesi kila 
siku kwa kupanda gari la dhahabu libururwalo na farasi wenye rangi nye- 
kundu ya moto mkali. A i 

Makabila yao yaliongozwa na watemi wa kuchaguliwa walioitwa raja. 
Mojawapo ya desturi zao ilikuwa ni kumkabidhi raja ada za watu wa ka- 
bila lake, ambazo ingawaje zilikadiriwa kuwa ni za hiari. 

Katika mambo ya utamaduni Waariani hao walikuwa wamebaki nyuma 
kabisa kwa kulinganisha na wakazi wa miji ya kale kwenye Bonde la 
Indusi. Walikuwa hawana mwandiko wa lugha yao, na hivyo, kupokeza- 
na kwa mdomo masimulizi yao ya kale kutoka kizazi kimoja hadi ki- 
ngine. 


101 


amoja na makundi yao ya ng'ombe 
aariani walizidi kusonga mbele pamoja n Ai NA WNDA 
ika ha ya ANA na nyika za Bar ahinidi,-Kisly Li kuja jali; 
aa tirasi lia j, hemu kubwa zaidi ya nchi hiyo. Ww akaanza | Bi 8 haa 
Na jaha hivyo, kufuata mtindo wa kuishi kwenye ma yA y ; 
Ja za AD ' kuchanganyi a kwa damu na wenyeji wa kiasili, na 
UMU, a 4 ya y Aaa 
ingia chini y; a 'a ujima wa ujirani 
aa aki Maana Mwazsshi mwa Miaka ya ia ka 
Sa ja kuingia katika kipindi cha miaka ya 1,000 B.C. WA indi KAA 
ji | aa si ujuzi wa kuchimbua madini za chuma na kuzitengi a 
wa wa - mya 
va vyombo vya kazi au vitu vya matumizi. 
ku akikizatio kwa mashoka na masepeto ya chuma, wanadamu wakawa 


oelesha tembo kuishi kwao na kuwa- 
ma vile, kufyeka miti na kung'oa visi- 
evile wanyama hao wakubwa sana wa- 


tumikia katika kazi mbali mbali, kai 
ki, kubeba watu na mizigo, n.k. Vil. 
kafundishwa kuwasaidia maaskari 


mapiganoni, kwa kujitoma kwa nguvu 
kwenye safu za maadui na kuwakanyaga na kuwaponda. 


ao za ung'ang'anivu, Wahindi walizidi 


yo pamoja na utajiri wake 
uU nzima, 


Kutokana na kazi na juhudi z; 


kuzitiisha nguvu za maumbile ya kwao, amba; 
mwingi sana, yalikuwa Pia na hatari chungi 


? 


kuwa na matabaka, serikali na madola kwenye Bonde la Indusi mnamo 
miaki 3,000-2,000 B.C. Na utoe hoja za kuthibitisha maoni yako. 4. Ni- 
abisha Waariani kuhamahama huko na huko? Vipi shughuli 
yowakilishwa katika imani zao za kidini? 5. Mafanikio 
a Wahindi wa Kale katika uzalishaji mali? 


gani yalipati 


IBARA 19, KUUNDIKA NA KUENDELEA MBELE KWA SERIKALI 
NA MADOLA YA WENYE WATUMWA HUKO BARAHINDI 
MNAMO MIAKA YA 1,000 B.C. 


(Ramani ya 3.) 


Jikumbushe vile watumwa walivyokuwa wanaitwa katika Misri ya Kale 
(Ibara 7; Kif. 2), kadhalika tabia za serikali ya zama za mwanzoni. 


1. Uundikaji wa Matabaka. Matunda ya kazi ya Wahindi wa kawaida yali- 
kuwa yakitwaliwa na raja, makuhani pamoja na watukufu wengine. Hao 
wa mwisho walikuwa wakichukua sehemu maalum ya mazao ya kilimo na 
mifugo ya wakulima walioishi kwa ujima wa ujirani. Wakati wakulima 
wa ujima walipokuwa wakivunja migongo yao kwa kufukua ardhi kwa 
maplau mazito au kujishughulisha na kazi ngumu za aina nyingine, wa- 
tukufu walikuwa wakigaagaa katika anasa tupu na kutembea huku na 
huko kwa magari ya kuvutia ya kubururwa na farasi, au kwenda usasi- 
ni na kupigana vita na majirani zao. 

Wakiwateka watu vitani, watukufu waliwafanya watumwa; mtumwa 
akiitwa “ajinabi” au “adui”. Wakisimamiwa na wanyapara, watumwa wa- 
lisafisha na kulima mashamba ya mabwana zao au kuwatumikia majum- 
bani mwao. 

Watukufu wakageuka kuwa wenye watumwa na kuwanyonya vikali ma- 
hadimu zao hao pamoja na wakulima wa ujima. 

2. Uchomozaji wa Serikali na Madola. Ili kuwashurutisha wakulima na 
watumwa watii amri zao vilivyo, raja waliunda vikosi vya maaskari na ku- 
wazatiti kwa silaha madhubuti. 

Vikosi hivyo vilizidi kugeuka kuwa majeshi ya kudumu. 

Wanyapara wakigeuka kuwa walinzi. E “ 

Watumishi wa raja waliokuwa wakimpatia nafaka na mifugo kwa kui- 
twaa kutoka kwa wakulima wa ujima, wakabadilika kuwa mamudiri wake— 
watozaji kodi na mahakimu. A 

Raja nao, punde si punde, wakaacha kuwa watemi wa kuchaguliwa, 
na kugeuka kuwa wafalme, utawala wao ukiwa ni wa kurithiana. 

Hivyo ndivyo, mnamo miaka ya 1,000 B.C., serikali na wafalme wao pa- 
moja na majeshi ya kudumu, walinzi na mamudiri, zilivyoundika huko 
Barahindi. 


103 


Wakitambua kwamba kuwako kwa serikali ni shuruti la lazima la kuwa- 
hifadhia utajiri pamoja na maisha yao yenyewe, wenye WAKUNA a wai ise- 
ma: “Pindi wasipolindwa na utawala wa mfalme, watu matajiri watasibi- 
wa na mauti na mateso”. Pamoja na hayo walijitahidi kuyachukulia fursa 
mambo ya kidini ili kutilia nguvu zaidi amri yao juu ya umma mkubwa 
wenye kunyonywa na kukandamizwa. mza i 
3. Ugawanyaji Watu katika Madaraja Tofauti. Wahindi wa kale walimwa- 
budu mungu Brahma na kuamini kwamba yeye ndiye aliyeumba dunia na 
wanadamu, na kwa sababu hiyo makuhani wanaitwa mabrahmani. 

Mabrahmani walifundisha kwamba Brahma aliwaumba wanadamu ku- 
tokana na viungo mbali mbali vya mwili wake mwenyewe, Ati ni kutokana 
na midomo yake ndiyo akawaumba hao mabrahmani, na ndio sababu wa- 
kaweza kunena kwa niaba yake. Kutokana na mikono yake akawaumba 
maaskari, kutokana na mapaja yake akawaumba wakulima na wasanii, 


toto wao wanazaliwa n 
mari ilikuwa ni aidi, kama vile 
uzoa uchafu na matakataka, kuchuna ngozi za mizoga, n.k. . ; 
za Aa mungu alitoa pia sheria ziamuazo 
na mwenendo wa wanadamu wa kasti zote, tena Tamba alimwumba 


tia alikuwa lazima aadhibiwe vikali waa, Wenye watumwa. Mvunjaji she- 
iunga mk. ikali EA 
upande wake ikaiunga fi; WA dini ilaaha ya umilikaji watumwa, nayo kwa 


. Uunganikaji indi Chini 
kuwa ni mami Baa ai hini aa wa Dola la Wamauri, Ili- 
mwanzo ya Wahindi Yalikocha naza Y. rutuba nyingi, ndiko madola ya 


yakawa yanaibuka 


kupigana vi 
na vya ubakuzi wa ardhi TWAA tai ab kaaa 
- , watumwa na mali nyingine za kige- 


ni, navyo vilikuwa vikisababisha uharibifu mwingi, huku madola fulani 
yakiangamia, hali mengine yakiimarika na kukwea juu. 

Mnamo karne ya 6 B.C. ikawa ni Dola la Magadkha ndilo lililozidi kupa- 
ta nguvu nyingi kuliko mengineyo, na hatimaye, wafalme wake wakafau- 
Ju kuweka amri yao juu ya sehemu kubwa sana ya Bonde la Ganjes hata 
pande zake za jirani. Mji mkuu wa ufalme huo ulikuwa Pataliputra am- 
bao sasa unaitwa Patna. 

Ilikuwa ni kutoka mwishoni mwa karne ya 4 B.C., wakati Magadkha ili- 
poingia chini ya utawala wa wafalme wa nasaba ya Mauri, ndipo vita vyake 
vya utekaji vilipozidi kuwa vya kufaulu kabisa. Msimulizi wa kale ana- 
julisha kwamba Wamauri walikuwa na jeshi kubwa ajabu, likiwa na maa- 
skari laki sita wa miguu waliozatitiwa kwa nyuta za kimo cha mtu, pamo- 
ja na mapanga na ngao, kadhalika wapanda farasi wapatao elfu thelathini, 
na tembo elfu tisa wa kivita, 

Ilikuwa ni chini ya utawala wa mfalme wa tatu wa nasaba hiyo, amba- 
ye aliitwa Ashoka, ndipo Dola la Wamauri lilipofikia kilele cha nguvu 
na utukufu wake. Mnamo karne ya 3 B.C., wakati wa enzi za Ashoka, ta- 
kriban sehemu zote za Barahindi, isipokuwa upande wa Kusini tu, zika- 
jikuta chini ya utawala wake. 

Ufalme wa Wamauri ulikuwa mkubwa sana, lakini si imara. Tayari hata 
mnamo mwishoni mwa enzi za Ashoka, dola hilo lilikuwa limeshaanza 
kuvunjika, na kuingia karne ya 2 B.C., kuangamia kikamilifu na kuga- 
wanyika katika madola mbali mbali yenye mamlaka zao yenyewe. Baada 
ya miaka mia tano kupita tangu zama hizo, ufalme mkubwa mwingine 
ulichomoza huko Barahindi, lakini kwa ukubwa wa eneo lake, usingeliwe- 
za kushindana hata kidogo na ule wa Ashoka, 

Kuundika kwa ufalme wa Wamauri, na kama matokeo yake, kukome- 
shwa kwa vita vya ndani huko Barahindi, kulikuwa na umuhimu mkubwa 
katika kuendeleza utamaduni wa nchi hiyo pamoja na kukuza mahusiano 
yake na nchi za kigeni. 


KUTOKA KATIKA SHERIA ZA MABRAHMANI 


Kwa sababu ya kuchomoza kwake kutokana na kiungo aali zaidi cha mwili 
wa mungu, Brahmani akawa ndiye bwana wa dunia yote. Chochote kile waki- 
pendacho mabrahmani, lazima kitolewe kuwapa kwa ukunjufu, ji 

Shughuli moja tu ambayo mungu amewaamulia mashudra ni kuwahudumia 
kwa unyenyekevu watu wa kasti za juu. pi F: 

Askari hafaulu bila ya brah mani, brahmani hafaulu bila ya askari, — 

Mungu amemwumba mfalme na maaskari kwa ajili ya kulinda dunia yote. 

Shudra akitamka maneno ya kuwabeza wakuu wake, kinywa chake lazima 
kichomwe ufito umoto wa chuma. Shudra akithubutu kubishana na brahmani, 
mfalme atoe amri ya kumwagia kinywani na masikioni mwake mafuta yache- 
mkayo. 

Hukumu ya kunyongwa kwa brahmani ni kunyolewa upara. 


105 


L Nini sababu za uandikaji wa serikali na madola katika Barahindi ya Kali. 
2. Nini kilichosababisha ugawanya WATU huko Barahindi ; 
Sa kasti tofauti? Je, hayo yaliweza kutokea chini ya mfumo w 
li? Toa hoja za kuthibitisha ja wabu yako, 


wa 


IBARA 20. UTAMADUNI WA BARAHINDI YA KALE 
(Ramani ya 3.) 


Jikumbushe aina za maarifa ya kisayansi yaliyochomoza hapo kale katika 
Misri na Asia Ndogo (Ibara 12 na 17). 


1. Pataliputra na Miji Mingine ya Barahindi ya Kale. Kutoka katikati ya 
kipindi cha miaka ya 1,000 B.C., miji ya Barahindi ilizidi kukua upesi. 
Mkubwa zaidi kati yao ulikuwa Pataliputra, Mji huo ulikuwa umetandazi- 
ka kwa umbali wa kilomita kadhaa kandokando ya Mto Ganjes. Ulizungu- 
kwa na handaki lenye kina kirefu sana, pamoja na boma lililokuwa na 
milango 64. 

Kaukati ya Paraliputra palikuwa na kasri ya mfalme ya kuvutia sana 
kwa nguzo, nakshi na sanamu zake. 

Miji mingi ya Barahindi ya Kale ilijengwa kwa kutegemea rasimu maa- 
lum na kuwa na barabara zilizonyoka. Pamoja na mengine, sehemu hizo 
za mijini ziliendelea mbele upesi katika mambo ya usanii. Mitaa yake mi- 
zima ilikuwa imetwaliwa na viwanda vya wachongaji vitu kwa pembe za 
ndovu, mawe na miti, wafumaji na wahunzi, wafinyanzi na wasanii wen- 


gine. Mabingwa wa mambo hayo walifadhiliwa sana na mfalme, hata ku- 
samehewa kodi zao. 


Njia pana za baraste zilikuwa zinaongeza kutoka Pataliputra kuelekea 
mi mingine ya Yatahiogi hata ng'ambo. Kandokando ya njia hizo kuli- 
wa na visima vilivyochimbuliwa ki 
kimoja hadi kukia wa masafa maalum kutoka kwenye 
Pataliputra na miji mingine ya Barahindi ilit i i 
Ya masndeleo mia gi kya i ilitokezea kuwa vituo vikuu 
r Ueneaji Elimu, Mwandiko wa Lugha na Hesabu, 


kilimo na kazi za usanii pamoja na kuchomoza na ku! i 
y kaz m kua kw ga 
ka Samadi ya Kale, kulipelekea kupata mwandiko wa aa Tina 
mbya ABA Mba ule uliokuwako mnamo miaka ya 3,000 au 2,000 
zA wau NA mi baadaye, Ilikuwa ni kwa kutegemea abjadi ya Kitfoi- 
hy uri ka ai ya i wakabuni huo mwandiko mpya wa lugha yao, mki- 
no. Waliandika juu ya makuti yaipa ua alika vifungu vya mane. 
WA ta WAA Aa Aa La kaiyokaushwa na kukatwa kwa vipande sa- 

Hayo pamoja na maumbo y; 


Kuendelea mbele kwa 


'a rasimu zao za ujenzi wa 


a nyumba, mitaa 
106 


ya miji, mifiereji, n.k., yalinganayo sawa na elimu ya jiometria, yanathi- 
bitisha kwamba Wahindi wa kale waliijua vizuri elimu hiyo. 

Ni kutokana na Wahindi ndiyo katika elimu ya hesabu kukapatikana 
alama ya sifuri, jambo ambalo liliwawezesha kuunda utaratibu mzuri na 
rahisi wa ufanyaji hesabu, wenye alama kumi, yaani tarakimu. Kwa sasa 
takriban walimwengu wote wanautumia utaratibu huo. Kama inavyojuli- 
kana, Wazungu huziita tarakimu hizo kuwa ni za Kiarabu. Sababu yake 
ni kwamba walitokezea kuzijua kutoka kwa Waarabu, ingawa hao wa mwi- 
sho walikuwa wanaziita kuwa ni za Kihindi, na hii kwa hakika ni sahihi 
zaidi. 

Katika miji ya Barahindi ya Kale kulikuwa na shule za kufundishia mi- 

singi ya kusoma na kuandika, pamoja na sarufi, hesabu, fasihi na taalu- 
ma nyinginezo. Walakini mgawanyiko ule wa watu katika madaraja au ka- 
sti tofauti ulizuia sana uenezaji wa elimu miongoni mwa umma mkubwa. 
Matokeo yake ni kwamba watu wengi zaidi walioelimika walikuwa ni ma- 
brahmani na maaskari, na kuhusu mashudra pamoja na wale walio “ha- 
ramu kuwagusa”, basi wao hawakuwa hata na fursa ya kuingia mashuleni. 
Yasitoshe hayo, hao wa mwisho walikatazwa kukaa katika sehemu za mi- 
jini, 
3. Tiba. Huko Pataliputra, kadhalika kwenye miji mingine ya Barahindi 
ya Kale palikuwa na vituo vya afya pamoja na madarasa ya miaka saba ya 
kufundishia tiba. Madaktari wa Kihindi walijua kufanya oparesheni za 
aina mbali mbali, kadhalika walikuwa na maarifa ya utumiaji wa dawa 
bora za aina nyingi, ambazo baadhi yao zilikuwa zikisafirishwa katika nchi 
za kigeni. Lakini pamoja na hayo, kuliendelea kuwako imani na mila kon- 
gwe za uganga wa kutegemea uchawi. - 

Mara kwa mara, utabibu halisi ulitokezea kuandamana na aina hizo za 
ushirikina. Mathalan, wakati wa kumpa mgonjwa dawa mujarabati au 
kumfanyia matibabu ya kitaalamu, daktari aliweza kufuata ibada hizi au 
zile za ulozi ambazo zilidhaniwa kuwa na nguvu ya kuponyesha. Mbali ya 
matokeo yake mengine, hali hiyo inatupa mwongozo wa kuelewa kwa nini 
madaktari wa huko Barahindi (sawa na vile ilivyo pia katika sehemu nyin- 
gine nyingi za dunia.—Mfasiri. ), mara nyingi huitwa waganga (kwani, 
kama tukiangalia chanzo cha isimu hii, “uganga”, tutaona kwamba mwan- 
zoni wake ilimaanisha mwambatano wa utabibu halisi pamoja na ulozi wa 
aina fulani.—Mfasiri.). Kawa 
4. Fasihi. Kubuniwa kwa mwandiko wa lugha yao kuliwawezesha Wahindi 
kuandika masimulizi na nyimbo zao za kale, walizokuwa wakizipokeza kwa 
mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa muda wa makarne mengi. 
Maarufu zaidi kati ya hizo ni tenzi kubwa mbili, Mahabharata na Ra- 
mayana. 

Mahabharata ilitungwa juu ya msingi wa 
mapigano ya wafalme wa nasaba mbili kwa 


habari halisi za kihistoria za 
ajili ya kugombania utawala. 


107 


uzi mafupi ya Mahabharata Uta uta kwenye nyongeza ya Ibara 
na watungaji na wasimulizi wake kwa kubuni 


(Mafa 
90). Utenzi huo ulipambw 
wenyewe habari mbali mbali za ajabu. 

Ramayana navyo inasimulia juu ya matendo ya kishujaa ya Rama aliye- 


kuwa mwana wa mfalme, Sudi yake ilikuwa ni kufukuzwa kutoka katika 
nchi yake ya jadi, na mkewe ambaye Rama alimpenda sana, kutekwa nya- 
ra na mfalme mwovu. Rama alikusanya jeshi la nyani na dubu, na kuvu- 
ka bahari pamoja nalo hadi kwenye kisiwa cha Sri Lanka, ambako ndiko 
adui yake yule mwovu alikotawala, Rama akapigana naye, akamwua, aka- 
mkomboa mkewe na kurejea naye kwao. 

Pamoja na tenzi, Wahindi wametunga pia wingi mkubwa wa hadithi na 
ngano, hekaya. visa na aina nyingine za fasihi. Kama ilivyo pia kwa mata- 
ifa na makabila mengine mengi, Wahindi wana visa vingi vinavyodhihaki 
tabia mbali mbali zisizo za kupendeza za binadamu, kama vile, uroho na 
sapaga ya mbe mamelezi; nk. Mathalan, kimojawapo kati ya visa 
yo kinasin : palikuwa na kunguru, akatua mtini na chakula mdo- 
moni, akatokea mbweha mjanja, akamsifu kwa sauti yake nzuri hata ku- 
nguru mjinga akawa hawezi kujizuia tena, akalia sana na chakula k 
Sandoha chini kuwa nyara ya mbweha. Kwa umbo lake hili au lile kisa 

k oja na vingine i i vili i Mabina 
za kigeni. Kaa Wa Aa ali vilienea sana hadi kwenye nchi nyingi 

asihi ya Wahindi wa kale iliwakili ingi i 
li mbali a kidini. TAA makasha ANNA bWA wa imani wapambe: 
UA AE a uo huo, ilitokeza waziwazi maoni ya wa- 
ya miungu, maisha ya peponi, uchawi, n.k. W: i 
na kwa ushujaa; “Mungu; hayuno wa ya i, n.k. Watu hao waline- 
age mi wote wasimuliao juu yake ni wa- 
5. Utengenezaji Sanami i zaazi p 
Ka Ha usha WA Waka taa DAGRi; Kama vile mwandiko wa 
na kutoweka, ndivyo vivyo kiivyo, wind indi ulivyotokezea kusahaulika 
ulivyokoma katika nchi hiyo baada ia karika majengo ya mawe 
tu na maisha ya huko kutuama ka ya miji yake ya kale kuhamwa na wa- 
fuka tena mnamo muda mrefu s; wa, ABDI hizi sau zile, wala haukufu- 
sanamu ya miti ya zama hizo, b. nna, uliofuatia. Kuhusu majengo na ma- 
Ilikuwa ni mnamo karne ya 4 asi hakuna yoyote yaliyosalia mpaka sasa 
huko Barahindi, ndi y tu B.C,, baada ya dola kubwa kuchomoza 
wa kutumia mawe. Na ni chini ya WA ai 15pa kufuata mtindo huo 
p, mfalme Ashoka, ndipo majengo 


lipochomoza. 0 makasri, majumba, masanamu, n.k. ya 


Ojawapo ilikuwa na sanamu ya ma. 
'a ameelekezea macho upa- 


108 


1. Ndani ya hekalu Ja Kihindi la 
karne ya 1 B.C. 2. Sehemu ya juu 
a nguzo ya mawe yenye sanamu 

mba wanne ya karne ya 3. 
aswira hii ni Alama ya Taifa 
ya sasa ya Jamhuri ya India, 3. La- 
ngo la hekalu la Kihindi la karne 
ya 1 B.C. Lango hili la mawe lina- 
vutia sana hata inafanya kulidha- 
nia kama vile limetiwa almaria sa- 
fi. Limepambwa kwa nakshi ionye- 
shayo wingi mkubwa wa watu, wa- 
nyama na mimea. 


p ; , yaani Kusini, Ka- 
nde mmoja mibali ya UBORA ya Bifasiri, aa janyei ;y ama kaiba 
Skini, Mashari nao Masi Wa dola hilo kwa pande zake zote. 

y; yaw AA WBA aha sana ya sanaa ya zama ai ri lango 
la mawe la hekalu lililojengwa mnamo karne ya | Ba FANI AG Ume” 
pam waka akihi Ja DA nawo Buku Baa kadhalika wababe 
wa wanyama na mimea, jinsi ulivyo ” ahindi, Kiha Wa 

ithi e za kale, miungu ya kike ikidhaniwa uwa ndi. 
Ja kaza pa kuingia ndani ya hekalu hilo, kadhalika ha- 
bari mbali mbali za maisha ya kila siku ya wakazi wa nchi hiyo. 

Baadhi ya mahekalu ya Barahindi ya Kale yalijengwa KWATA mapa 
ngo yaliyochimbwa majabalini. Pango mojawapo la aina hiyo lililosalia 
tangu karne ya | B.C., laonyesha mfuatano wa nguzo zilizosuguliwa na 
kuwa laini kama bilauri, zikisimama kandokando ya kuta za hekalu, am- 
balo nuru yaingia ndani kwa kupitia kwenye madirisha tu yaliyokatwa kwe- 
nye ukuta wake wa mbele, na sanamu takatifu za mawe za watu na wanya- 
ma zikijitokeza kutani katika utusitusi wa pangoni. 


guu, Kwa nyuma yao, 
mahali pa katikati, kuna Mfalme na Amirijeshi (kwa sasa visanamu vikuu 


“Mfalme” na “Malkia”.—Mfasiri.). Ubavuni 
gawa, baadhi ya watu huviita vi- 
vau “Maaskofu”.—Mfasiri.). Halafu 


onekana Maji 
kuitwa kwingi —. 
ndi ya Kale ulijulikai 
6. Mahusiano ya Ba 
ma hayo 


B 


ndi na Nchi za Kigeni Hapo Kale, Mahusiano ka- 


1 Mnamo miaka ya 3,000 au 2,000 
Ya miji ya bondeni mwa Indusi ku- 
2. Hata hivyo, wakati Bara- 
mbele kwa kilimo, ufugaji 
a kuenea kwa elimu, mahusi- 


Ya na kupata nguvu zaidi. Me- 
kwenye 
aa 


na usanii, kuundika k 
ano yake na nchi 
rikebu nyingi y 
Barahindi, kuelekea 
ti, kadhalika Masi 1 Kusini N 
wa cha Sri Lanka Uchina, W. 
1 WENGINE walioheba mizi, “ 
hindi kw Mfululizo, na kwa Wapita 
nye pande za Asia ya Kati na Mwambao v 


Pamoja na M 
adi kweny, 
Wa ya ng'amia na 
, ilikuwa inatoka 
ni, kufika kwe- 
i. Vitambaa laini, 


WO 


vitu vya aina mbali mbali vya thamani na anasa, mkiwemo johari, pembe 
za ndovu pamoja na bidhaa nyingine za Barahindi, zilisifikana sana ng'a- 
mbo hata katika nchi za Ulaya. Pamoja na wafanyabiashara, katika safari 
za kwenda na kurudi Barahindi kulikuwa pia na wanabalozi, wanasayansi 
na watalii. 

Mahusiano ya Barahindi na nchi za Kusini Mashariki mwa Asia hapo 
kale yalikuwa ni ya karibu zaidi. Pamoja na kufanya biashara na nchi ka- 
ma hizo, mkiwemo zile za Indo-China na Indonesia, Wahindi walikuwa 
wakihamia na kulowela huko, wengi wao wakiwa wataalamu waliokwenda 
kuwatumikia wafalme wa kienyeji na kupewa nyadhifa au vyeo vya juu. 
Kuwa na mahusiano na Barahindi kulisaidia vilivyo kupeleka mbele ma- 
endeleo ya utamaduni, kama vile, mwandiko wa lugha, mambo ya sanaa 
na sayansi katika nchi hizo za Kusini Mashariki mwa Asia. 

Walivyokuwa wakistawisha utamaduni wao wa aina ya kipekee hapo ka- 
le, Wahindi waliyapokea mengi sana katika upande huo kutoka kwa ma- 
taifa mengine yaliyokuwa yameendelea zaidi mnamo zama zile. Wakati 
huo huo, mataifa mbali mbali ya jirani hata ya mbali sana, yalijifunza na 
kutumia mengi yaliyobuniwa na kuvumbuliwa na Wahindi, jambo am- 
balo pamoja na mengine yaliyotoka Barahindi lilikuwa na umuhimu mku- 
bwa sana katika kuendeleza utamaduni wa dunia ya kale. 


UTENZI WA KALE WA KIHINDI MAHABHARATA 


(Mafafanuzi mafupi) 
Utenzi huo ulitungwa chini ya mfumo wa aina gani? Toa hoja za kuthibitisha 
jibu lako. 

wa nasaba mbili. 


Kisa cha Mahabharata ni vita vya kufa kupona baina ya 
Palikuwa na ndugu watano, wanawe Pandava. Walikuwa bado wadogo, 
wakati baba yao alipofariki dunia. Wakafukuzwa kwao na mjomba wao na bi- 
namu zao. Ndugu Pandava wakakulia kuwa mashujaa wenye nguvu nyingi. 
Mfalme wa nchi ya jirani alitoa ahadi ya kumwoza bintiye kwa mtu atakaye- 
mpiga samaki wa dhahabu jichoni kwa mshale. Samaki akatundikwa mtini, hu- 
ku gurudumu la njukuti likizunguka mbele yake. Vijana kutoka pande zote 
73 Barahindi walikuja kushiriki katika mashindano, Na mmoja tu kati ya ndu- 
BU Pandava ndiye aliyeshinda, akamwoa binti mfalme, 

Akatokea Pandava mkubwa, akacheza dadu, akuhindwa vibaya, hata fanyeni 
nyewe pamoja na nduguze na binti mfalme wakafanywa watumwa wa mshi- 
ndi. Punde 4 punde, miugu. Pandava wakajikomboa, ila wakawa hawawezi ku- 
jirejeshea milki z30 kwa njia ya amani. Kukawa na vita vya kufa kupona ba- 
ina yao na binamu zao. Adui mkuu wa Pandava akanena; “Ama nitawashinda 
na kuitawala dunia, zn watanishinda na kuitawala baada ya kifo changu”, Ma- 
kabila fulani yaliwaunga mkono ndugu Pandava, hali mengine yakaendea 
Spande wa madai zao. Vita vyao vilitokota kwa siku kumi na nane. Halaiki 


i .a kwa moja pasina kujali chochote kingine, ila tu 
Ata wa. myohule yao KA Pa inagongana mrukoni, na magari ya 
Waku aaah na ndovu kukumbana kwa kiruu na kuuana kwa pembe zao 
kiria kiFa wapanda farasi wakitimka shoti huku Ba huko kama ndege, na 
mishale kumetameta hewani kama nyoka. Uwanja wote wa mapigano ulijaa 
maiti na majeruhi, wakiwaapiza wale waliofumua vita hivyo vya kutisha 
uu, mara ule ulikuwa unakuja juu. Hatimaye, ndugu Panda- 

WA wa wafalme na kuziteka nchi zote hadi baharini. 


Jaribu kusimulia mwenyewe juu ya mji wa Pataliputra. 2. Nini, kilicho- 
kanda ya utamaduni huko Barahindi mnamo miaka ya 1,000 B.C.? 

3. Mafanikio gani yalipatikana na Wahindi katika mambo ya utamaduni mnamo 
kipindi cha kutoka miaka ya 1,000 B.C. mpaka mwanzoni mwa miaka ya 1,000 
AL Mapokeo gani ya utamaduni wa kale wa Barahindi yanatumiwa na 
walimwengu mpaka hii leo? 


.... 


IBARA 21. SRI LANKA HAPO KALE 


1. Hali ya Kijiografia ya Kisiwa cha Sri Lanka. Katika sehemu ya bahari 
isiyo mbali na ncha ya Kusini ya Bara Hindi, kuna kisiwa kikubwa cha 
Sri Lanka. Kwenye eneo hilo lililo karibu sana na ikweta kwapitana njia 
kuu za usafiri baina ya sehemu za Mashariki na Magharibi za Bahari Kuu 
ya Hindi. Mlango wa bahari wenye kuitenganisha Sri Lanka na Bara Hi- 
ndi una urefu wa kilomita zipatazo madarzeni kadhaa tu. Kwenye sehe- 
mu hiyo ya bahari kuna mkururo wa visiwa vingine vidogo vodogo, mki- 


wemo vile vya matumbawe. Yaelekea kuwa ni mabaki ya mgongo wa mili- 
ma uliokuwako hapo kale, ukiunganisha kisiwa hicho kikubwa na sehemu 
za bara, na hivyo, kurahisisha mawasiliano baina yao mnamo zama zile. 
Mgongo huo wa milima, kwa inavyoonyesha, ulianza kutoweka kidogo 
mpaka kuzama kabisa baharini, Tena, kuhusika na hayo, kuna ngano ya 
kale isemayo kwamba ilikuwa ni maaskari wa Rama, mwana wa mfalme 
mmojawapo wa Kihindi, ndio waliounda visiwa vile kwa kutupa majabali 
ke pajani baharini, wakitafuta njia ya kuvukia hadi Sri Lanka. 
sija wina ya yA Bib Ta za kimaumbile za kisiwa hicho, mkiwe- 
ka in ia na udongo wake, vima vya mvua na maji, n.k., 
Sehemu yake ya katikati imetwali ili iki 
"yake iwa na milima ikizungukw: nya” 
paaa ahimi Upande waa ya, Kusini Magharibi huwa ka au amwingi 
n ni na Mashariki. Mito i ju ili i 
W kasi ya kufunika sana wapi kwa ekayg mailangai yaparomaba 
apo kale, kwenye maeneo yake y; “dhi e AR i 
ya miti na vichaka vyenye niwa Ua wa Aa lini Ma shazibi we. 
nye kupata mvua nyingi, nao ulifuniki aa AA hadi 
; . ifunikwa na misitu iliyojazana na muhali 
12 


kupitika, Mimea iliyokuwa na umuhimu zaidi kwa maisha ya watu katika 
sehemu hizo ni minazi ya aina mbalimbali. 

Kisiwani huko paliishi ndovu na ng'ombe mwitu pamoja na wanyama 
wengine wengi. , A 

3. Habari za Mwanzoni za Historia ya Kisiwa cha Sri Lanka, Matokeo ya 
uchunguzi wenye kuendeshwa na wataalamu wa akeolojia yanaonyesha 
kwamba binadamu walikuja kuishi kwenye kisiwa hicho zamani sana hata 
mnamo Dahari ya Mawe. 

Wakazi wa mwanzoni kabisa wa Sri Lanka wajulikanao katika historia 
walikuwa Wavedda. Mnamo karne ya 6 B.C., Wavedda walikuwa wangali 
bado wanatumia vyombo vya mawe. Walijua kilimo, lakini hawakuweza ku- 
zimwagilia maji ardhi. Mnamo zama hizo, Wavedda waliishi chini ya mfu- 
mo wa ujima wa awali, ingawa makabaila walikuwa wameshaanza kuchipu- 
ka katika ujima huo. Na mpaka hii leo, huko Sri Lanka kuna Wavedda 
wapatao elfu kadhaa, wenye kushikilia desturi zao nyingi za kale kabisa. 

Chanzo kikuu cha kuandikwa cha habari za historia ya kale ya kisiwa 
cha Sri Lanka kinaitwa Mahavamsa. Ni maandishi makubwa sana, ambayo 
sehemu yake ya kwanza ilitungwa mnamo karne za 5-6 A.D. kutokana na 
masimulizi ya kienyeji pamoja na vyanzo vya kuandikwa vya habari vya 
zama za kabla. 

Kwa mujibu wa Mahavamsa, mnamo karne za 6-5 B.C., kikundi cha wa- 
tu kutoka Kaskazini ya India, ambacho kiliongozwa na Vijaya, mwanawe 
mfalme mmojawapo wa sehemu hiyo, kilihamia kisiwani Sri Lanka. Vija- 
ya alikuwa anatoka katika kabila liitwalo Wasingali, na watu wale walio- 
kwenda naye na kukaa huko Sri Lanka, wakaitwa Wasingali vilevile. Kwa 
sasa watu wa kabila hilo (ambalo baadhi ya nyakati huitwa Wasingalisi.— 
Mfasiri.) ndio wakazi wengi zaidi kisiwani humo. R 
4. Shughuli za Wakazi wa Kisiwa cha Sri Lanka Hapo Kale. Mwanzoni 
kabisa Wasingali walifanya maskani yao kwenye upande wa Kaskazini wa 
Sri Lanka. Lakini baada ya muda kupita wakasambaa kwenye sehemu 
nyingine mbali mbali. Shughuli zao kuu zikawa kilimo pamoja na ufugaji. 

asingali walijenga mtando mkubwa wa mtataniko sana wa mifereji ya 

uzimwagilia ardhi maji ya mito itokayo milimani. Pamoja na maelfu ya 
Mifereji, mtando huo ulikusanya pia mahodhi makubwa yazungukwayo 
na maboma ya kuhifadhia maji ya mvua. Kati ya hayo kuna birika kubwa 
ajabu lililojengwa mnamo karne ya 4 A.D. Birika hilo liitwalo Minneri pa- 
Moja na majengo fulani mengine ya kale ya kazi za umwagiliaji eo Dai 

"ni, yamesalia na hata kutumiwa mpaka hii leo. Ujenzi wa ma ya 

ko Sri Lanka ulimwezesha kustawisha kwa mapeo makubwa aya SD? 
Cha mpunga ambao kama inavyojulikana huhitajia UA aa 
Hai mazao mengine yaliyokuwa yakilimwa kwenye kisiwa hicho ni ng; 

; Shayiri, mahindi v A Wa n 
asingali Ka ai aa nao na kuwatumia kazini mwao wanya 

113 


i ligundua 

p ” A "ombe, ndovu, nk. Pia wa anc 
ma mwitu wa aina mbali mbali, HA DE Wi angana, kazia uhunzi zikao 
vyanzo vikubwa vya madini za chuma, 
endelea vizuri vilevile. isiwa cha Sri Lanka kipo kwenye eneo 

Kama tilivyokwrha ya haiii Aa jambo ambalo. lilisai- 
Ja njia Bana kasi yake na nchi za jirani hata zile za mbali zaidi ku- 
dia Bahari ya wakaa a kabisa. Lulu na johari nyingine pamoja na 
wami Aa aa kamba kutoka Sri Lanka vilikuwa vikisafirishwa kote 
vitamba: wa 

i nchi za Ulaya ya Magharibi. A a ; 
haachi zai wa 'Wasingali katika WA za usanii na mambo ya biashara 
: damana na uchomozaji na u' uaji wa miji. g 
ya Manabaka Serikali na Madola ya Sri aa Hapa Kalia Ya jiji 
Sri Lanka ambao mnamo zama hizo waliishi kwa nji AA WANI 

lisha na sehemu kubwa zaidi ya kazi za masi ambani.” j 

Ka aa walicokezea huko na kuongezeka kwa wingi bila ya kusika; 
Wageni waliotekwa vitani, kadhalika wadeni walioshindwa kulipa, wali- 
geuzwa watumwa na kufanyishwa kazi katika ujenzi wa mifereji na ma- 
hodhi, ulimaji wa mashamba ya mabwana zao pamoja na kuwajengea ma- 
kasri na majumba. z r aa 

Kama iyokuwa katika sehemu nyingine za dunia, ugawanyikaji wa 
watu katika matabaka ya wenye watumwa, wanyonge waliomo utumwani, 
pamoja na wakulima wa ujima huko Sri Lanka ulipelekea katika ucho- 
mozaji wa serikali na madola. Kwa mujibu wa Mahavamsa, dola la mwa- 
nzo kati ya hayo liliundwa katika upande wa Kaskazini wa kisiwa hicho, 
mfalme wake akiwa Vijaya, Baadaye madola mengine akaibuka huko Sri 
aa jay: ya gine y: 

nka, 

Majukumu makuu 
ujima, kuunda na ku 


limwa, ambazo baadhi ya. 
mudiri na maaskari kwa 
Huku nyuma makabila 


ni mwa wakazi wa mwanzoni kabisa 
yakawa yan; 


0 wakawa wanazitoa 
ajili ya utumishi wao bora, 


anatoka miongo- 
ni za Bara Hindi, 
ika za historia za- 


wa sehemu za Kusi 
ka. Hoja zinazohusi 
onyesha kuwa, mara kwa mara, maingilio hayo yalikuwa ni ya amani, la- 
kini baadhi ya nyakati yalitokezea kuwa ni ya kutumia silaha na kusaba- 
bisha ufumukaji wa vita vya kumwaga damu. 
Mnamo karne ya 2 B.C., mfalme wa Watamili alifaulu kuuteka upande 
wa Kaskazini wa Sri Lanka, ikiwa amoja na mji mkuu wa sehemu hi- 
yo, Anuradkhapura, na kuutar kWa zaidi ya miaka arobaini. Lakini 
mnamo kipindi cha mwishoni mwa karne ya 9 na mwanzoni mwa karne 
WA 


ja 1B.C., mtawala wa ufalme wa Kusini wa Sri Lanka, Dutugemunu, ali- 
mfurusha nje mfalme wa Watamili, akaziunganisha sehemu zote za kisi- 
wa hicho na kuziweka chini ya enzi zake. Kukachomoza dola madhubuti 
lililodumu kwa makarne kadhaa. 

6. Utamaduni wa Kale wa Wasingali. Uimarikaji na ukuaji wa dola la Wa- 
singali ulisaidia kupeleka mbele maendeleo yao katika mambo ya uta- 
maduni. 

Mwanzoni kabisa Wasingali walikuwa wanatumia mtindo mmojawapo 
wa Kihindi wa kuandika lugha yao, lakini baadaye wakabuni mwandi- 
ko wao mwenyewe. Sawa na Wahindi wa kale, Wasingali waliandika juu 
ya makuti yaliyotengenezwa vizuri na kukatwa kwa miraba sawa. 

Kumbukumbu adhimu ya fasihi yao ya kale ni hiyo ya Mahavamsa tuli- 
yokwisha kuitaja kabla. Lakini vilevile walitunga wingi mkubwa wa 
masimulizi mengine na nyimbo, hurafa na tenzi. Halikadhalika michezo 
yao ya tamthilia pamoja na ngoma za kienyeji zina historia ndefu 
sana. 

Miongoni mwa kumbukumbu za utamaduni wa kale wa Sri Lanka, am- 
bazo zimesalia mpaka sasa, kuna masimulizi ya msafiri mmojawapo wa 
Kichina juu ya mji mkuu wa dola la Wasingali la zama zile, Arunadkha- 
pura. Masimulizi hayo yanajulikana kuwa yalitungwa mnamo karne ya 
7 A.D., wakati ambapo Arunadkhapura ilikuwa imeshapata historia nde- 
fu sana. Barabara zake zilikuwa ni za kunyoka sawa na kuugawa mji ka- 
tika mitaa ya mraba. Palikuwa na nyumba nyingi za ghorofa mbili. Ma- 
simulizi hayo yanasema pia: “Maburuji ya dhahabu ya makasri na ma- 
hekalu yanang'aa sana huko kwa juu ya mji huo; hapa na pale pana ma- 
daraja ya matao ya kuvukia barabara..., mitungi ya maua pamoja na ma- 
shubaka ya kutani mkiwemo masanamu ya watu walioshika kandili miko- 
noni”. 

Kumbukumbu zilizosalia za sanaa ya kale ya Wasingali zinathibitisha 
masimulizi hayo na habari nyingine za kihistoria kuhusu mitindo ya usani- 
fu ujenzi ya huko Sri Lanka mnamo zama zile. Miongoni mwa kumbuku- 
mbu hizo ni Hekalu la Ruvanuelli, ambalo lilianza kujengwa chini ya enzi 
za mfalme Dutugemunu. Jengo hilo lililo kubwa sana hata kuba yake ku- 
Weza kuonekana kwa umbali wa madarzeni ya kilomita, lina maumbo sawa 
na ya kuvutia mno, jambo ambalo linaonyesha kwamba pamoja na maarifa 
ya mambo ya sanaa wajenzi wake walijua pia elimu ya jiometria. Kifani ki- 
kuu kingine cha utamaduni wa kale wa Sti Lanka ni Kasri ya Sigiria iliyo- 
Jengwa ndani ya mwamba, pamoja na mapicha yaliyochorwa juu ya kuta 
zake, ambayo yanavutia macho sana na kuwakilisha vilivyo hali ya maisha 
ya Wasingali jinsi ilivyokuwa mnamo zama zile. i 

Kumbukumbu za aina hiyo za sanaa na utamaduni wa kale wa Sri La- 
nka zinahifadhiwa vizuri, na baadhi yao zimetengenezwa upya kama zili- 
“Yokuwa zamani. 


ja 115 


.. 


Lo Vyanzo vya habari za historia ya kale ya kisiwa cha Sri Lanka 
vikoje? 2, Shughuli za aina gani za wenjeji wa kisiwa hicho ndi- 
1 zilizofaidika zaidi kwa tabia zake za kimaumbile? 3, Makabila 
gani yalikaa huko Sri Lanka hapo kale? 4, Madola yalichomozaje 
kisiwani humo? WYalitimiza jukumu gani katika historia ya Sri La 


nka? 


SURA VI 
UCHINA YA KALE 


IBARA 22. UUNDIKAJI WA DOLA LA KICHINA 


(Ramani ya 3.) 


1, Maumbile ya Uchina. Sehemu kubwa ya Bara la Asia imetwaliwa na 
Uchina. Kwa upande wake wa Mashariki pametandazika nchi tambarare 
yenye kumwagikiwa na bahari. Nako Magharibi pameenea nyanda za juu 
ziandamanazo na migongo ya milima na majabali. 

Kwenye sehemu zake za mwambao huko Mashariki huwa na mvua nyi- 
ngi sana. Lakini kila kukizidi kuelekea Magharibi, ndivyo wingi wa mvua 
unavyozidi kupungua, na si nadra kutokea ukame. 

Kwenye tambarare ya Uchina kwapitia mito miwili mikubwa sana, 
Hwang Ho na Yangize. Kingo za Hwang Ho ni za mchanga mwembamba 
uliogandama wa rangi ya manjano, ndiyo maana ukaitwa Mto wa Manja- 
no ( Yellow River ). Ni rahisi kufukuliwa kwa jembe na plau, na kukiwa 
na maji ya kutosha, udongo wa aina hiyo huwa na rutuba sana. 

Mnamo majira ya mvua, Hwang Ho hufurika kwa masafa ya madar- 
zeni hata mamia ya kilomita, na udongo wa kingoni mwake kuweza ku- 
haribiwa upesi na maji. Mara nyingi Mto Hwang Ho ulitokezea kuasi kwa 
nguvu zaidi hata kuivunjilia mbali mipaka yake ya kabla na kufuata mi- 
kondo mipya. Wakati kama huo, makazi mazima mazima ya kingoni mwa- 
ke yalikuwa yakiangamia na kughariki. Na yafahamika kwa nini Wachi- 
na wakauita Mto Hwang Ho kama “mto uliopotea njia”, “mto wa mala- 
ki ya misiba”, “balaa kuu la Uchina”, n.k. > 

Ardhi za kingoni mwa mto mwingine wa kichina, Yangtze, pia zina rutu- 

a nyingi; nazo hapo kale zilikuwa zimefunikwa na misitu iliyojazana. 

2. Bonde la Hwang Ho Mnamo Miaka ya 2,000 B.C. Ilikuwa ni mnamo 
Zama hizo ndipo watu walipokuja kukaa kwenye sehemu za ardhi zenye 
Tutuba huko kandokando ya Hwang Ho, mahali pa katikati baina ya vya- 
NZO vya mto huo na mdomo wake. Wakajishughulisha na ulimaji na ufu- 
S3ji- Mazao makuu waliyoyalima ni mtama, ngano, mpunga pamoja na 
mbogamboga. Mifugo yao ilikuwa hasa ni ya ng'ombe, ingawa pamoja 
na hayo, walisifikana kwa ufugaji wa wadudu wa aina maalum wazalishao 


117 


1. Kaburi la mfalme la miaka ya 2,000 B.C. lililofuku 
Hwang Ho. Jeneza lili 
mifupa ya watu wali. 


nyuzi za kutengenezea hariri laini, 
ambayo ilitokezea kuw, 
Huko kwenye kingo za Hwang Ho, wataalamu wa akeolojia waligundua 
wingi mkubwa wa makaburi yaliyosalia tangu zama za miaka ya 2,000 B.C. 
Baadhi yao yalikuwa na mabaki ya maiti zikiwa Zimezongomezewa kwa vi- 
tambaa vya aina rahisi, pamoja na kuwekewa vyungu vya chakula. Maka- 
buri mengine, nayo yalionyesha kuwa majumba halisi ya chini kwa chini; 
kwenye majeneza kukiwa kumerundikwa vitu Vya dhahabu na silaha, pa- 
moja na vyombo vilivyonakshiw, VYA Mawe ya thamani na shaba nyeusi. 
Hakika, hayo yalikuwa ni makabu 'A watukufu na mamudiri. Madarze- 
ni hata, mara kwa mara, Mamia ya watu Wengine walikuwa wakizikwa pa- 
moja na kabai huyu au yule, ati kwa madhumuni ya kuitumikia na kui- 
hami roho Yake peponi, Kabla ya kutumbukizwa mak ini 
watu hao va, hali wengine ilifungwa tu na kuzikwa hai. 
a pembe lililosali tangu zama zile Pameandikwa: “Twa- 
tumwa ili ardhi ipate mvua”, Kupigwa na hofu mbele ya 


madhubuti 
a mojawapo ya sifa kuu za Uchina. 


na ya kupendeza sana 


118 


nguvu za kimaumbile na mitokezo yake ya kutisha, kama vile, ukame na 
mafuriko ya mito, kuliwafanya watu kuwa na imani za kuweko kwa miu- 
ngu ya shari ya upepo, mvua, mito, n.k. Wakaiabudu miungu hiyo na 
kuitolea kafara za watumwa kwa kuwachoma moto au kuwatosa mitoni 
wakiwa hai. 

Vyanzo vya vifaa na vya kuandikwa vya habari za historia vyaonyesha 

kwamba mnamo miaka ya 2,000 B.C. kwenye Bonde la Hwang Ho kuliku- 
wako mfumo wa umilikaji watumwa pamoja na kuchomoza serikali na dola 
la mwanzo kabisa la Kichina wenye watumwa. 
3. Maendeleo ya Uzalishaji Mali na Uundikaji wa Dola Lililotangamana 
la Uchina Mnamo Miaka ya 1,000 B.C. Pamoja na kuomba dua kwa miun- 
gu yao iwaletee mvua, wakulima wa Kichina walizitegemea zaidi kazi na 
juhudi zao wenyewe. Waliimba: 


“Wingu silijali, heri nibebe jembe, 
Mvua sitarajie, mfereji niuchimbe, 
Ardhi iwe na maji, na rutuba tele, 
Miche ikue, na vuno nilifurahie...". 


Wakajenga maboma madhubuti ya kuzuia Hwang Ho isigharikishe te- 
na nchi tambarare; wakachimba mifereji ya kuimwagilia maji nchi hiyo 
hata kwenye sehemu zake zilizo mbali zaidi na mto. Maeneo ya kando- 
kando ya Yangtze pia yakalimwa. Kila mahali Mashariki mwa Uchina ku- 
katapanyika vijiji vikizungukwa na mashamba na mabustani yanayosta- 
Wi, Na miji mikubwa yenye makumi ya maelfu ya wakazi kwa kila mmoja 
ikachomoza hapa na pale, 

Hatimaye huko Uchina kukaundika madola mbali mbali, nayo yakawa 
hayeshi kupigana vita yenyewe kwa yenyewe. Dola lililokua na kupata 
nguvu zaidi miongoni mwao mnamo karne ya 3 B.C. lilikuwa ni ufalme 
wa Tsin, Kwa kutumia mabavu na ujanja pamoja na kuuchukulia fursa 
Uhasama uliokuwako baina ya madola mengine mbali mbali ya Kichina, 
mfalme wa Tsin alifaulu kuiweka nchi yote chini ya amri yake, Mnamo 
221 B.C. akajitangaza kuwa Tsin Chi-hwanti, maana yake “Mfalme wa 
Awali wa Tsin". 

4. Ujenzi wa Ukuta Mkuu wa Kichina. Tsin Chi-hwanti aliamuru kuje- 
nga ukuta wa kuihami nchi yake kutokana na Wahuno, ambao makabila 
yao yalikuwa yakitangatanga kwa upande wa Kaskazini kutoka Uchina, 
tabia yao ikiwa ni kufanya machachari na kuhujumu miji na vijiji vya Wa- 
China. Umati usiosemeka wa watumwa na wakulima, maaskari na maha- 

Usi ulikusanyishwa kwa ajili ya kujenga boma hilo refu sana la kuikinga 

China kutokana na hujuma za maadui zake. 

SA faelfu ya watu yalikuwa yakiangamia kwenye ujenzi huo, na kama ma- 
Simulizi ya zama hizo yanavyosema, maiti zao zilikuwa zikifukiwa ndani 
Y? ukuta walioujenga. Badala yao, makundi mapya ya watu yalikuwa ya- 

n9 


Ukuta Mkuu wa Uchina. (Picha ya kamera.) 


kiletwa huko na kuendelea na kazi hiyo ya sulubu, Hatimaye, 
mu za mpakani za Kaskazini mwa Uchina kukanyoka boma 
lojengwa kwa mawe, matofali na udongo. ” Raia 

Boma hilo lililoingia katika historia kwa jina la Ukuta Mkuu wa Kichi- 
na, lina upande wenye nafasi ya kupitia safu ya wapanda farasi watano. 
Mara kwa mara ujenzi wa ukuta huo ulikuwa ukisitishwa, na kwa jumla, 


kazi yote ya kuujenga na kuutengeneza upya iliendelea kwa zaidi ya mia- 
ka clfu moja, 


5. Vita vya Utekaji vya Ufalme wa Ki, 
hami nchi yao, wafalme wa Uchina wi 
Vita vingi zaidi vya utekaji viliendeshwa na wafalme wa nasaba ya Khan, 
ambao enzi zao zilidumu kutoka karne ya 2 B.C, mpaka karne ya 2 A.D. 
Ilikuwa ni mnamo zama hizo, ndipo majeshi yao yaliyokuwa mengi sana 
na kuzatitiwa kwa silaha madhubuti, yalipowashinda Wahuno. Na hapo 
wafalme wa nasaba ya Khan wakaelekeza misafara yao mikuu ya kivita 
kwendea upande wa Magharibi, na kuvinjari kuziteka nchi tajiri za Asia 
ya Kati. 

Kulikuwa na njia ndefu sana 
toka Mashariki hadi Magharibi, 
firishaji Hariri. Sababu yake ni kwami 
walikuwa wakisafirisha hariri yao iliyosifikana sana duniani 
ta faida kubwa ana kutokana na biashara ya hariri, huku 
pande zote SITI Za utengenezaji wake, Tena ni kwa kufuata Njia Kuu ya 
Usafirishaji Hariri ndiyo majeshi Ya Kichina na maaskari BAN yA ka 
120 


kwenye sehe- 
refu sana lili- 


china. Pamoja na shughuli za kui- 
alikuwa wakiziteka milki za kigeni. 


ambayo ilikuja kuitwa Nji, 


1. Chombo cha ufumaji, (Pi- 
cha ya kale ya Kichina.) W: 
nawake wakifuma hariri. 
2. Sarafu ya kale ya Kichina. 


JU Y 
. 


wapanda farasi yalikuwa yakisonga mbele katika safari zao za kuziteka 
nchi za Asia ya Kati pamoja na jirani zao. 


? 1. Shida gani ambayo Wachina walizikabili na kuzivuka katika kupambana na 
nguvu za maumbile hapo kale? Vipi imani za kidini za Wachina wa kale zili. 
vyowakilisha shida za mapambano hayo? 2. Vyanzo gani vya habari za kihi- 
storia vya kipindi cha miaka ya 2,000 B.C. vinathibitisha kwamba ni mnamo 
zama hizo ndipo serikali ya wenye watumwa ilipochomoza huko Uchina? 
3. Angalia ramani na kuonyesha eneo la Dola la Kichina la karne ya 3 B.C., 
kadhalika milki zile zilizotekwa nalo mpaka kuingia kame ya 2 A.D. 4. Zisi- 
mulie mwenyewe habari za Ukuta Mkuu wa Kichina kwa kutegemea maelezo 
yanayohusika pamoja na picha na ramani. 5. Miaka mingapi imepita mpaka 
sasa tangu kuchomoza kwa dola lililotangamana katika Uchina ya Kale? 


IBARA 23, MAASI YA UMMA KATIKA UCHINA YA KALE 
(Ramani ya 3.) 


Jikumbushe vile watu walivyogeuka kuwa watumwa katika nchi za Mashariki 
hapo kale (Ibara 7; Kif. 2; Ibara 10; Kif, 4; Ibara 15 na nyongeza yake; 
Ibara 16; Kif. 3). 


1. Hali ya Wakulima na Watumwa. Chini ya enzi za wafalme wa nasaba 
ya Khan, utajiri wa wenye watumwa huko Uchina ulizidi kuongezeka, 
na unyonywaji wa watumwa na wakulima kuwa mkali zaidi. yalo 

atu wa zama hizo waliandika kwamba “mashamba ya matajiri yame- 
tandazika kila mahali, na ardhi ya masikini ikawa haitoshi hata kwa ku- 
"ta msharasi". Wakulima wengi sana walilazimika kupanga ardhi kwa 
matajiri au kwenda kuajiriwa nao kama vibarua. Masimulizi yale yale ya- 
'yosalia mpaka sasa yanasema: “Mkulima ashindapo shambani, mwili 
Vake wote huwa umerowa chapachapa, na miguu kudidimia matopeni. 
“S0zi na nywele zake kukwajuka kwa joto kali, na viungo vyake kuka- 
Zika kwa ukomo wote”. 


12) 


Ulimaji shamba la mpunga katika 
Uchina ya kale, Shamba limi 
maji kama inavyohitajika katika 
0 cha mpunga. (Mchoro wa 
kale wa Kichina.) 


Takriban yote yale ambayo wakulima walikuwa wakiyazalisha kwa ja- 
sho lao wenyewe, iliwabidi kuyatoa kwa ajili ya kulipa kodi na gharama 
za upangaji ardhi kwa matajiri. Chakula chao kilikuwa ni sawa na kile 
“cha nguruwe na mbwa”. Na nguo zao zikiwa za majani na nyasi kavu. 

Watumwa waliongezeka sana, na idadi yao kwenye migodi ya mfalme 
tu kuwa elfu sabini. Wengi wao wakiwa wageni waliotekwa vitani. Kwa 
mfano, kutokana na msafara mmojawapo tu wa kuyapiga vita makabila 
ya watu wenye kutangatanga, majeshi ya Kichina yalileta nyumbani ma- 
teka laki mbili. Wengine wengi, nao walitoka miongoni mwa wenyeji, mki- 
wemo wale walioshindwa kulipa kodi, au madeni, au gharama za upanga- 
ji ardhi. Tuongeze kwamba mnamo nyakati za ueneaji njaa, mafukara 
walitokezea kuwauza Wenyewe watoto wao utumwani. Mvunjaji sheria 


yeyote yule, hata kama kosa lake likiwa dogo kabisa, alikabiliwa na huku- 
mu ya kumpelekea mwenyewe pamoja na jamaa zake katika balaa hilo hilo 
la kutiwa utumwani, na makabaila kuja ku 


ki t jinunulia wafungwa magere- 
zani kama vile wanunuavyo ng'ombe sokoni. yA z 


Halaiki za watumwa waliofungiwa minyororo, nguo zao zikiwa mararu 
kabisa, walikuwa haweshi kutimuliwa majiani huko Uchina. Wengi wao 
wakitwanga mguu, hali wengine wakiwekwa vizi n - 
Watumwa walinyolewa upara na kuchomwa al. 
2. Maisha ya Wenye Watumwa. Kuhusu hali 
mwa huko Uchina, kama ilivyokuwa mnamo 
shi fasihi wa Kichina wa zam i 


na hizo alisimulia; “Wana maelfu ya watu- 
122 


” ja 
wa ai Wai Rao Kaitaba maa Pokea 
wa na zia ani walivyo navyo. ; ma- 
nji wa vitu vya sham mabondeni yalikuwa hayatoshi KAA chunga miba 
zima ya TSh na ng'ombe, kondoo na ngurawe: in PajU Mar mba 
go yao ya ii wakiwatangulia mbele kwa safu. ayawai AA Zay 
na; Wanapiozi ki achachuka. Hawawahi kubugia nyama ya. KAA na A 
nyo wao, nao Un: watumwa waliwapachika mabwana yA jin t Damabara 
Wakulima na a na haya, wenye kumeza chakula c w ua zA 
“mabuku aa aa na Watumwa dhidi ya Wanyonyaji,” yanyonge 
wa Kichina, mkiwemo wakulima masikini pamoja na watumwa, walikwa 
wa Wa milimani. Wakijiun, n Si Baa 
ikimbilia misituni na umwa, na makabaila wengine. 3 
WA ais Wa Aaa ka habari za aina hii: Naumwa Aa 
zaida amizi wa migodi na kuteka silaha”, “mamudiri w: 
mwua msima;! 


MI UU 


1. Mchimbuaji ma- 
dini. (Kisanamu 
cha kale cha Ki- 
china.) 2, Vifani 
vya kale vya masi- 
i—vilivyotenge- 
Nezwa kwa udon- 
80; vimegunduli- 
Wa kwenye ma. 
Chimbo ya ma. 
kaburi ya kaje 
huko Uchina, 


123 


ilaha kubakuliwa”, “wakuu wameua. 
. maghala na silaha kubakuliwa”, "Ww kuu wameua 


watumwa Ami 
: a sila kunyak 3 wa ichi 
aa Pia Aa mkubi kaa AS Wa Ww ; Rama 
ituki; mwanzoni mwa karne 3 ND; FANGATU ZA UJI 

WA FEB FAL, kama ulivyopata kujulikana katika historia, uta- 
Hk DW BA za anbindi Mnamo mwishoni mwa karne ya 2 A.D., 
baada ya karne moja unusu kupita tangu kutokea kwa uasi “wa wenye 
nyusi nyekundu”, paliondokea na ndugu watatu wa nasaba ya Chan, am- 
bao waliwaita wananchi kuinuka kwa ajili ya kumpindua mfalme na ku- 
jenga maisha ya furaha nchini mwao. Uasi ulikuwa u ndaliwa kote Uchi- 
na, na makundi ya watu wenye silaha kuundwa kisirisiri kabisa kwenye 
migodi, viwanda vya usanii na sehemu za vijijini, 

Mnamo 184 A.D. msaliti fulani alitoa siri za mpango wa uasi huo. Wa- 
fuasi zaidi ya elfu moja wa ndugu Chan walikamatwa na kunyongwa. Ndu- 
gu hao, nao wakatoa amri ya kuanza uasi papohapo, na wajumbe wao 
kwenda haraka kuarifu amri hiyo kwenye sehemu zote za mijini na maji- 
mboni, Uasi ukazagaa kufumba na kufumbua kwenye majimbo ya kati- 
kati ya nchini, Malaki ya ulima na watumwa wakajiunga nao na ku- 
teka miji na mali za matajiri pamoja na kuwakomboa wafungwa na wa- 
tumwa. Waasi hao walijifunga tepe za kimanjano vichwani, ikiwa ndi- 
yo alama ya harakati zao za kuwapinga wanyonyaji, ambazo kutokana 
jr alama yake hiyo zikaingia katika historia kwa jina la uasi wa “Tepe za 

imanjano”. 
wakawaka jeshini mao wana wata wa Siwa na kiherehere kikubwa, 

ys uni ote wa mamudiri na majemadari, pa- 
moja na watumishi wao wote waaminifu zaidi. Kama matokeo yake, wenye 
watumwa wakakusanyisha jeshi kubwa sana ambalo wao wen: ewe wa- 
kaliongoza. Vita vikali vya tabaka la wanyonyaji na matabaka ya wanyo- 
1 vikatokota na kuzagaa takriban kote Uchina. (Taz. Picha ya rangi 


za Kupondwa kwa Uasi wa 
Shujaa, jambo ambalo hata ini wali 
. ya - t; pi -, 
WANA Ka ka naba nguv kaa Kaa aa 
ali. Wala haw; Y jeshi ya 

hasi kwa Bingwa Y Kaanga ama na majeshi ya mfalme si kwa sila- 

wenye jeshi i 

Kwamehafia jeshi ya mfalme yalitokezea kuivamia 


Waasi walipigana ki- 


eza waasi laki moja, na 
hwa na kuvirundika pamoja 
Wenye tepe za kimanjano” ya- 


aangami i| i 
> SAMIA mapiganoni, Mtu yeyote yule 


aliyetuhumiwa kuwa na uchungu kwa waasi alinyongwa, na hata wana- 
wake na watoto kutohurumiwa. 

Lakini wakulima na watumwa, hawakutulia, bali wakaendelea kujiunga 
kwa makundi na kutwaa mahali pa waasi wenzao waliopoteza roho zao 
mapiganoni. Ilikuwa ni baada ya miaka ishirini tu kupita katika mapi- 
gano ya kufa kupona na umati wa watu kunyongwa bila na huruma, ndi- 

0 wenye watumwa walipofaulu kuyadidimiza maasi kwa ukamilifu. 

Ijapokuwa maasi yaliishia kwa kupondwa vikali, lakini yalipelekea ka- 
tika upunguzwaji mkubwa wa nguvu za utawala wa nasaba ya Khan, am- 
bao ulichukiwa sana na umma wa wananchi wa kawaida. Baada ya miaka 
kadhaa kupita, mfalme wa mwisho wa nasaba hiyo aliuawa, na ufalme 
wa Khan kuvunjika katika madola madogo mbali mbali, 


UASI WA “WENYE NYUSI NYEKUNDU” 
(Kwa mujibu wa masimulizi ya wanahistoria wa kale wa Kichina). 


Waasi walijitokeza kwa wingi kama makundi ya nyuki. Phan Chun alikuwa 
shujaa sana, na umma mkubwa ukajiunga naye. Wakijiandaa kwa mapigano, 
shujaa huyo pamoja na wafuasi wake walizipaka nyusi zao rangi nyekundu 
ili kujitofautisha na maaskari wa mfalme. 

Mfalme aliwateua watu tisa wawe majemadari wake, akawaita “simba”, Aka- 
waweka kuongoza madarzeni ya maelfu ya maaskari. Akawatunukia maaskari 
wake pesa elfu nne kila mmoja. Lakini hawakuwa na hamu ya kupigana. Maje- 
shi ya “simba” sita yalitokomezwa na kukimbilia nyuma, hali “simba” we- 
ngine watatu wakiyakusanyisha majeshi yaliyokuwa yametawanyika, wakaya- 
weka kulinda mji mkuu, 

Waasi walikuwa wakimiminikia kwenye mji mkuu kutoka pande zote za 
nchini, Mfalme akaamuru kuwafungua maharamia magerezani, na kuwagawia 
silaha. Lakini papo tu maaskari wake hao walipotoka nje ya mji, mara wote 
wao wakakimbia na kutawanyika. 

Waasi wakajitoma katika mji mkuu, nao ukawaka moto, na mapigano ku- 
chemka majiani. Mfalme naye alijibanza kwenye kasri yake iliyokuwako kisi- 
wani katikati ya ziwa la mjini. 

Waasi wakaizingia kasri hiyo, wakaanza ku; 
kurushiana mishale. Walinzi wakianguka mmoja nyuma 
timaye, kuishiwa na mishale. Pakawa na mapigano ya ana 
kamkamata mfalme, wakamdengua kichwa. 


pigana na walinzi wa mfalme kwa 
ya mwingine, na ha- 
kwa ana. Waasi wa- 


Walakini, “wenye nyusi nyekundu” hawakufaulu kuyatumia matunda 
ya ushindi wao. Wakulima na watumwa walidhania kwamba sababu ya 
Maafa yao yote inatokana na huko kuweko kwa mfalme mwovu, na kwa- 
mba kukiwa na mfalme mwadilifu, maisha yao yatageuka kuwa sahar 
maawa hivyo, waliwaachia wenye watumwa waweke utawala wa mfalme 

ya. 

125 


ia gani ya kuwatia watu utumwani umeweza 
. Sababu kuu za uasi wa "tepe za kimanj; 
miza uasi huo? 3. Kwa nini maasi ya wanyonge 
tokomezwa vibava? 4. Misl pangani ime ' Saka 

iwa kimanjano”? Uasi huo ulito! a - 
aa wa mwaha mwa karne hiyo? Miaka mingapi ilipita 
uunganikaji wa Uchina katika dola moja, mpaka kutokea kwa uasi wa 
za kimanjano”? “5. Kwa kutegemea maelezo na mapicha yanayohusiki 
kusimulia mwenyewe juu ya hali ya maisha ya mkulima wa Kichina aliyefanywa 
mtumwa na kushiriki katika uasi wa “tepe za kimanjano". 


.. 


IBARA 24. UTAMADUNI WA UCHINA YA KALE 


Jikumbushe aina za maarifa ya kisayansi zilizochomoza katika Misri na Eneo 
la Mito Miwili hapo kale, pamoja na sababu za kuchomoza kwake (Ibara 12; 
Vif.1,2.5; Ibara 17; Kif.5). 


1. Mwandiko wa Lugha. Ilikuwa ni kiasi cha miaka 2,000 B.C. ndipo Wa- 
china walipounda mwandiko wa lugha yao. Walitumia alama maalum, ki- 
la moja ikiashiria neno zima. Kwa mfano, alama moja kama h ili- 
maanisha “mti”, alama mbili za aina hiyo hiyo.., zilimaanisha “miti”, na 
tatu..., kuwa na maana ya “msitu”, au “pori”. Idadi ya alama zitumiwazo 
katika kuandika lugha ya Kichina yahesabika kuwa madarzeni ya maelfu. 

Wakulima wa Kichina hawakuweza kupata ujuzi wa kusoma na kuandi- 
ka. Kwani kujifunza alama hizo zenyewe tu za lugha ya Kichina kulihi- 
tajia muda wa miaka mingi, ilhali umma huo mkubwa wa mafukara na 
wanyonge haukuwa na mali za kuwapatia elimu watoto wao. 

Wachina wa kale waliandika 
bao vya mwanzi, Hariri ilikuw; 
andika habari muhimu zaidi 1 
nishwa pamoja yalikuwa ndiyo 

Mnamo karne ya |) A.D. 
katika upande huo. Walibu; 
mbara, magome ya miti na 
afadhali zaidi kwa k; 
tatasi ulitimiza juku 
humo hata duniani 


1. Maandishi ya kale ya Kichina kwenye vibao vya mwanzi. Afungapo safari yo- 
yote ile, mwanachuoni wa Kichina alikuwa hakosi kuchukua bunda zima la “vi- 
tabu” vya aina hiyo, alilokuwa akilipakia kwenye gari lake la safarini, 2. Ute- 
ngenezaji wa karatasi huko Uchina. (Mchoro wa kale), Kushotoni; vitu ghafi 
vya kutengenezea karatasi vikichemshwa ndani ya jungu. Kulia: magombo ya 
karatasi tayari yakitengenezwa kutokana na vitu ghafi vya kimajimaji vimimini- 
kavyo nje ya bomba lililofungamana na jungu la kuchemsha vitu hivyo. Kwa 
juu: herufi za Kichina, 


jwa ilikuwa chai, ambayo baadaye, ka- 
kama kiburudisho cha kawaida. 

u wa mambo hayo katika 
Ardhi ikiwa 


dawa zao za kumjalizia nguvu mgon 
ma inavyojulikana, ilikuja kutumiwa 
Kuhusu mambo ya unajimu, basi, wataalami 
Uchina ya kale waliimathilisha Dunia na yai kubwa ajabu, 
ndiyo kiini cha yai hilo, na Mbingu kuwa ganda lake. ya 
Wasafiri wa kale wa Kichina, nao walitunga Kitabu cha Maelezo ya Mili- 
ma na Bahari. Kitabu hicho cha kwanza kabisa cha kuwasilisha habari 
za jiografia ya Uchina, kilijaa tele maarifa ya maana sana Juu ya maumbi- 
le ya nchi hiyo, ingawa vifungu vyake vilivyohusika na mahali au mae- 
neo yasiyopata kujulikana vizuri kwa wakati huo, vilielezea viroja vitupu, 
ama vile: “Hapo panaishi mazimwi yenye nyuso za kibinadamu na miili 
ya simba, ngozi zao ni za milia, na mikia yao myeupe”. pi 
Halikadhalika ilikuwa ni Wachina wa kale ndio waliounda dira 
3. “Insha za Kitarehe”. Palikuwa na mwanahistoria maarufu wa Kichina, 
Sima Tsian, ambaye aliishi mnamo kipindi cha kutoka karne ya 2 mpaka 
Mwanzoni mwa karne ya 1 B.C. Alisafiri takriban kote Uchina na kuzuru 
mahali pa matukio muhimu sana ya kihistoria. Alijionea makumbusho 
127 


i 


WAR 


1. Machimbo ya chumri. (Nakshi ya kale ya Kichina.) 2. Karamu kwenye kasri. 
(Nakshi ya kale ya Kichina.) Chini; makabaila wakiwasili kwenye kasri wakian- 
damana na maaskari wa miguu na waliopanda farasi. Safu ya katikati: mwenye- 
ji akiwalaki wageni. Juu: washiriki wa karamu, wanamuziki na walinzi. 


ya zama za kale, pamoja na kukusanya na kuchunguza wingi mkubwa wa 
hati za kitarehe. Aliandika masimulizi ya washahidi wa matukio mbali 
mbali ya kihistoria, pamoja na ngano na hekaya nyingi za kale alizozi- 
sikia kwa watu aliowakuta katika safari zake. Tena yeye mwenyewe ali- 
wahi kushuhudia matukio muhimu mengi ya nchini humo. Hatimaye, ku- 
tokana na vyanzo vyote hivyo, Sima Tsian akatunga kitabu cha historia 
ya Uchina tangu zama za mwanzoni kabisa mpaka miaka ya mwisho ya 
maisha yake mwenyewe. Kitabu hicho, alichokisabilia maisha yake yote, 
alikiita Insha za Kitarehe. 
. Kama alivyoeleza mwenyewe, Sima Tsian aliandika historia ya Uchina 
pasina kuyapotoa yale yaliyo mema, wala kutoyaficha yale yaliyo maba- 
ya. Hakuogopa kuandika ukweli mtupu juu ya wafalme na matukufu, 
na hivyo, kusababisha mfalme kupandwa na kiruu dhidi yake. 


4. Sanaa ya Uchina ya Kale. Hapo kal. . f ake; 
wa ngano na hekaya, nyimbo TA e Wachina walitunga wingi mkubwa 


; y, . ya. Kwa kupitia katika fani hiyo, watu 
ya aaa tofauti waliwakilisha maoni, nan na hisia zao. (Vizome vi- 
Ja ya asihi ya kale ya Kichina, ambavyo utavikuta kwenye uk. 129.) 
wa ni Aa yaka kubwa zaidi, majengo katika Uchina ya Kale yaliku- 
sunililiwa Eda wala hayakusalia mpaka zama zetu. Kilichosalia na ku- 
kwa mawe, ahaaa wingi mkubwa wa vitu vya sanaa vilivyotengenezwa 
mengi kuhusu hali yambisha; Waaao kana Navyo Mmetulphaha 

Kati ya hivy : a na imani za Wachina wa kale. 
usi zi mawe ambaa mmeo Ya madhumuni mbali mbali vya shaba nye” 
ii . 4 lana sana kw: n- 
gwa au kuchorwa picha za majoka pamoja ya, ua mbo yao, na kucho! 


angalika ya aina nyin- 
128 


gine, kadhalika kuwa na nakshi za kuvutia sana na taswira za mikasa mbali 
mbali ya hadithini. (Taz. picha ya 2 kwenye uk. 118.) 

Sehemu kubwa ya kumbukumbu hizo za sanaa ya kale ya Kichina zilizo- 
salia mpaka sasa, yawakilisha habari za maisha ya watu wa matabaka tofau- 
ti kama yalivyokuwa chini ya enzi za wafalme wa nasaba ya Khan. Kati ya 
hizo mna visanamu vya udongo vya watu wa kawaida waliotumia jasho lao 
wenyewe, kadhalika vifani vya jumba la tajiri na kibanda cha masikini. 
Tena kuna nakshi zilizochongwa juu ya mawe, zikionyesha karamu zifanyi- 
kazo kwenye makasri ya makabaila, pamoja na kazi ya sulubu ifanyikayo 
kwenye machimbo ya chumvi. Nakshi hizo zinavutia sana kwa vile wacho- 
ngaji wake walivyowakilisha kistadi kabisa huo mwenendo wa maringo wa 
makabaila na wepesi wa kinyenyekevu wa watumishi wao, pamoja na kazi 
ya kuvunja mgongo ya watumwa walionyongonyea na kuishiwa nguvu. 

Na tuongeze kwamba nakshi hiyo ionyeshayo habari za kazi kwenye 
machimbo ya chumvi katika Uchina ya Kale, yatambulisha kuwa mnamo 
zama hizo palikuwa na wanasanaa wenye kuwahurumia watumwa pamoja 
na kuelewa vyema udhalimu na ukatili wa unyonywaji wa binadamu, 


KUTOKA KATIKA INSHA ZA KITAREHEZA SIMA TSIAN 


Maarifa gani kuhusu imani za kidini za Wachina wa kale yanatokana na masimu- 
lizi hayo yanayofuata chini? Maoni ya Sima Tsian juu ya makuhani yalikuwaje? 


Palikuwa na mji ambako kila mwaka kulikuwa kukifanyika ibada za haru- 
zi ya Mungu wa Mto. Kwa desturi hiyo, wazee wakuu pamoja na makuhani 
wanawake wakimtosa majini msichana mrembo zaidi wa mjini. Na waliwato- 
za wakazi pesa nyingi sana kwa kufanyia sherehe hizo. Wanamji walizidi ku- 
filisika; kodi za kujalizia hazina zikapungua. Liwali akafadhaika, akafika 
kwenye sherehe. Akamtupia jicho bi harusi, akasema, uzuri wake hautoshi kwa 
kumridhisha Mungu; akaongeza, kiongozi wa makuhani itambidi kwenda ku- 
mwomba Mungu asubiri mpaka atafutiwa yule aliye mrembo zaidi, Na akaamu- 
ru kuhani huyo mwanamke atupwe mtoni. Muda mrefu ukapita, naye hakuibu- 
ka, basi, liwali akatoa amri ya kuwapeleka makuhani wengine wadogo watatu 
wamfuate kiongozi wao. Hatimaye akanena, wote wai wameshindwa kumwele- 
za Mungu kisa hicho kama ipasavyo, na sasa itawabidi wazee wakuu wende na- 
fsi zao kwa Mungu, kisha, akaamuru na wazee bao pia watupwe mtoni. Baa- 
daye kukawa hakuna tena yeyote yule aliyethubutu kufanya sherehe hizo za 
harusi ya Mungu wa Mto. 


KUTOKA KATIKA INSHA ZA WAANDISHI FASIHI 
WA KALE WA KICHINA 
Maoni na maslahi ya matabaka gani ndiyo yaliyowakilishwa na watungaji wa 
insha hizo ambazo vifungu vyake vinafuata chini? Toa hoja za kuthibitisha 
majibu yako. 

129 


wai 


“Mbingu” (yaani “Mungu”) harineni zenyewe, bali zinampa mwanadamu 
aa wa aa azma zake. Mfalme pekee tu ndiye aliyebarikiwa kuele- 
wa azma hizo, ma ndiyo sababu akaitwa Mwana wa Mbingu. 

Mwana wa Mbingu apokea amri za Mbingu, na wote walio chini wazipokea 
kutoka kwa Mwana wa Mbingu. 


IIL Kwa nini wanadamu hawana usawa? 
Tajiri ana mchele na mtama maridhawa, 
Tlhali makapi ndicho chakula cha fukara na mtumwa 
Kwani wao wanatofautiana vipi na wenye uluwa? 


1. Kulikuwa na kabila jengine gani ambalo mwandiko wa lugha yake ulifanana 
na ule wa Kichina? Kufanana huko kulikuwa ni katika pande gani hasa? Tena, 
tofauti baina yao zilikuwaje? 2. Mambo muhimu gani yalivumbuliwa na kubu- 
niwa na Wachina wa kale? 3. Vyanzo gani vya habari ya kihistoria vilitumiwa 
na Sima Tsian? Sifa gani alizokuwa nazo mtaalamu huyo kwa mintarafu ya hu- 
Ika na aina ya shughuli zake? 4. Maarifa gani kuhusu historia ya Uchina ya 
Kale umeyapata kutokana na habari za vitu vya sanaa yake ya zama hizo? 


HAKIKISHA VILE ULIVYOELEWA HISTORIA YA 
MASHARIKI YA KALE. 


. Mashariki ya Kale ni jina la kuziita nchi zilizokuwako huko Asia na Kaska- 
zini Mashariki mwa Afrika mnamo zama zipatazo maelfu kadhaa ya miaka ili- 
yopita, ambapo ndipo binadamu walipofanya ukiukaji kutoka katika mfumo wa 
ujima wa awali kuingia katika ule wa kuchomoza na kuundika kwa matabaka, 
zetikali na madola. 


Ulimaji ulimdelea mbele upesi kweni ita mil 
wa Kwiniwa Mashariki ya Kale 7 mabonde ya mito mikuu ya upande 


itaje na kuonyesha kwenye ramani ye 
kaaa yaa ana Ka aaa mgao) to mitano, ambayo ulimaji kwenye ma- 


hasa kilichofalia ulimaji kwenye se 


Uwezkano wa unyonywaji wa mtu kwa mtu mwenziwe ulizuka kwenze mae- 
meo hayo mapema sana tangu hata kiasi cha maelfu kadhaa ya miaka kabla 
ya zama 23 A.D, 


lelezee maana ya unyonywaji wa binadamu. Kwa nini haukuwako miongoni 
mwa wawindaji na wachumaji wa zama za mwanzoni? Kwa nini uliweza kuzuka 
miongoni mwa walimaji wa Mashariki ya Kale? 


Uundaji wa vyombo vya kazi vya chuma ulipelekea katika uwezekano wa 
kuzuka kwa unyonywaji wa binadamu hata kwenye maeneo ya ardhi ngumu na 
ya misitu iliyojazana. 

Kwa nini vyombo vya kazi vya chuma vilitokezea kuwa afadhali kuliko vi- 
le vya mawe, miti na shaba nyekundu? Ilikuwa lini ndipo wanadamu walipo- 
pata ujuzi wa kutengeneza vitu vya chuma? 


Kuzuka kwa unyonywaji wa mtu kwa mtu mwenziwe kuliandamana na uundi- 
kaji wa matabaka tofauti. 


Telezee bali ya matabaka tofauti katika nchi za Mashariki ya Kale. Vipi ha 
li ya watumwa ilivyotofautiana na ile ya wakulima? Njia gani zilitumiwa 
kwa kuwafanya watu huru kuwa watumwa? Tabaka la wenye watumwa lilicho- 
mozaje? 


Mapigano makali yalianza baina ya matabaka ya wanyonyaji na matabaka ya 
wanyonywaji. 


Maasi makuu gani ya matabaka ya wanyonywaji yalitokea katika nchi za Ma- 
shariki ya Kale? Yalitokea lini? 


Wenye watumwa walitumia mabavu ili kuudidimiza ukinzani wa wanyonjwa- 
ji. Msingi wa mabavu hayo ulikuwa ni serikali. 

Tabia kuu za serikali hiyo ya mwanzoni zikoje? Kwa nini kulikuwa hakuna 
serikali chini ya mfumo wa ojima wa awali? Yataje na kuonyesha kwenye ra- 
mani madola uyajuayo ya Mashariki ya Kale. Kwa nini zama za kuchomoza 
kwa serikali katika nchi mbali mbali zikawa tofauti? 


Mnamo miaka ya 3,000-1,000 B.C.. katika nchi za Mashariki ya Kale kuliundi- 
ika mfumo wa wenye watumwa. 


Zikoje tabia kuu za mfumo wa wenye watumwa? Nini tofauti zake na ule wa 
ujima wa awali? 
isi 


Mnamo tama za mfumo wa umpe watumwa, mataifa ya Mashariki ya Kale 
yalitoa mchango mkubwa katika kupeleka mbele uzalishaji mali na utamaduni 


duniani kote. 


Mazao gani yalilimwa na wakazi wa nchi za Mashariki ya Kale? Walifuga wa- 
nyama wa aina guni? Kazi gani za usanii ziliendelea zaidi katika nchi hizo? 
Aina gani za mwandiko wa lugha zilichomoza huko? Maarifa ya kisayansi ya 
zina gani yaliibuka, tena mambo muhimu gani yalivumbuliwa na kubuniwa ka- 
tika nchi za Mashariki ya Kale? Itaje mifano mikuu ya maendeleo yao katika: 
2) uandishi fasihi, b) usanifu ujenzi, c) utengenezaji sanamu. 


UYUNANI YA KALE 


SURA VII 
UYUNANI MNAMO ZAMA ZA MWANZONI 


IBARA 25. MAUMBILE NA WAKAZI WA UYUNANI 
(Ramani ya 4 pamoja na ile iliyoko kwenye uk. 137) 


1. Kwenye upande wa Kusini wa Bara la Ulaya kuna Mkono wa Nchi uit- 
wao Balkani. Sehemu ya Kusini ya pembe hiyo, nayo imetwaliwa na nchi 
ndogo kwa kiasi yenye milima mingi. Hiyo ni Ugiriki (na Uyunani ndilo ji- 
na la Ugiriki ya Kale.—Mfasiri. ). 

Milima yake ni ya miamba mitupu yenye miinuko mikali, nako hakuoti 
kitu, ila vichaka na majani ya hapa au pale tu. Maeneo yake ya tambara- 
Ye yana rutuba nyingi. Kuna vyanzo vya madini za chuma, shaba, fedha 
pamoja na marmari. 


Mwambao wake wa Mashariki wenye kumwagikiwa na Bahari ya Ajeani 


ni wa kupindapinda mno. Pembe zake nyembamba zikijitokeza mbali sana 
baharini, na hori kuingia ndani kabisa kwenye bara. Huko kuna sehemu 
nyingi zifaazo kwa meli kutia nanga. Na samaki wamejaa tele baharini. 

. Kwenye Bahari ya Ajeani kumetapanyika visiwa chungu nzima, navyo 
yimesongana sana kwa kadiri ambavyo kutoka kwenye takriban kila ki- 
moja yawezekana kuona vingine vingi vya jirani. 

.Mara kwa mara katika nchi hiyo 
ni mafupi, nayo huwa ni ya mvua, 
Kwa wakati wote mwingine wa 


kuwaombea “saf. 
2. Kwa mujibu w Ugiriki i i i 

? Biriki imegawanyika katika 

sehemu kuu tatu; ya Kaskazini. Sehemu yake 

yA nay Ai metengana na ile ya Katikati 

wa kuweko hori ja - i una ya pande hizo za nchi kavu, 

mbamba mmoja tu ndio Unaoziunganisha. Sehemu ya 


134 


Mandhari ya Ugiriki. (Picha ya kamera.) 


Milima halikadhalika yaigawa kila sehemu kubwa ya nchi hiyo katika 
maeneo madogo mbali mbali. Njia za kuwasiliana baina ya maeneo hayo 
hapo kale zilikuwa ama ni za kupitia baharini, au kwenye vichochoro vya 
milimani tu, 
3. Kiasi cha miaka mia moja nyuma, wanasayansi walikuwa wangali bado 
wanajua haba sana kuhusu historia ya Uyunani ya zama za mwanzoni. Ili- 
kuwa ni mnamo nusu ya pili ya karne ya 19, ndipo wataalamu wa akeolojia 
Walipoanza kufanya machimbuzi ya mabaki ya maisha ya kale kwenye se- 
hemu mojawapo ya tambarare zenye rutuba nyingi huko Peloponesi, ma- 
hali ambapo zamani sana palikuwa na mji wa Mikene. Matokeo ya machim- 


buzi hayo yalionyesha kwamba mji huo ulikuwako tayari hata mnamo kati- 
ko mkali cha mji- 


ati ya miaka ya 2,000 B.C. Juu ya kilima chenye mwinu! n 
ua humo palikuwa na ngome iitwayo Akropoli (yatokana na lugha ya Kiyu- 
nani, m.y. “mji wa juu”.). Kuta zake zilikuwa ni za miamba mikubwa aja- 
bu. Ndani yake mlikuwa na kasri, ambayo karibu na hapo paligunduliwa 
makaburi ya mawe. Nyuso za watu waliozikwa humo zikiwa na vifuniko 
Vya dhahabu. Ndani ya makaburi hayo mlikuwa pia na wingi mkubwa wa 

135 


1. “Lango la Simba” la Ak- 
ropoli ya Mikene, 2. Kombe 
la dhahabu kutoka Uyunani 
ya Kusini. 3. Kinyago cha 
dhahabu cha kuufunika uso 
wa maiti kaburini mwake. 
4. Kibao chenye maandishi 
ya kale ya Kiyunani, 5. Uka- 
zi unani karibu na 
kuingia miaka ya 1,000 B.C. 


silaha za shaba nyeusi pamoja na vitu v 

vimesaniiwa kwa ustadi kabisa. 
Kwa kufuatana na Mikene kuli. 

makasri ya Kiyunani ya zama hizo hizo za 


ya dhahabu vionyeshavyo kuwa 


na mengine, wataalamu wa akeolojia walioki 


i gha ya Wayunani w. 
Miongoni mwa maandishi hayo mlikuwa 


c gineyo zilikutikana takriban kila mahali 
liwa magofu ya miji ya Kiyunani 

tegemea habari za ugundu; 
mo wa maisha 


kulinganisha na ule Wa Mikene, Makabila hayo yalikuwa ni 
a kupenda sana vita. Karibu na mwishoni mwa miaka ya 
ongozwa na watemi wao Wadoriko waliivamia sehemu ya 
136 


Katikati na ya Kusini ya Uyunani, wakaipora na kuiteketeza Mikene na 
miji mingineyo. Baadhi ya wenyeji wakaingia chini ya amri ya Wadoriko, 
ilhali wengine wakaihama Balkani na kufanya maskani yao visiwani hata 
kwenye mwambao wa Mashariki wa Bahari ya Ajeani. 

Kutokana na uvamizi wa Wadoriko, utamaduni wa Kiyunani ulituama. 
Maes wa kujenga majumba ya mawe ukaachwa na kutorejelewa tena, ila 

wa nadra tu, baada ya makarne kadhaa kupita, Ustadi wa kutengenezea 
vitu vya usanii ukapungua sana, na mwandiko wa lugha kusahaulika. 


p) 1. Jaribu kubuni majina ya vifungu vya Ibara 25. 2. Angalia ramani ya 4 
- na kuonyesha Uyunani ya Kale pamoja na sehemu zake kuu tatu zenye kutofau- 
tiana tabia zao 25 kimaumbile, Tena zionyeshe njia za kupitia kwenye nchi kavu 
AMA wa. "le Katika safari zao baina ya sehemu hizo. 
3. Nini kilichozitofautisha tabia za kimaumbile za Uyunani na zile za Misri? 
Zitaje tofauti hizo si chini ya nne. Shughuli gani za Wayunani wa kale ziliweza 
kustawi zaidi kwa mintarafu ya tabia za kimaumbile za nchi yao? Toa hoja za 
kuthibitisha maoni yako. 4. Sababu gani lipelekea katika utuamaji wa uta- 
maduni wa Kiyunani hapo karibu na mwishoni mwa miaka ya 2,000 B.C.? Utua- 
maji huo ulijitokeza katika pande gani? 5. Angalia ramani ya 9 Wa kuonyesha 
sehemu zilizokaliwa na Wayunani kulipoingia mwanzoni mwa miaka 1,000 B-C. 
Na zionyeshe sehemu hizo hizo kwenye ramani ya 5- 


137 


IBARA 26. NGANO ZA UYUNANI YA KALE. 


(Ramani ya 4 na ya 5). 


Jikumbushe isimu ya ngano (Ibara 13; Kif.1), pamoja na kuzitaja ngano 
uzijuazo za Mashariki ya Kale. 


1. Umuhimu wa Ngano katika Historia ya Uyunani. Ngano zilizotungwa 
na Wayunani ni kimojawapo cha vyanzo vikuu vya maarifa yetu kuhusu 
historia ya kale ya taifa hilo. Mwanzoni walikuwa wakizipokeza kwa mdo- 
mo kutoka kizazi kimoja kwa kingine, na baadaye, wakaziandika. Kwa ha- 
kika, wababe wengi wa ngano hizo, kadhalika maajabu yale yaliyoyatenda 
au kuyakuta maishani mwao, ni ubuni mtupu. Lakini, kwa upande mwin- 
gine, zinatuwasilishia wingi mkubwa wa habari halisi, kama vile, kuhusu 
mapambano ya Wayunani na nguvu za maumbile, aina za shughuli zao pa- 
moja na vyombo vya kazi, mila na desturi zao, hata habari za nchi za ki- 
geni walizozizuru. Isitoshe, ngano za Wayunani zinatujulisha ibada, miun- 
gu na imani zao za kidini kwa jumla. 

Kama tulivyokwisha eleza kabla, uvamizi wa Wadoriko katika Uyunani 
ulipelekea mwandiko wa lugha yake kusahaulika kwa muda mrefu sana, 
na hii hasa ndiyo iliyofanya ngano zake kuwa na umuhimu mkubwa zaidi 
kama chanzo cha habari za historia yake ya kale. 

2. Ngano juu ya Heraklo. Wayunani wali 
simulia juu ya shujaa aliyekuwa na n 
pamoja na matendo yake ya kijasiri. 

Moja kati ya hizo inaeleza 
AIKUWA heshi kuwavamia wan 
yake ikiwa madhubuti hata kudutisha mishal i. 
Heraklo akaenda, akafyeka WA € yenye ncha za shaba nyeusi. 

0 hata watu ishirini asingeliweza kuliinua. Aka iga moyo 
Aaaa mkaingia; ARI ya pango alimoishi simba yule, Mara AJA WA huyo 
Simba akazimia, ki. 


mchuna ngozi, akajivika, na ikawa 
wani, 


izipenda sana ngano zao zenye ku- 
Buvu nyingi ajabu aitwaye Heraklo, 


ye vichwa tisa na magamba ya ku- 
a akitoka nje na kumeza mifugo mi- 
kwata hakulishinda, kwani akilikaa mana na nyangalika hilo, lakini 


kutesa Ichwa kwa upande wake, papo hapo 
damana naye, ashike. Yai Vipya. Heraklo akamwamuru mtia aa 
vyake vilipokana "Tanga la moto, amchome joka shingoni pale vichwa 
HENA Pokatwa, Ikawa, mnyama ameacha kukuza ichw: ki 
Ye Heraklo akamwua, upya vichwa vyake, 


138 


1. Heraklo akipigana na simba. (Sanamu ya kale ya Kiyunani.) 2. Dedalo na Ika- 
ro (Nakshi ya kale ya Kiyunani.) Dedalo ameonyeshwa akiwa amevaa nguo za 
msanii wa kawaida. 


Palikuwa na mfalme Augio mwenye mafahali elfu tano. Na mazizi yao 
hayajawahi kufagiliwa na mtu ye yote kwa hivyo yalijaa pomoni samadi. 
Heraklo akaja, akaahidi kuyasafisha kwa siku moja tu. Na wakati mfalme 
alipokuwa anastarehe karamuni pamoja na wageni wake, Heraklo alikwe- 
nda kwenye mito miwili ya karibu na hapo, akajenga mabwawa. Mito ika- 
furika, na mkondo wa kasi wa maji yake kuusafisha uchafu huo wote ma- 
ZIZINI, 

. Heraklo alifunga safari ya mbali kwenda kwenye bustani ya mitofaa 
itoayo matunda ya dhahabu. Bustani hiyo ilikuwako kwenye mwambao wa 
Bahari Kuu, mbali sana kwa upande wa Magharibi kutoka Uyunani. Na 
kama Wayunani walivyoamini, ni mahali hapo pa mbali sana, ndipo Ardhi 
zinapoungana na Mbingu, huku jitu shujaa Atlanto likibeba mabegani pa- 


139 


A - z ja rangi ya kibuluu, yaani, mbingu yenye 
ke ai IA AA LA jina la mbabe huyo wa hadithini, yaani 
KU aka kihalihalisi, ndiyo Bahari Kuu ile ikaitwa Atlantiki. Ngano 
Ka delea mbele kwa, kusimulia kwamba Heraklo alimwomba Atlan- 
pa wa matofaa ya dhahabu kwenye bustani hiyo, na kwa wakati wo- 
ka Aby alipokuwa hayupo, Heraklo ilimbidi kubeba mbingu mwenyewe. 
Kutokana na uzito huo usiosemeka, miguu yake ikadidimia ardhini hadi 
magotini, na mifupa kudata, na jasho kumchuruzikia mwili mzima, lakini 
listahamili. ” y z 
S Ngano za Kiyunani zasimulia pia juu ya matendo mengine mengi ya ki- 
jasiri ya Heraklo. Wayunani walimwekea heshima kubwa Heraklo kama 
shujaa wa kazi na mapigano asiyechoka maisha. Hata Wadoriko walim- 
dhania kuwa ni babu wa nasaba yao, na kutafahari kwa hayo. 
3. Ngano juu ya Waargo. Mbali sana na Uyunani, kwenye upande wa 
Mashariki wa mwambao wa Bahari Nyeusi uitwao Kaukasia palikuwa na 
bustani ambayo juu ya mti wake mmojawapo pajiningiala ngozi . kon- 
doo ya manyoya ya dhahabu, Ilikuwa mali ya mfalme aliyetawala kwenye 
eneo hilo. Aliliweka joka likaalo macho kutwa kucha kulinda ngozi hiyo. 

Mashujaa wakaondokea kutoka sehemu zote za Uyunani, wakakata sha- 
uri kufunga safari ya mbali na ya hatari sana ili kuinyakua ngozi hiyo ya 
dhahabu. Kiongozi wao akawa mvulana wa ukoo wa kikabaila aitwaye Ya- 
sono, Fundi hodari sana, Argo, akawajengea jahazi madhubuti lililoweza 
kwenda kwa matanga na kwa makasia. Kwa heshima ya fundi huyo, jahazi 
likaitwa “Argo”, na mashujaa waliolisafiria wakajulikana kuwa Waargo. 

Safari yao ilikuwa ndefu sana. Wakivuka bahari za kigeni, walikutwa 
na maajabu mengi na misukosuko mingi. Pamoja na mengine, iliwatokezea 
kupitia kwenye mlango wa bahari baina ya miamba mikuu miwili, iliyoku- 
wa mara ikitengana, mara ikigongana kwa nguvu na mrindiko mkali wa 
kutisha mno. “Argo" iliwahi chupuchupu kujipenyeza katikati na kuvuka 
salama, ila tu ka ia nyuma kwenye usukani wake ukavunjika kwa mgo- 
ngano wa miamba. 

Vituko na viroja vingine vi 
ka wakawasili huko Kaukasia. Mfalme yule 
zi ya dhahabu, Pindi tu akitimiza amri 
jeki kwamba wakati wa kutimiza am 


Lakini bintiye mfalme yule, Medeya, akampenda Yasono. Akaamua ku- 


msaidia, akampa mafuta ya talasi : i ili 
" asimu. Yasono akausinga mwili wake kwa 
mafuta hayo, akapata nguvu isi a ; 


iyokuwa na kifani kwa mwanadamu yeyote 


ngi viliwakuta “Waargo” safarini mwao mpa- 


alimwahidi Yasono kumpa ngo- 
zake maalum. Mfalme akiwa na 
ri hizo, Yasono hataepukana na 


'Yamkini sana. mkasa huo wa mi F 
chake ni a wa kiingilio Kia CA Yenye kugongana gongana, kisa 
Nyoni mamba wa kiingilio kilichopo baina ya Bahari ya Ajeani na Bahari 


140 


yule. Miguu yake ikawa madhubuti kama nguzo za shaba, na mikono ku- 
shupaa kama koleo za mhunzi. Paliondokea watumishi wa mfalme, waka- 
watimua mafahali wawili wakubwa ajabu, moto ukiwatoka vinywani mwao. 
Wakainamisha pembe zao chini, wakamrukia Yasono, wakampiga kwa 
nguvu kubwa mno. Shujaa naye hata hakutaharuki, bali kwa kufuata amri 
ya mfalme, akawashika mafahali hao, akawatia hatamu na kuwafanya ku- 
burura plau, kisha, akalima shamba, akapanda meno ya joka. 

Ilikuwa hila ya mfalme, kwani mapando hayo kwanza yalichipua ncha za 
mikuki na kofia za chuma, kisha, jeshi zima la maaskari wenye silaha na 
nguo za shaba. Wakasonga mbele kumhujumu Yasono, mwendo wao uki- 
wa wa kutisha mno. Shujaa naye akazitupia jiwe safu za maaskari, Paka- 
wa na zogo na vita miongoni mwao wenyewe, huku Yasono akitumia upa- 
nga wake na kumfyeka mmoja nyuma ya mwingine, mpaka akawaua wote. 

Ijapokuwa Yasono alitimiza amri zote, mfalme huyo hakumpa ngozi ya 
dhahabu. Hapo tena Medeya akaja, akafanya uchawi, akalilaza usingizi 
joka lile lililindalo ngozi hiyo ya tunu. Waargo wakaichukua, wakaenda 
zao, huku mfalme na jeshi lake wakawafukuzia mbio kutaka kuwakamata. 
Ilikuwa ni kwa shida na taabu sana tu, ndiyo Waargo wakaponea hatari 
hiyo, wakarudi kwao Uyunani salama usalimini, 


NGANO JUU YA DEDALO NA IKARO 


Ndoto gani ya wanadamu iliwakilishwa na ngano hii ya Kiyunani? 


isiwani Krito. 
Tena alibuni 


manyoya ya ndege na nta, akajitengenezea mabawa pamoja na mwanawe, Ika- 
ro. Wakajivika mabawa, wakaruka na kuondoka huko Krito, Dedalo alimwonya 
mwanawe asije akajongea karibu mno na Jua. Kwanza, Ikaro alifuata shauri 
la babake na kumganda ubavuni pake, lakini baadaye akajitenga mbali, aka- 
paa juu kabisa hewani. Mianga ya Jua ikaiyeyusha nta. Ikaro akaangukia baha- 
rini, akafa maji; kilichobaki ni manyoya tu ya maba! 

wimbi. Babake naye aliruka hadi akafika kwenye kisiwa cha S! 


1. Shughuli gani za binadamu zimetajwa katika ngano za Kiyunani juu ya 
Heraklo na Waargo? 2. Kuna nini katika ngano hizo, ambacho kinadokezea juu 
ya uzukaji wa hali ya kutokuwa na usawa miongoni mwa Wayunani WA ka 
3” Ngano zao zaelezea nini kuhusu tabia au sifa za binadamu, ambazo Wayunani 
WaliSihamini zaidi? 4. Walidhania nini kuhusu mbingu na ardhi? Wapi tena 
ulipokwisha kupajua kuwa na dhana kama hizo? 5. Jaribu kubuni Mwenyete 
majina ya kuziita ngano zenye kusimulia juu ya matendo ya kishujaa ya He- 

raklo, 


141 


IBARA 27. TENZI ZA HOMERO “ILIADA” NA “ODISSEYA” 


(Ramani ya 4 pamoja na ile iliyoko kwenye uk, 137.) 
Jikumbushe, nani walioitwa watukufu (Ibara 5; Kif. 4). 


1. Asili ya Tenzi za Kiyunani. Katika Uyunani ya Kale palikuwa na wa- 
shairi-waghani waliokuwa wakitunga nyimbo juu ya mashujaa, matendo 
yao ya kijasiri pamoja na maajabu yaliyowaandama maishani mwao. Wali- 
imba nyimbo zao kwa kuzifuatisha na uchezaji muziki kwa ala za aina ya 
zeze. Nyimbo nyingi zaidi kama hizo zilikuwa ni juu ya msafara wa Wayu- 
nani kwenda kuuteka mji wa Troa. 

Troa ambayo ilijulikana pia kwa jina la Ilium, ilikuwako kwenye mwa- 
mbao wa Magharibi wa Asia Ndogo. Makabila mengi sana ya Kiyunani, 
yakiongozwa na watemi wao, yalijiunga na msafara huo. Troa ilionyesha 
kuwa ni muhali kutekwa. Ilisimama juu ya mlima mrefu na kuzungukwa 
na boma madhubuti la mawe. Wayunani walishuka pwani pamoja na maja- 
hazi yao ya mbao, wakapiga kambi karibu nayo. Wakaizingia Troa na kui- 
hujumu kwa miaka kumi iliyofuatia. 

Basi, ni kutokana na nyimbo hizo juu ya msafara wa Wayunani kwenda 
kuiteka Troa, ndiyo kukatungwa tenzi kubwa mbili, Iliada na Odisseya. 
Masimulizi ya kale yanadai kwamba ni mshairi kipofu maarufu sana aitwa- 
ye Homero, aliyedhaniwa kuishi mnamo zama zile, ndiye aliyekusanya nyi- 
mbo hizo na kuzitunga pamoja kuwa tenzi. Na ilikuwa ni mnamo karne ya 
6 B.C. ndipo tenzi hizo zilipoandikwa, 

2. Utenzi wa Iliada, Jina lake latokana na lile la m 
Troa). Utenzi huu wasimulia habari na matukio 
izingia na kuihujumu Troa. 

Kushindwa kwao kuit 


ji wa Ilium (yaani 
ya mwaka wa kumi wa ku- 


aa a wenyewe tu nyara yote ya kivita. 
;, ai wenzake kufunga Virago na kurudi nyu mbadi Akato- 
jawapo, wa Okdisseo, akampiga vikali Tersito, aka- 
kia AA Aa sana tu ndiyo watemi wakafaulu kuwa- 
apo tena pakawa na y Giga Wa kuihujumu Troa. 
ingia mapiganoni, W. Wa ai baina ya Wayunani na Watroa. Waki- 
bu wa makabila na mika YA walikuwa wanajipanga kwa vikosi kwa muji- 
chini, silaha zao zi NDA Kakai wa kawaida walipigana miguu 
wa ni za ki afa LI ai KI kusikia iliku- 
Ni za kitambaa kigumu ju. Watemi aha walikuwa wamondi maai 


142 


ua 


1. Sanamu ya kale ya Kiyunani 
ya Homero. Wakazi wa miji sa- 
ba ya Kiyunani walibishana 
kwa kudai kwao ndiko kuliko- 
kuwa jadi ya Homero. 2. Kuta 
za Troa baada ya kuchimbuli- 
wa kwake. 


yabururwayo na farasi. Mbali ya mikuki, walikuwa na mapanga ya shaba 
nyeusi mikononi, pamoja na kukingwa vilivyo na deraya zao madhubuti 
za shaba nyekundu. 

Mtemi wa kabila mojawapo la Kiyunani, shujaa Akillo mwenye nguvu 
nyingi na “miguu myepesi”, alidhaniwa kuwa ndiye askari hodari zaidi 
katika jeshi hilo. Shujaa kama huyo awapitaye wote kwa nguvu na uja- 
siri kwa upande wa Watroa, alikuwa Hektoro. (Kwenye nyongeza ya Ibara 
hii utakikuta kifungu cha Iliada chenye kusimulia juu ya pambano la ana 
kwa ana baina ya mashujaa hao wawili). 

Iliada yasimulia kwamba hata miungu iliingilia katika mapigano hayo, 
baadhi yao ikiwasaidia Wayunani, hali wengine ikiwaunga mkono Watroa. 
Mathalan, Mungu wa Uhunzi aitwaye Hefesto alidhaniwa kuwa ndiye 
aliyemtengenezea Akillo silaha na deraya. 

3. Maangamizi ya Troa. Pamoja na Iliada, kuna hadithi nyingine za Kiyu- 
nani zenye kuelezea juu ya mwisho wa vita vya utekwaji wa Troa. 

Kitambo kifupi baada ya pambano lake na Hektoro, shujaa Akillo aliku- 
fa. Sababu ya kifo chake ilikuwa ni mshale wenye sumu kumpiga kwenye 
kisigino. Ngano za Kiyunani zinasema kuwa wakati Akillo alipokuwa yu- 
ngali mtoto mchanga, mamake—mungu wa kike—alimkogesha kwenye 
mto wa chini ya ardhi, maji yake yakiwa na nguvu ya uchawi. Hivyo, Aki- 


143 


lo akawa hadhuriki abadan mwili mzima, ila tu penye kisigino 
ndipo mamake ali, ashikilia wakati wa kumkogesha 1 - Ambapo 
po pop: " : > gi mwanawe mtoni 
. Na tukumbushe kwamba hiyo pia ndiyo asili ya msemo huo maari 
fu “kisigino cha Akillo”, ambao wamaanisha “mahali pa kudhurika” aa 
“sehemu dhaifu”. M 
Wayunani walikimbilia kutumia hila ili kuweza hatim: i 
Wakifuata shauri la Odisseo, ambaye pamoja na Aaa kaaa 
mwerevu sana, waliunda farasi bandia mkubwa ajabu. Kikosi chao ki kai 
wapo kikaingia ndani ya farasi huyo wa mbao, hali wote wen ine walii 
banza na kuvizia kwenye kisiwa cha karibi idi i khaa MAI 
anz a y a karibu zaidi na pwani. Pasina kumai 
zi hila ya farasi huyo, Watoa walimjongelea na kumburi hi kana 
kija huji kwenye tundu walilokuwa wamelitoboa dai Map 
uliwacheza shere, kwani usiku ulipoingi. . wa isa wao 
Wata ; ulipoingia, Wayunani walitoka nje ; 
pasi Wakana mi wa mji, hivyo, wenzao wote wengine paaa 
WAR Maka pia Ta Kai Bk huko Troa, wakawateka wanawake 
nyia kubwa isiyosemeka, Sasi oma moto. Wakaenda zao Uyunani na 
ia yose A tena inafaa tueleze kwamb: 
arasi wa Troa” yamegeuka kuwa usemi amb: aa hayo 
pya hatari kwa mwenye kuipokea. i ambao wamaanisha zawadi ye- 
. Utenzi wa Odisseya. Utenzi Ny MAMIA 
suko iliyomkuta O EwIAA MAB aaa juu ya miujiza na misuko- 
KWE kisiwa kidogo cha Itaka, WAYA ZUAA Aaa kurejea nyumbani 
yunani. mwambao wa Magharibi wa 
Maaskari wa Irak: i 
kuna wa a wakiongozwa na Odi p a 4 
Wayu . mbili, huku nyuma magofu ya AA Aapa kwa majhizi 
yunani, yakiwa bado yanafuki a Troa iliyokuwa imeteketezwa na 
skazini alizusha dh. katoa moshi. Mungu wa u' baridi 
Odi oruba, hivyo, Wayunani pepo baridi wa Ka- 
waana na wenzake walitokezea kutii ya Makipa kabari mbili 
kaliwa na majitu ya kutisha. Maji a kwenye visiwa vya kigeni vilivyo- 
ya kumi na moja ya Kipunadi yan hayo yaliyavunja kwa miamba maja 
iokuw: a. ai ii 
Ka NA humo, Ilikuwa ni AAA ATOE kuwatokomeza watu wote wa- 
a hatari hiyo jahazi la Odisseo tu ndilo lili i 
Musa NA Aa na kuondoka, Lakini wenzak ni ilo lililobahatika ku- 
mkali, akalitek, y na Umeme, Zeusi, naye akalipig, TA walirgkasirisha 
waki kui eteza. Aliyenusurika ni Odi ipiga jahazi lao kwa umeme 
misha wani kipande cha mlingoti uliokatika, peke yake, ambaye alir 
Sai yake Ja aw atika, na mawimbi kumvuru- 
akafika kwao itaka, Alilaki misukosuko ilie, ; 
Pokuwa yungali UA WAA na mtumwa mchwa AA mipan 
wa mwisho alitekwa mdogo aliyezaliwa katik; gaji ngurwe,. Wakazi ali: 
Kufika kwao, Odi KA NYYA na Wafoiniki Say a ukoo wa watu huru, huyo 
kwenye jumba lake ya akaona watukufu wa kig zwa utumwani huko Itaka. 
vika nguo mar, wa wakati mwenyi “igeni wamejifanya mabwana 
aru za kimasikini yewe alipokuwa hi - . 
za asikini, akajifanya kama mwarabu 5 Basi, akaji- 
ya kama mwomba sadaka, akai- 


1. Mapigano ya kujitwalia maiti ya Myu- 
nani Patroklo aliyeuawa na Watroa. (Sa- 
namu ya karne ya 5 B.C.) Katikati: Mun- 
Bu, Mwanamke Athena aliyewaunga 
mkono Wayunani. Miguuni pake: maiti, 
ya Patroklo. 2. Odisseo na mazimwi. 
(Nakshi kwenye sufuria ya Kiyuna- 
ni.) Kwa mujibu wa ngano za Kiyu- 
nani, mazimwi wa aina hiyo (iliyotajwa 
katika hadithi ya safari ya Odisseo) wa- 
likuwa ni manyangaliko walio nusu nde- 
ge na nusu wanawake, ambao waliishi 
kwenye kisiwa kitupu cha mbali, wakiwa- 
roga kwa uimbaji wao mzuri mabaharia wapitao karibu, kisha, kuwaangamiza. 
Alivyokuwa akiambaa kisiwa hicho, Odisseo aliwaamuru waandamizi wake watie 
mta masikioni mwao, wasije wakatekwa na ulozi huo, tena wamfunge yeye mwe- 
nyewe kwenye mlingoti wa jahazi yao. Odisseo ni mwanadamu pekee aliyesikia 
nyimbo za mazimwi hao na kunusurika kifo. 


ngia ndani. Akawaua wageni wote wale wa kujipa, akawa tena mtawala wa 
Itaka. 

5. Umuhimu wa Tenzi za Homero katika Kujifunza Historia ya Uyunani. 
Jinsi tenzi za Homero zilivyojaa tele miujiza ya kila aina, iliwafanya hata 
wataalamu kudhania kwa muda mrefu kwamba yote yale yasimuliwayo 
ndani ya tenzi hizo ni ubuni mtupu. Tena wengi sana walifikiri kwamba 
Troa haikuwako kamwe. 

Hali ya mambo iliendelea kuwa hivyo mpaka machimbuzi ya magofu ya 
kale kufanyika kwenye mlima mmojawapo wa karibu na pwani ya Bahari 
ya Kati, huko Asia Ndogo. Kama matokeo yake kukagunduliwa kwamba 
hapo zamani watu walitokezea kufanya maskani yao kwenye sehemu hiyo 
kwa zaidi ya mara kumi. Kila maskani yameacha nyayo zake, mkiwemo 
mabaki ya masikani pamoja na vitu vilivyotupwa au kifichwa. Pamoja 
na mengine, paligunduliwa magofu ya Troa yakiwa na ishara wazi za 
moto mkubwa kutukia huko zamani sana. 

Basi, yote hayo yalithibitisha kwamba Troa ilikuwako kikweli hasa na 
kutoweka kwa sababu ya kuteketezwa. Kwa kuandamana na hayo, ilikisiwa 


145 
103 


i jaka ya 1,2 .C. ndipo Wayunani walipofa- 
BIA WAMDA Aa HA shina Sa Bi iza na kupembua 
ki Ji Aa wandkuji jua aina za shughuli na maskani, vyombo vya 
HAYA wai SHA na Aaah za Wayunani wa kale. Umuhimu wa tenzi 
ziba WA Ba kujifunza historia ya Uyunani ni mkubwa sana, jambo 
WA kya kuthibitishwa na huko kutambulikana Kava; KIpIGA kiree 
fu cha historia hiyo, yaani kutoka karne ya 11 mpaka ya van 
z- HI ni miongoni mwa vifani vikuu vya fasihi katika histo- 
ria ya binadamu. Zimeandikwa kwa lugha sanifu aah yai Wana yaa 
utajiri na ufasaha wake. (Kwenye nyongeza za Ibara za 27, J 
vikuta vifungu vya tenzi hizo). 


KUTOKA KATIKA ILIADA. PAMBANO LA AKILLO NA 
HEKTORO 


Mungu wa kike, Athena, ambaye aliwaunga mkono Wayunani, alijipa sura 
ya ndugu yake Hektoro. Hivyo, kwa utimbakwiri wake wa shari, akamshawishi 
Hektoro aende kupambana na Akillo, huku akimwahidi kumsaidia. Akillo ; 
tokezea kuwa wa mwanzo kumrushia mkuki Hektoro, lakini yeye aliwahi kuina- 
ma, na mkuki kumpita juujuu, Ikawa ni zamu yake Hektoro, akarusha mkuki 
wake, nao ukajichoma kwenye ngao ya Akillo bila ya kumdhuru; kwani ngao 
hiyo ilifuliwa na mungu Hefesto. Athena alimpatia Akillo mkuki mwingine. 
Hektoro alimwita ndugu yake aje kumpatia pia mkuki mwingine, lakini ilikuwa 


ni bure tu, wala hakukuwa na yeyote wa kumsaidia. Hapo akainua upanga wake, 
akamvamia Akillo: 


..Kachomoa upanga wake wenye makali sana, 
Imara na mkubwa ajabu, uliomning'inia kiunoni, 
Mikono yake hata mapaja, madhubuti kama chuma, 
Mwili wote kashupaa, kama tai aliyepaa. 

Kama tai arukaye juu huko hewani, 

Mawingu yenye kiza, hayajali asilani, 

Akiangaza chinichini, kuitia nyara yake makuchani, 
Na iwe ni kikondoo, au sungura atimkaye mbioni. 
Ndivyo na Hektoro pia, kwa ghafula akatimka, 
Upanga wake akiupunga, Akillo akimbaka, 
Kadhalika na Akillo, katu hakutishika, 

Ngao yake madhubuti imara akiishika. 

Ngao yenye kung'aa vikali, na kofia vilevile, 

Kofia ya nyundu nne, yenye kupeperusha nywele, 
Nywele hizo nyekundu, zilizobaniwa pini tele, 
Hefesto shujaa kwa ustadi asonga mbele. 


A Akillo alimchoma Hektoro kwa mkuldi, 
jaa wa Troa kwenye gari lake la farasi, 


akamwua. Akaifungusha maiti ya shu- 
Wayunani wakiwa juu kwa furaha ya 


akawaendesha shoti kwenye kambi ya 
ushindi. 


Akillo na maiti ya Hektoro. (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyunani.) 


KUTOKA KATIKA ODISSEYA 


Ukishasoma kufungu kinachofuata, jaribu kueleza kama yaliyomo ndani yake 
yamekupasha maarifa mapya gani kuhusu shughuli za Wayunani wa kale. 


Walivyokuwa wamepotea njia, Odisseo na wandani wake walitokezea kutua 
kwenye kisiwa cha kigeni kunakoishi majitu ya kutisha yenye jicho moja kati- 
kati ya mapaji yao. Odisseo pamoja na baadhi ya wafuasi wake waliingia pango- 
ni mwa jitu mojawapo. Walikuta humo wingi mkubwa wa mapande ya jibini 
pamoja na majungu ya maziwa ya kuganda, dalili wazi ya jitu hilo kujishu- 
ghulisha na ufugaji wa kondoo na mbuzi. 


Jitu la majitu, liliishi bumo pangoni, 

Likiwa na ukiwa na upweke, na kutokwa na imani, 
Juju wa majuju katili mno, sheria halithamini, 
Kimo chake ajabu, wala hakina kifani, 

Umbo lake la kutisha, lafanana na mnyangalika, 
Likisimama wima, linakuwa ni mlima hakika, 
Mlima wa miamba na misitu kadhalika, 

Lina hatari ya kifo wala haliwezi kutazamika. 


Jioni ilipoingia, jitu lile lilirudi na mfugo wake, likaufunga pangoni, ki” 
sha likaliziba lango kwa mwamba mkubwa ajabu, ambao Odisseo na wandani 
wake wasingelimudu kamwe kuusogeza upande. Kuwaona watu pangoni mwa- 
ke, juju hilo liliwavamia, likawala wawili. Na siku iliyofuatia, likawala we- 
ngine wanne. Hapo Odisseo akachukua divai, akampa mnyangalika huyo. Aka- 
lewa, akalala fofofo, huku wale walionusurika, wakamwendea, wakamtoa jicho 
kwa mchokoo. Alipoamka asubuhi yake, jitu liliusukuma mbali mwamba wa la- 
ngoni ili kuupisha njia mfugo wake, bali lenyewe likakaa kitako bapo kulinda 
watu wasitorake. Sasa tena Odisseo akafanya hila, na wakifuata shauri lake, 
wandani wake wakawafunga kondoo watatu kwa watatu, kisha, wakajifungia we- 
nyewe mtu mmoja mmoja kwa chini ya kila fungu la wanyama hao. Basi, hivyo 


147 


divyo walivyolidanganya jitu na kuponea, Wakapanda jahazi lao upesiupesi, 
wakakihama kisiwa hicho cha kutisha, 


ii i na ilikuwa lini? 2, Ha. 

Jani aliwemnga Aida na Odisoa, tena i ) 

Bari yani katika tenzi hizo ndizo zinazotambulisha kwamba mnamo zama za Ho. 

ero) mfumo wa maisha ya Wayunani ulikuwa bado ni wa kutegemea mahusia. 

no ya kinasaba? Nini kinachoashiria humo juu ya kutokuwa na usawa baina yao? 

Zitaje ishara kama hizo zinazohusika si chini ya nne. 3. Angalia kwenye uk. 

938, utafute alama za kipindi cha historia kilichoitwa kama Zama za Homero. 

Mlikuwa ni kiasi cha kame ngapi nyuma, ndipo zama hizo zilipoanzia na kui 

. Nini ulichokipenda zaidi katika tenzi za Homero? Je, kulikuwa na 
fasihi ya aina hiyo katika nchi za Mashariki ya Kale? 


IBARA 28. SHUGHULI ZA WAYUNANI NA UCHOMOZAJI 
WA MATABAKA MNAMO KARNE ZA 11-9 B.C. 


Jikumbushe, kama utengenezaji wa vitu vya chuma ulikuwa na umuhimu 
gani katika nchi za kale za Asia Ndogo. (Ibara 16; Kif. 2). 


Kutokana na ngano za Wayunani ya kale, kadhalika tenzi za Homero, 
umejua mengi kuhusu maisha yao. Basi, wakati wa kutalii Ibara hii ya 
28, yazingatie maarifa yote hayo uliyoyapata pamoja na kuyajalizia habari 
zaidi utakazozikuta humo juu ya historia ya Uyunani mnamo zama za 
Homero. 

1. Kilimo na Usanii. Shughuli kuu za Wayunani mnamo zama za Homero 
zilikuwa ulimaji na ufugaji. 

Kulima ardhi iliyoganda sana na ya mawe, kama ilivyo kwenye sehemu 
nyingi za nchi hiyo, kulikuwa ni kazi ngumu kabisa. Baada ya kusafishwa 
kutokana na mawe, mashamba yalibidi 
kubururwa na farasi, ikiwa ni kwa mara tatu hata nne mfululizo, kisha, 
ardhi kutifuliwa tena kwa majembe ya mkono. 
yote ilitokezea kuwa ni ya bure tu, kama vile, kwa 
haribu miche, au 
mno na kugharikisha maeneo mazima mazima. 

Zao lao kuu Jili 
me, na kuiva upesi. Basi, na chakula cha wal 
hasa ni mikate na uji wa shayiri, 
haikui vizuri kwenye sehemu hizo 


'anyama waliowafu; ga). 


walikuwa wakitengeneza Wenyewe takriban vitu 
Ka vile, wakifuma nguo za kuvaa na mikeka ya 
mi vy ifi 

mekoni, wakishona makubadhi, npo” ka yakiiiyanga Wambanya 


miaka ya 1,000 B.C., ndipo huko Uyunani kuli- 
148 


pochomoza vitu vya chuma, ingawa, mwanzoni vilikuwa haba sana. (Jiku- 
mbushe kama silaha za Wayunani na Watroa zilikuwa ni za vitu gani.) 
Wakati maaskari wa Kiyunani walipokuwa wanafanya mashindano ya mi- 
chezo ya riadha huko kwenye kambi zao za kuizingia Troa, basi, mojawapo 
la matunzo makuu kwa washindi lilikuwa ni kipande cha chuma. 

Ueneaji wa vyombo vya kazi vya chuma ulipelekea kusahilisha ulimaji, 
kupanua mashamba na kuzidisha mazao. 
2. Usafiri wa Baharini. Bahari ya Ajeani yafalia sana usafiri. Mapema ka- 
bisa hata mnamo zama za Homero, Wayunani walikuwa wameshazoea ku- 
safiri huko, ikiwa ni kwa kuambaa pwanipwani na kuvua samaki, au kwe- 
nda mbali zaidi huko ng'ambo. (Umeshazijua safari zao gani kama hizo 
za kuvuka masafa marefu?) Ingawaje, majahazi yao ya mbao yalikuwa 
hafifu mno, hivyo, kuyasafiria hata kwenye Bahari yao hiyo ya Ajeani 
kulikuwa na hatari mno. Ndiyo sababu, ni wakati wa mchana tu, tena ku- 
kiwa shwari kabisa, ndipo walipothubutu kwenda baharini. Kwa kawai- 
da, walisafiri karibu na mwambao, au kutoka kisiwa kimoja hadi kingi- 
ne, na usiku kuingia, wakishuka pwani pamoja na majahazi yao. 
3. Kabila na Nasaba katika Uyunani Mnamo Zama za Homero. Takriban 
kwenye kila bonde na kila kisiwa katika Uyunani ya Kale palikuwa pa- 
naishi kabila moja mbali. Kila kabila likiwa limekusanya nasaba kadhaa, 
na kila nasaba kuwa ni ya koo mbali mbali. 

Ardhi ilikuwa ni miliki ya nasaba yote, huku kila ukoo wake ukilima 
kikataa chake wenyewe. Machunga nayo pia yakiwa ni ya pamoja kwa ja- 
maa wa nasaba mbali. 

Jamaa akiuawa na mgeni, nasaba yake yote iliwajibika kujilipizia ki- 
sasi; kadhalika, watu wa nasaba hiyo hiyo moja walikuwa wakisaidiana vi- 
tani. (Vipi maaskari wa Kiyunani walivyokuwa wanajipanga kuingia mapi- 
ganoni mnamo zama hizo? Waliongozwa na nani?) Wanaume wa kabila 
moja moja walikuwa wakikutana kwa kufanya mabaraza ya umma. 

Usawa wa jamaa wa nasaba ulikuwa umeshatoweka. Wale waliofukarika, 
walikuwa wakienda kuajiriwa kazi na watu wengine, au kuongoza maisha 
yao kwa kuomba sadaka. Kama unavyokumbuka, kule Itaka hakukuwa na 
mtu aliyestaajabu kumwona Odisseo akiwa amevaa nguo za kimasikini 
na kujidai kuwa hohe hahe; kwani, kwa wakati huo, katika Uyunani ku- 
likuwa tayari kuna wanyonge wengi. Ama kuhusu jamaa wale waliotoka 
miongoni mwa watukufu, basi, walizidi kutajirika na kuneemeka. A 
4, Shughuli za Kiuchumi za Watukufu. Watukufu walikuwa wakijitwalia 
ardhi nyingi, tena bora zaidi, ikiwa ni kandokando ya mito au vyanzo vi- 
ngine vya maji. Mwanzoni wakitumia jasho lao wenyewe. Kwa mfano, Odi- 
SSe0 alijishughulisha na ulimaji na useremala. (Je, unaweza kumtaja mtu- 

ufu mwingine wa Kiyunani aliyekuwa na ujuzi wa kutia lijamu mafahali, 
kuwafungashia plau na kulima?) Lakini wakati huo huo, watukufu waliku- 
Wa wameshazoea kuajiri vibarua kuja kuwatumikia katika ulimaji wa ma- 


149 


1. Kazi za kilimo katika Uyunani. (Nakshi kwenye 
sufuria ya Kiyunani ya karne ya 6 B.C.) Manamba 
wakilima ardhi kwa majembe ya mti na ya chuma. 
Manamba walikuwa watu huru, lakini masikini, na 
kuajiriwa kazi ya muda hata muda. 2. Usagaji na- 


faka kwenye kinu, (Nakshi kwenye sufuria ya 
Kiyunani.) 


na punde si punde, waka- 
A hunga yote yale, ambayo 
ya pamoja ya ujima wa nasaba. 
Utajiri wa watukufu wa Kiyunani ulizidi kuongezeka pia kutokana na 
a wakijitwalia wingi mkubwa wa mateka na nyara 
iusika zinatoka katika utenzi wa Ilia- 
yoitumia watukufu wa Kiyunani kuji- 
watumwa waliomilikiwa na watukufu wa 


Kiyunani, 
y > ambaa na nguo, ulimaji mashamba, pa- 


moja na ui 


150 


Uchomozaji wa matabaka ya - 
kijamii tika Uyunani j 
mnamo karne za 11-19 B.C, MAKAA Ya Kam 
L 
KI 
yA UN 
AN . $ , ; Watumwa 


Kazi ya vibarua na watumwa iliwawezesha watemi na watukufu wengi- 

ne kujipatia wingi mkubwa wa chakula, nguo na viatu kwa matumizi yao 
wenyewe na koo zao, kadhalika kubadilisha ziada ya mifugo au mazao 
yake kwa vitu vya usanii vya shaba nyekundu au nyeusi, vitambaa vya ku- 
vutia, mapambo ya dhahabu, n.k. Vitu kama hivyo vya kazi za mikono vi- 
likuwa ghali sana; mathalan, jiko la shaba la miguu mitatu (tripod) li- 
ligharimu jumla ya mafahali kumi na mbili. 
5. Utawala wa Watukufu. Mara kwa mara, watemi na wazee wakuu wa 
watukufu iliwabidi kutumia mabavu ili kuuhami utajiri na utawala wao. 
(Vipi mtemi mmojawapo wa Kiyunani alivyomnyamazisha askari wa ka- 
waida pale Wayunani walipofika kuiteka Troa?) Mabaraza ya umma wa 
kabila moja moja yakawa yanafanyika kwa nadra sana. Kwa mfano, mna- 
mo kipindi fulani mabaraza kama hayo huko Itaka hayakutokea kwa mi- 
aka ishirini. Mambo yote ya kabila yalikuwa yakiamuliwa na baraza la wa- 
zee chini ya uongozi wa mtemi. 

Watemi na wazee walikuwa wakiwarithisha wana wao mali na utawala. 
Ili kujikweza zaidi juu ya jamaa wa kawaida, watukufu walidai kwamba 
wamenasibiana na miungu. (Mbabe gani wa Iliada alidhaniwa kuwa ameza- 
liwa na mungu?) 

Mnamo zama za Homero, Uyunani ilikuwa imo katika kii 
kaji wa taratibu kutoka katika mfumo wa ujima wa awali, 
ule wa umilikaji watumwa. 


pindi cha ukiu- 
kuingia katika 


MASIMULIZI YA ILIADA KUHUSU TASWIRA 
ZILIZOCHONGWA JUU YA NGAO YA AKILLO 

yale ya kasri ya Odisseo yatakayoanda- 
ghuli za kiuchumi za watemi au wafa- 


151 


Maelezo haya yanayofuata, pamoja na 
mana nayo, yatambulisha nini kuhusu shu; 


152 


kabila ya Kiyunani? Vipi watukufu wa Kiyunani walivyoelezea asili 
Ime wa ma! Y 
ya utajiri wao? 


i i, 
hamba la mfalme ikionekana ngaoni, 
Bingwa hodari ameichonga kwa nakshi ya mvuto, 
Ameonyesha mavuno tayari, miundu mikali, 
Wingi wa watu walioishika ni vibarua. 


Kazi ya kukata majani yaendelea motomoto, 
Huku wenzao wakija kufunga matita tayari, 
Na wavulana wakiokote upesi mashuke, 
Wakiyabeba mafungu mazima mkononi. 


Mfalme akiwa upande na rungu la enzi mkononi, 
Mkimya kabisa, akijawa na furaha kuu moyoni, ” 
Wakijitenga kwa mbali, watumwa wakaa kivulini, 
Wakimpikia chakula kitamu na kingi. 


Kuna mengine yaliyonakshiwa vizuri ngaoni, .. 
Mfugo wa "ng'ombe wakiandamana, pasina kutulia makini, 
Kwa mshindo na mingurumo wakiondoka zizini, 

Wingi wa mlo wawangojea huko machungani... 


MASIMULIZI YA ODISSEYA 
JUU YA KASRI YA MFALME 


Kasri ya mfalme ikiwa pasina kifani, 

Na kukiwemo watumwa na vijakazi hamsini, 
Wakivunja mgongo na kutokwa na jasho mwilini, 
Na kufanya kazi ya sulubu mpaka kuwa taabani, 


Kazi yenyewe Ikiwa ni kusaga unga, 
Kusokota nyuzi, kufuma vitambi 
Nje ya us, busiani Imetandazika, 
Ikichukua hektari nne hata zaidi, 
Imezungukwa na boma refu kwa kila upande, 
Kujaa tele miti yenye matunda matamu... 
Pia na shamba la mizabibu kupandwa karibu, 
Likisitawi dalma, na konde la mboga kingoni 


Mboga zi tamu, mavuno hayeshi kwa mwaka, 

Ardhi ya rutuba, na maji hayakuadimika, 

Mashamba yakinyweshwa kwa chemchemi mbili zisizokauka, 
Ndivyo miungu Ilivyomteromahea mwenyewe wingi wa baraka, 


1. Jaribu kuelezea Shughuli za Wayu 


bari za maisha ya watukufu Wa Kiyunai 
Mero, na kuanidamani; 


ani wa kale. 2. Jaribu kuelezea ha- 
ja macha ii kama yalivyokuwa mnamo zama za Ho- 
maelezo yako ya mifano ina ahusi itoka . 

nani nana ai Kihinani. 8. Matabaka yani yalikuwa yana ika huko Uyu. 
hayor ao yi Fama za Hometo? Nini kilichomahabishu Uchomozaji wa matabaka 
yaya? 4. Vaanyalio na kuyajibu maswali yanayofuatia chini, kisha, jaribu 
kuchura jedwali inayohusika. wa, 


Masalio gani ya mfumo Nini kilichotambulisha 


wa ujima wa awali yalikuwako juu ya uchomozaji wa mfumo 
huko Uyunani wa umilikaji watumwa 
mnamo zama huko Uyunani 
za Homero? mnamo zama hizo? 


IBARA 29. IMANI ZA KIDINI ZA WAYUNANI WA KALE 
(Ramani ya 4.) 


Jikumbushe vile imani za kidini zilivyochomoza kwa wanadamu wa awali 
(Ibara 2; Vif. 2,3), kadhalika miungu waliyoiabudu Wamisri wa kale (Ibara 11). 


1. Kuabudu Nguvu za Maumbile. Kama makabila mengine ya binadamu 
wa kale, Wayunani hawakuzijua sababu halisi za mitokezo mingi ya mau- 
mbile, na hivyo, kiogopa na kuisujudia. Waliamini kwamba maumbile yote 
yamekaliwa na kutawaliwa na miungu, ambayo waliidhania kuwa ni yenye 
sura za binadamu, lakini isiyokufa kamwe na yenye kudura juu ya dunia 
na maisha yake yote. 

Zeusi alikuwa ndiye mmojawapo wa miungu yao mikuu, nao walidhania 
kwamba ni kwa amri yake, “Mkimbizaji Mawingu”, kama walivyomwita 
Mungu huyo, ndiyo ardhi hupata mvua au kusibiwa na ukame, tena kwa- 
mba ni Zeusi, mwenye nguvu nyingi kupita wote, ndiye anayerusha mi- 
shale yake ya dhahabu ya umeme kuwapiga wanadamu hata miungu yote 
ile itokezeayo kumkasirisha. 

Kama vile walivyomwogopa Zeusi wa kutisha, ndivyo vivyo hivyo wali- 
vyomcha Mungu wa Bahari, Poseidon, ambaye walimpa jina la “Mtikisaji 
Ardhi”. Waliamini kwamba, akipunga punga mkuki wake mkubwa ajabu 
Wenye ncha tatu, Poseidon anatetemesha ardhi na hivyo, kusababisha vi- 
mbunga baharini na kutosa majahazi na merikebu. 

Walidhania kwamba usiku unakucha kwa sababu ya Mungu wa Jua ku- 
ondoka kwa safari yake ya kila siku mbinguni, akiwa amepanda gari la 
dhahabu libururwalo na farasi weupe kama pamba. gi 

Kadhalika waliamini mazimwi, ambayo waliyaita kama miungu ya misitu, 
na kuyafikiria kuwa ni madubwana ya kutisha mno yenye nyuso za kibi- 
nadamu, miguu ya mbuzi na ngozi ya manyoya yaliyojazana, pamoja na 
miungu ya chemchemi, ambayo katika imani na sanaa ya Wayunani wa ka- 
le ilionekana kuwa kama wasichana warembo sana (na kujulikana kwa jina 

nimfe, m.y. “mchumba”, au “bi harusi”). 


153 


1. Sanamu ya Mungu Apollo ya karne ya 4 B.C. 2. Sanamu ya Mungu Athena ya 
kame ya 5 B.C. Kwa mkono wa kulia Athena ameshika kisanamu cha Mungu 
wa Ushindi, na kwa mkono wa kushoto akiiegemea ngao kubwa ya duara. 
3. Miungu ya Kiume na ya Kike ya Kiyunani Zeusi, Poseidon na Aido waliga- 
wana dunia: Zeusi akajitwalia Mbingu na Ardhi, Poseidon akapata Bahari, na 
Aido kuwa mtawala wa Ufalme wa Chini ya Ardhi. Miguuni pa Aido kuna mbwa 
mkali mwenye vichwa vitatu aitwaye Serbero. Heraklo ameonyeshwa kuwa kati- 
ka hali ya kufarijika baada ya kumaliza matendo yake makuu ya kishujaa; ame- 
liegemea rungu lake lililowambiwa ngozi ya simba. 


3. Miungu Kama Wabariki Uchumi na Utamaduni wa Binadamu. Wayu- 
nani wa kale waliamini kwamba kwa kila tawi la uchumi wao, kama vile, 
ulimaj; ufugaji, uwindaji, ufumaji, usanii, n.k., yuko mungu mbali amba- 
ye ndiye anayelibariki tawi hilo hasa. 
: Mungu wao wa kilimo cha zabibu na utengenezaji divai alikuwa Dionisi, 
janbaye kwa maoni yao ndiye aliyewafundisha binadamu kazi hiyo. Kwa 
ieshima ya mungu huyo kulikuwa kukifanyika sherehe kubwa, ikiwa ni 
ano PA aibuke na msimu wa upandaji kwenye mashamba ya 
zabibu, kadhali wa kuingi i i i "u- 
mwa sia kutengenezwa Ni kuingia demani na msimu wa zao hilo kuvu 
akati W: Ya wali 
Wakati Wayunani walipopata ujuzi wa kutengeneza vitu kutokana na 
154 


MAZIMWI 


madini, ndipo huko kwao kulipochomoza ngano juu ya Hefesto, yaani, 
Mungu mwenye kuwabariki wahunzi. Hata mwenyewe alidhaniwa kuwako 
daima kwenye kinu chake cha uhunzi pale chini ya ardhi. Volkeno zenye 
kufurika kwa mawe yamoto na kufuka moshi, zilichukuliwa kuwa ndiyo 
madohani ya kinu chake Hefesto. Naye aliaminiwa kuwa amevaa nguo ra- 
isi za mhunzi wa kawaida, na uso na mikono yake kutapakaa masizi, 

Maendeleo ya biashara halikadhalika yaliandamana na uibukaji wa ima- 
ni za kuwako kwa Mungu mwenye kuibariki shughuli hiyo, naye aliitwa 
Hermeso. Mungu huyo huyo alidhaniwa pia kuwa mjumbe mwenye ku- 
wasilisha amri mbali mbali za Zeusi kwa binadamu, kwa kuruka kutoka 
mji mmoja hadi mwingine. Ndio maana, sanamu nyingi za Hermeso hu- 
mwonyesha akiwa amevaa makubadhi yenye mabawa. 


155 


lidhaniwa kuwa ni mvulana Apollo mwenye 
damizi wake wakiwa miungu tisa ya kike, kila 
ke mbali, kama vile, muziki, ngoma, ushairi, ma- 


Mungu mkuu wa sa 


mmoja aki p 
imulizi ya ehe, n.k. p Sa 

au alishaji a Hali ya Kutokuwa Sawa Baina ya Way! wata katika Ima- 
ni Zao za Kidini. Wayunani waliamini kwamba Zeusi, Apollo na miungu 
yao mikuu mingine inaishi juu ya Slim mrefu zaidi nchini mwao, Olim- 
f ivyo, kutita kama Miungu ya Olimpo. 4 AA 
aaa maisha ya Kaoza huko kwenye Olimpo, kuwa ni mitha- 
li ya yale ya watukufu. Miungu ati ilikuwa ikiishi kwenye makasri, ikivalia 
nguo bora za fahari, na mara nyingi kufanya karamu. Tena, kama vile, 
watukufu wanavyozitawalia nasaba zao, ndivyo vivyo hivyo, miungu ya 
Olimpo ikiongozwa na Zeusi, inavyowatawalia wanadamu, maumbile na 
dunia yote, Wayunani walidhania kwamba, sawa na vile watukufu wengi 
sana walivyo, miungu ina tabia ya ukorofi na ukatili, tamaa ya kutawala, 
kiburi na kinyongo. (Itaje mifano ya tabia kama hizo za miungu, itoka- 
navyo na tenzi za Kiyunani). ” i 
ungu ilichukuliwa kuwa ndiyo iliyounda utaratibu wote wa maisha 
ya binadamu, na kuwafanya baadhi yao wawe matajiri na watukufu, we- 
ngine—masikini na wanyonge, na wengine—watumwa wasio na mbele wa- 
la nyuma. Na yoyote yule mwenye kuthubutu kuasi utaratibu huo na ku- 
wakasirisha miungu, hawezi kuepukana na adhabu kali sana. 

4. Ngano juu ya Prometeo. Ngano hii yasimulia kwamba, ikitaka binadamu 
waendelee kuwa wanyonge milele mbele ya maumbile mpaka waangamie, 
miungu iliuficha moto na kuzuia watu wasije wakaijua siri yake abadan. 
Basi, pakaondokea shujaa mwadilifu, aitwaye Prometeo, akaamua kuji- 
sabilia maisha yake kwa manufaa ya mahluki wote, akaiba moto kwa Hefe- 
sto, akauleta kwa wanadamu. 

Zeusi alikuja juu kwa hasira, akamwamuru Hefesto amtie pingu Pro- 
meteo na kumfunga juu ya mlima mrefu wa mbali huko Kaukasia. Na si- 
ku nenda siku rudi, Zeusi alikuwa akimpeleka tai mwovu kwenda kumdo- 
ngadonoa Prometeo kifuani pake, na kulila ini lake, Lakini ini hilo lilikuwa 
likiota tena kila usiku na kuwa kama kabla. Lakini bila ya kujali mateso 
hayo yasiyosemeka, shujaa Prometeo hakuregea moyo mbele ya Zeusi. 
Ww ayunani walimheshimu sana shujaa huyo kwa kumchukulia kuwa na wa- 
sifu wa mpiganaji adhimu kwa ajili ya heri na furaha ya binadamu dhidi 
ya miungu miovu na majeuri, 

Sawa na vile ilivyokuwa kwa makabila men 
pabaku ya kuchomoza kwa imani za kidini miongoni mwa Wayunani ilito- 

"Je na huko kutoelewa, na hivyo, kuichelea mitokezo ya maumbile. 

€0 Pamoja na pande nyingine za maisha yao, imani zao za kidini pia 


zinawakilisha uchomozaji wa shu, huli i il PA ji 
ya kutokuwa na usawa miongoni WB “22 Mpya Ba mibukaji wajali 


gine ya binadamu wa kale, 


156 


Ndani ya hekalu la Zeusi katika Olimpia. (Taswira ya kukisia.) Zeusi ameo- 
nyeshwa akikaa kwenye kiti cha enzi. Kwa mkono wake mmoja ameshika ki- 
rungu cha mfalme, na kwa mwingine—kijisanamu cha Mungu wa Ushindi. Ih- 
Tamu hii ilijengwa mnamo karne ya 5 B.C. Sanamu ya Zeusi ilichongwa na Fi- 
dio; ilitengenezwa kwa mti na kugongomelewa vijibamba vya pembe za ndovu, 
Hapo kale sanamu hii ilidhaniwa kuwa ni mmojawapo wa “Miujiza Mikuu Sa- 
ba” ya Dunia. Baadaye utakuja jua habari za Olimpia. 


MASIMULIZI YA ODISSEO KUHUSU MAANGAMIZI 
YA JAHAZI LAKE LA MWISHO 


Odissco aelezeaje sababu ya kuangamia kwa jahazi hilo? 


Jahazi tulipanda, na safari kuifunga, 

'Tukang'oa nanga na kutweka tanga, 

Zeusi mpiga radi, wingu jeosi akalipaza, 

Kwa juu hata chini, kukagubikwa na giza. 
KwaZeusisi kazi, maafa mapya kuleta, 
Zefiro! katokea Magharibi, dhoruba ki kapiga, 
Mlio; joti na tanga pia, vyote vikavuoj .” 

Na umeme wake mwenyewe Zeusi ukaripuka. 
Umeme hata naradi,mngusrumousio kifani, 
Jahazi likaenda mrama, likifuka moshi ngamani, 
Baruti yake hatari, wenzetu wote kuzirai, 

Majini kutupwa tupwa, hakuna aliye hai. 


KUTOKA KATIKA ILIADA. UCHOMAJI MOTO MAITI 
YA PATROKLO, MWENZAKE AKILLO 


Jumba refu wakalijenga, kila upande hatua mia, 
Wakaikweza juu maiti, na majonzi yakawaingia, 
Wakawachinja kondoo wanene wengi, na ng'ombe dume pia, 
Tambiko likatimizwa, alale mahali pema Patroklo kumtakia. 
Mafuta ya kafara, kando Akillo akayaweka, 

Pia na farasi wanne madhubuti, akawatandika, 

Mbwa wawili, nao wakafuatia buku wakibweka, 

Kisha, wote hao wakatupwa kwenye moto unaowaka. 

Akillo hana kituo, majonzi hayamtoki moyoni, 

Kafara kuongeza, mateka kumi na mbili motoni, 

Mashujaa wa Tros, wote hao darzeni, 

Waliteketezwa kabisa kwa njia ya kihayawani. 


NGANO JUU YA DEMETRA NA PERSEFONA 


Mitokezo gani ya maumbile yawakilishwa katika ngano hii? 


“Mungu wa upepo wa Magharibi katika dini ya Kiyunani, 


wake huko chini ya ardhi. Demetra akawa hana kituo kwa jitimai juu ya bi- 
ntiye, na hapo maua yote yakanyauka, majani kupukutika mitini, na ardhi 
kutozaa shayiri, wala zabibu, wala mimea yoyote ile. Dunia ikafikwa na njaa ya 
kifo. Akatokea Zeusi, akamwamuru Aido amruhusu Persefona kuondoka kwa 
miezi kadhaa kila mwaka kumwona mamake. Aido akatimiza amri hiyo, na 
Lila Persefona arejeapo duniani, Demetra hujawa na furaha, na kila mahali 
huingia majira ya machipuko na ustawi. Ama wakati bintiye anapofunga sa- 
fari ya kurudi huko chini ya ardhi kwa Aido, majonzi humwingia tena mama 
Demetra, na ndipo dunia inapofikwa na kipupwe. 


1. Vipi imani za kidini za Kiyunani zilivyowakilisha mitokezo ya maumbile? 
Ilinganishe mitokezo hiyo jinsi ilivyo katika imani za Wayunani, Wamisri na 
Wababeli, kisha, ueleze yale yaliyofanana na yale yaliyotofautiana. 2. Dini 
za Wayunani zawakilishaje shughuli zao? 3. Vipi imani hizo zinavyowakilisha 
dalili za utowekaji wa usawa baina ya Wayunani? 4. Nini kilichosababisha 
kuamua kuchomoza kwa imani za kidini za binadamu wa kale kwa jumla? 5. Vi- 
pi dini ilivyosaidia kuimarisha utawala wa watukufu huko Uyunani? Lielezee 
jukumu la dini katika maisha ya dunia ya kale kwa jumla. 


SURA VIJ 


UMILIKAJI 
UUNDIKAJI WA MFUMO WA 

WATUMWA NA UCHOMOZAJI WA MIJI-MADOLA 
KATIKA UYUNANI MNAMO KARNE ZA 8-6 B.C. 


IBARA 30-31. UUNDIKAJI WA SERIKALI NA DOLA 
LA WENYE WATUMWA KATIKA ATHENE 


(Ramani ya 4.) 
ATHENE CHINI YA UTAWALA WA WATEULE MNAMO KARNE ZA 8-7 B.C. 


Jikumbushe kama maendeleo ya shughuli gani ndiyo yaliyofaidika kwa tabia 
za kimaumbile za Uyunani (Ibara 25; Kif. 1). 


1. Attika Karibu na Mwishoni mwa Zama za Homero. Huko Kusini Masha- 
riki mwa Ugiriki ya Katikati, kuna pembe kubwa iingiayo mbali sana katika 
Bahari ya Ajeani, Sehemu hiyo inaitwa Altika. Wenyeji wake wengi zaidi 
waliishi kwenye nchi tambarare iliyofalia kilimo, nako pande zake za mi- 
limani kukifungwa kondoo na mbuzi. 

Upande wa Magharibi wa Attika umetwaliwa na uwanda mkubwa uliola- 
la sawa, ila tu katikati yake kuna mlima wa miamba mitupu wenye mii- 
nuko mikali. Ilikuwa ni mahali hapo ndipo, mnamo miaka ya 2,000 B.C., 
palipochomoza mji uitwao Athene. Kwa juu ya mlima huo, palikuwa na 
Akropoli, ngome yenye kuta madhubuti za mawe. Nako chini, kwenye mi- 
telemko, kukitapanyika masikani za Waathene, Wakivamiwa na maadui, 
wakazi wote wa hapo walikuwa wanajificha ndani ya Akropoli ikiwa ni 
muhali sana kutekwa. 

Hivyo, Waathene waliujibiza uvamizi wa Wadoriko, na kuuhami uhuru 
wao, Mnamo zama za Homero, makabaila wa mji huo waliwatiisha wenyeji 
wote wa Attika, Tangu hapo, kutokana na jina la mji mkuu wa sehemu 
hiyo, wakazi wake wote wakawa wanaitwa Waathene, 

2. Maendeleo ya Kilimo na Usanii katika Attika, Mimea kama shayiri na 
ngano haikuota vizuri huko Attika, hivyo, mazao yake yakiwa haba na ku- 
Bakutii siha : ya aa malai di katika eneo hilo ilikuwa ni mi- 
auni 'opandwa mabondeni, kadhalika mizabibu, ambayo mashamba 
YA AND mm WANA millemko, ya milima. Kama matokeo yake, 
tikajulimaji wasalimea j' ay Vaat hene wakawa wanaendelea upesiupesi ka- 

ili kuhifadhi wa hiyo hii, utengenezaji wa divai na halzeti. 1 

y ad kusafirisha vitu hivyo, Wayunani wa lifinyi mitumn, 
mikubwa sana ya udongo. Kadhalika, wali Yaa AAA am AA 

Ju adhalika, walitumia udongo kwa kutengenezea 


160 


Picha ya rangi ya kamera 1. Mwandishi wa 


Picha ya rangi ya kamera 11. Kichwa cha Mal- 
kia ya Misri, Nefertito, akivalia kofia y: 
falme. (Sanamu iliyotengenezwa kwa chokaa 
na kupakwa rangi. Elfu ya 2 ya miaka B.C.) 


Picha ya rangi ya kamera 111. Jeneza la dha- 
habu la Farao Tutanhamono lililochongwa 
sura yake. (Elfu y: i; 


wa kifani cha nyoka; zote hi 
mlaka ya mfalme. 


kamera LV, Picha ya 
. Umechorwa uku. 
iaka B.C.) Kushorg. 
Tungu Toto, 


ya rangi 
Kichwa cha mwana 
ho yamechongwa kwa j 
. (Imetengenezwa kwa 


ico la Mito Miwili. Katikati 
elfu ya 3 ya miaka B.C.) 


Picha ya rangi ya ka- 
mera VII. Kichwa cha 
fahali; macho yame- 
chongwa kwa jiwe la 
rangi. (Imetengenezwa 
kwa shaba nyeusi. Upan- 
de wa Kusi Enco la 
Mito Miwili. Elfu ya 3 ya 
miaka B.C.) 


iya rangi ya ka- 
Lango 


zimebandiki 
kibuluu na kim: 
kumechongwa tasw 
mkiwemo mi 
Y a. Litafute lan- 
go la Ishtar kwenye ta- 
simu ya Babeli (uk. 88). 


Picha ya rangi ya kamera IK. Maaskari ya Kiajemi. (Nakshi ya vigae kutoka 
kwenye kasri ya mfalme wa Uajemi. Mwanzoni mwa karne ya 5 B.C.) 


Picha ya 1 


ya kamera K. Jumba la hazina la Waathene mjini Delfi amba- 
ko ndiko kuli 


ikuwa na hekalu la Apollo lililoadhimishwa na Wayunani wote. 


Picha ya rangi ya kamera NI. Sanamu ya msi- 
chana ya Kivunani. (Imetengenezwa kwa udongo 
na kupakwa rangi. Karne ya 4 B.C.) Mtengene- 
zaji wa sanamu hii ameainisha hasa urembo na 
upole wa msichana huvu, 


Picha ya rangi ya kamera KIII. Sufu- 
ria yenye nakshi nyeusi ya karne ya 6 
B.C. Yaonyesha taswira ya Heraklo aki- 
pambana na jitu lenye viwiliwili na vich- 
wa vitatu. Aliyelala chini ni mtumishi wa 
jitu aliyejeruhiwa kwa kupigwa mshale 
na Heraklo. 


Picha ya rangi ya kamera KIV. Sufuria 
yenye nakshi nyekundu ya karne ya 5 B.C. 
Yaonyesha askari aendaye vitani akiagana 
na jamaa zake. 


ya rangi ya kamera KVII. Mwa- 
wa Kirumi. (Nakshi kutoka Po- 


?icha ya rangi ya kamera KV. Mapiga- 
no ya majeshi ya Wamakedonia na Wa- 
ijemi. (Sehemu ya picha kutoka mjini 
Pompei.) Kushotoni: Iskander wa Make- 
donia; kulia: mfalme Dario wa Tatu akiwa 
karibu na kukimbilia mbali. 


Picha ya rangi ya kamera KVI. Sehemu 
ya ndani ya jumba mojawapo mjini Pom- 
pei. Mna hodhi na bustani; kwenye kuta 
mwaonekana mabaki ya mapicha yaliyo- 
chorwa juu ya lipu nyevu. Majumbani mwa 
Pompei mmehifadhika vyombo vya meko- 
ni, semani pamoja na mapicha yaliyochor- 
wa kutani. Katika sanduku la mla riba 
tajiri mligunduliwa saini za dhamana za 
watu zaidi ya mia moja waliokopa pesa 
kwa tajiri huyo. Kwenye majivu yaliyo- 
Sanda kuna mahali patupu palipokuwa na 
Maiti za watu na wanyama zilizooza na 
kumung'unyika. Wakipajaza mahali hapo 
wa plasta, wataalamu wachunguzao histo- 
Tia ya kale wanapata vifani sahih i 
livili na vitu vile vilivyotoweka. Akiwa: 
huko Pompei. mtalii anaukuta mji katika 
hali yake kama ilivyokuwa mnamo karne 


Ya 1 papo tu baada ya kuhamwa na wakazi 
wake, - 


Picha ya rangi ya kamera NVUE, Picha ya Mrumi Mwa- 
namke. (Nakshi kutoka Pompel,) Picha hil yajulikana kwa 
jina la “Mshairi Mwanamke”. 


Picha za rangi za kamera KIK-KYK. Sehemu ya Forum ya Rumi: 1) magofu ya 
forum mnamo zama zetu: kushotoni kwa mbali kwaonekana jengo la kisasa, 


2) Taswira ya kukisia ya sehemu hiyo hiyo ya forum; kushotoni kwa mbali ni 
jengo la Kapitoli. 


Picha ya rangi 1. Kundi la Binadamu wa Mwanzoni. Zitafute kitabuni ha- 
bari za vitu vilivyowezesha kutambua taswira ya binadamu wa mwanzoni 
pamoja na vyombo vyao vya kazi, 


WA Zawa 


AZ WA 


cha Ya rangi 2. Uwindaji Farasi Mwitu. Tafuta wapi kitabu wap yai 
ma ku , KiPdaji wa aina hiyo. Kwa nini wawindaji wasingeliweza kuji- 
kwa chakula na nguo, koma wanaalikaa isibali ubaki? 


Picha ya rangi 3. Masikani ya Pangoni ya Ujima wa Nasaba. Ungeeleza 
nini kuhusu shughuli za wakazi wa pangoni? Vipi kazi ilivyogawanywa mi- 
ongoni mwa wanaume na wanawake? Yataje maneno yasiyopungua kumi, 
yaliyokuwa yakitumiwa na watu uwaonao pichani humu, 


ya rangi 4, Mwanasana; 


sha picha hii ma ile ya kushona? a wa Zama za Mwanzoni. Nini kinachohusi- 


rangi 5. Bonde la Naili Hapo Kale. Kulia: koo za wakulima zi- 
kifanya kazi kwenye vijishamba vyao. Baadhi yao wakivuna mazao, ilhali 
wengine wakilima na kusia mbegu kwa mara ya pili kwa mwaka huo huo 
mmoja; wakipandisha maji shambani kutoka mtoni kwa kutumia wenzo 
uitwao shadufu. Kushoto: shamba la mwenye watumwa. Kitu gani kinacho- 
litofautisha shamba la mwenye watumwa na lile la mkulima? 


Picha ya rangi 7. Kwenye Machimbo ya Mawe ya Misri ya Kale. Kabari 
za mti zilikuwa zikishindiliwa ndani ya vitundu vilivyotobolewa majabalini, 
na kumwagiliwa maji. Mti ulivimba na kufanya mapande mazima mazima 
va jabali kumeguka yenyewe. Mapande hayo yalikuwa yakichongwa vilivyo 
kwa vyombo vya shaba, halafu kufungiwa kamba na kubururwa na madar- 
zeni ya watu kwenda kwenye Mto Naili ili yasafirishwe kupelekwa mahali 
pa ujenzi. Kazi ya sulubu kwenye machimbo ya mawe ilikuwa ikifanywa na 
watumwa na mahabusi. 


kaaa ALSO 


Picha ya rangi 8. Marejeo ya Jeshi la Waashuri. Kwa nyuma kwaoneka- 
na ukuta wa kasri ya Mfalme wa Ashuri, Upande wa Kushoto kumecho- 
moza mnara wa hekalu. Kwa mbele (upande wa Kushoto)—mfalme aliye- 
panda gari la“farasi na kuandamana na maaskari. Mkabala wa kasri kwa- 
onekana mkururo wa mateka wakitimuliwa mbio, na kundi la ng'amia na 
punda waliobebeshwa nyara wakiongozwa mbele. 


Picha ya rangi 9. Jaha 


ka Kivita la Kifoiniki Likilivamia Jahazi la Kibiasha- 


ta. Yatafute wacheze ya uvamizi huna bua 


Picha ya rangi 10. Uasi wa “Tepe za Kimanjano" katika Uchina ya Kale. Waasi wa- 
kumvamia kabaila alivyokuwa akienda kwa gari la farasi na kulindwa na maaskari. 
upa. mOele (upande wa Kushoto)—kigari kilichoandikwa herufi za Kichina za maneno 
Isia-Tsi”, maana yake “Dahari Mpya”, ikiwa ndio alama ya mwito wa uasi huo. 
kushotoni kwaonekana kikundi cha waasi wanaovizia. Kwa mbali upande wa Kulia 
kwaonekana kijiji na jumba la kabaila lililochomwa moto. 


Picha ya rangi 11. Mapigano ya Marathon. Picha yaonyesha wakati sehemu 
kuu ya jeshi la Waajemi ikitimka mbio kurudi nyuma, na ni wachache tu 
ndio bado wanaoendelea kufanya ukinzani. 


Picha ya rangi 12. Bandari ya Pirei Mnamo Karne ya 5 B.C. Kushoto: watumwa wa- 
kipakia jahazini vyombo vya kufinyangwa kutoka Athene. Karibu nao kundi jen 
ne la watumwa likipakua shehena ya nafaka iliyoletwa Athene. Kulia kidogo, 
vuvi wakiteka mitumbwini samaki waliovua hivi punde, Kwa mbele ni soko la ku 


zia watumwa. Kwenye ng'ambo ya mbali ya hori kwaonekana mmojawapo wa kuta 
ndefu. Wawezaje kutambua lipi kati ya majahazi hayo yaendayo horini ni la ki- 
vita, na lipi la kibiashara? 


Picha 


udi 


zungusha gurud, 
oko la kukaushia 


> umu. Kulia: 
i. Kwa mbali—j, 


vyombo. 


Picha ya rangi 14. Baraza la Umma katika Athene. Baraza hili laonyesha wa- 
kati wa upigaji kura. Hatibu ameshatoa hotuba yake na kushuka kwenye ngazi. 
Kwa upande wa mbele—kikundi cha makabaila; wanakataa kulipigia kura shauri 


linaloungwa mkono na mkubwa wa umma wa kawaida. Mlinzi mwenye 
mjeledi akimfukuza mtu asiyekuwa na haki za kiraia. Nini kinachotambulisha 
kwamba Baraza hili linafanyika Athene? 


Picha ya rangi 15. Jumba la Michezo ya Tamthilia la Kiyunani, Kwenye upande wa 
mbele wa jukwaa (orkestra) kwaonekana kwaya, na mpiga filimbi akiwepo karibu na 
madhabahu. Waigizaji wawili wako jukwaani. Viti vya watazamaji vimewekwa kwenye 
mtelemko wa kilima; safu zake za mbele ni mahali pa heshima kwa wakuu wenye ma- 
daraka pamoja na makuhani. Jumba hili limeonyeshwa pichani humu kama lilivyokuwa 
mnamo karne ya 4 B.C. Jaribu kung'amua kama taswira 
kuchekesha au ya kuhuzunisha? 


yaonyesha tamthilia ya 


i ; zwa 
mw 


Wa mshumaa minyororo. .” Miongoni mwao mkiwemo wanawa- 
'a Kirumi akienda kwa gari lenye kubururwa na farasi 
beba taji la dhahabu juu ya kichwa cha jemadari huyo. 


Picha ya tangi 18. Kwenye Mak. 


aa ya 
M Watumwa, AA Wa Simun 


ichezo wa Kirumi 
ke. Mmoja wao 
kuki wenye ncha 
maji kuhusu sudi ya 


i. Pambano la wapiga- 
amezatitiwa kwa silaha 


tatu pamoja na wavu, 
mshinda. 


Picha ya rangi 20. Uasi Chini ya Uongozi wa Spanako. Jaribu kung'amua kipindi 
gati cha uasi huo kinachoonekana pichani humu? 


NA Za Mamlaka ya Urumi, Picha yaonyesha 
Oo pana vi, i 


Mwenyewe 
"naomngojea kuwatupia 


icha ya rangi 22. Rumi a “Wa i”. Angalia vitu gani “washa 
wavitekavyo, na vitu gani ye i ivyohitajika. 


1. Uchumaji zeituni. (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyuniani.) 2. Usa- 
firishaji mafuta ya halzeti kwa mitungi ya Kiyunani yenye vikono 
viwili na shingo nyembamba, (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyunani.) 
3. Biashara ya mafuta ya halzeti. (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyu- 
nani.) 4. Pesa ya kale ya Athene. Kwenye upande wake mmoja pa- 
menakshiwa kichwa cha Mungu wa Kike Athena, na upande mwin- 
gine waonyesha taswira ya bundi—ndege mtakatifu wa Mungu huyo. 


vigae kuezekea nyumba zao, kujenga mabomba ya kusambaza maji na ya 
kuondosha matakataka, pamoja na kufinyanga vyombo vya kila aina, kama 
vile, vya kutilia nafaka, unga, divai, n.k., na vya mapambo, Hivyo vya mwi- 
sho, vikichorwa au kuchongwa nakshi za kuvutia. Kazi za ufinyanzi kwa 
jumla zikapata maendeleo makubwa na kuandamana na ukuaji wa usanii 
wa aina nyingine, mkiwemo usokotaji nyuzi na ufumaji vitambaa vya sufi, 
uhunzi wa madhumuni mbali mbali, mojawapo ikiwa ni utengenezaji sila- 
ha, kadhalika usonara, hasa ule wa kusanii vitu vya dhahabu na fedha, 
Kwa kawaida, msanii alikuwa anashinda mwenyewe peke yake kiwandani 
mwake, ingawa, baadhi ya nyakati, kukiwa pia na watumwa wake wawili 
watatu wa kumsaidia kazini. pi 
Pamoja na hayo, Waathene walijishughulisha na uchimbuaji wa madi- 
ni za fedha huko Kusini mwa Attika, na mnamo karne ya 7 B.C. wakaan- 
za kufua na kutumia sarafu zao za fedha ambazo baadaye zikaenea kote 
Uyunani. YA 
3. Maendeleo ya Biashara na Usafiri wa Baharindi. Mji wa Athene ulizi- 
di kukua haraka. Kwa upande wa Kaskazini-Magharibi kutoka Akropoli, 
kukachomoza mitaa mikubwa, mkiwemo viwanda vingi sana vya usanii. 
Sehemu ya katikati ya mji, nayo ikatwaliwa na agora, uwanja mkubwa wa 


161 


13-823 


JUUUUUMUUUULULULUUSIN NAA 


f 


1, Mwuza mikate. (Kijisanamu cha udongo cha kale cha Kiyunani.) 2. Banda la 
ushonaji viatu. (Nakshi kwenye sufuria.) Fundi akimpima mguu mteja mwanam- 
ke. Msaidizi wa fundi akishika viatu tayari, Kulia: mumewe mteja huyo akim- 
weleza fundi matakwa yake. 3, Banda la uhunzi, (Nakshi kwenye sufuria.) 
Mhunzi akishika kwa koleo kipande cha chuma kimoto juu ya fuawe, Mtumwa 
akigonga kwa nyundo. Kulia: wateja. Ukutani pametundikwa vyombo vya kazi 
vya mhunzi pamoja na vitu alivyovitengeneza, 


soko. Wakulima wa mabondeni wakileta huko divai na halzeti, wenyeji wa 
mani wakiuza mifugo au mazao kutokana na mifugo yao, wasanii nao 
wakichuuza bidhaa zao, 


Hori za karibu na Athene zilifaa sana kw: 
yapakiayo vitu vya usanii pamoja na mitungi ya divai na halzeti, yakawa 
yanaandamana kuelekea sehemu nyingine za Uyunani hata ng'ambo, na 
baada ya mazao hayo kwisha kuuzwa, kurejea nyumbani na, pamoja na 
majahazi ya kigeni, kuleta nafaka na chumvi, kadhalika samaki wa chu- 
MV na makundi ya mateka WA kuuzwa utumwani huko Athene. 

- Kufilisika kwa Wakulima, Ukame Ulikuwa ni jambo la kawaida huko 
Attika, matokeo yake y; kubwa wa mazao hata mbegu 


a kufanya bandari. Majahazi 


akiwa ni upungufu m| 
162 


1 Baraza la wazee 
(makabaila) 


Kikosi cha kabaila 
JUA YI 


Wakulima Wasanii Wafanya- 
y biashara 


7 
UA 


kurasa ai | Wa kigeni 
kana 


Uchomozaji wa Dola la Athene mnamo karne za 8-7 B.C. 


za kupanda kwa msimu mpya. Ulimaji wa mizeituni na mizabibu ulihitajia 
gharama nyingi, na hali mazao yake yalikuwa yakianza kupatikana baada 
ya miaka kadhaa tu kupita tangu upandaji mbegu. Basi, katika shida zao 
hizo, wakulima wakalazimika kwenda kukopa pesa kwa watukufu, mikopo 
hiyo ikiwa ni ya riba kubwa sana. 

Akimkopesha mkulima pesa zake, mtukufu alikuwa anaweka jiwe maa- 
lum kwenye shamba la mdeni wake. Kwenye jiwe hilo kuliandikwa jina 
la mkopeshaji, kadhalika muda wa urejeshaji mkopo, na ndio maana, li- 
kaitwa jiwe la deni. Akishindwa kulipa kwa wakati, mkulima yeyote yule 
alikuwa siyo tu ananyimwa mali zake na mtukufu, lakini zaidi ya hayo, 
Mara nyingi kuuzwa utumwani mwenyewe pamoja na ukoo wake. Tena ili- 
kuwa si nadra kwa wazazi masikini kulazimika kuwauza wenyewe watoto 
Wao utumwani. 

Kuingia mwishoni mwa karne ya 7 B.C., sehemu kubwa zaidi ya ardhi 
za kulimwa huko Attika ilikuwa imeshatwaliwa na watukufu. Wakati huo 


163 


ia 


ifilisika na kugeuka kuwa watumwa, Wenzao we- 
ngine, nao walikabiliwa na sudi hiyo hiyo, dalili YALE YANASA, ikigia ni 
hayo mawe ya madeni 3 "dhini mwao ambayo yalikuwa sawa 

zi ja za aibu mwilini mwa mtumwa E 
5. ha yari uanaba katika Athene. Wakulima na wanyonge wengine 
walikuwa hawana kinga yoyote ile kutokana na udhalimu na ujeuri wa 
watukufu. Athene ilisimamiwa na baraza la wazee waheshimiwa, pamoja 
na madiwani tisa waliochaguliwa nalo. Ni watukufu peke yao tu ndio wa- 
lioweza kuwa wajumbe wa baraza hilo, madiwani na mahakimu. 

Mshairi mmojawapo wa Kiyunani aliyetokana na nasaba ya watukufu, 
alidai “kukanyaga kwa nguvu kifuani pa umma na kuuchoma kwa mkuki 
wa shaba”, kwa vile kama alivyoelezea, “hakuna umma wenye kufuata 
kwa hiari hatamu madhubuti ulizofungiwa na mabwana zake”. 

Mahakimu waliamua mambo yote kabisa kwa manufaa ya watukufu tu, 
Ili kuwaponda waasi wowote wale, watukufu waliunda na kuongoza vi- 
kosi maalum. Mnamo karne ya 7 B.C. kulitolewa sheria, ambazo zilikusu- 
dia mtu kutiwa adhabu kali mno kwa kosa lolote lile, na liwe dogo vipi. 
Mathalan, kuchuma kitawi cha zabibu kwenye bustani ya watu, adhabu ya- 
ke ilikuwa ni kunyongwa. Hata ikasemekana kwamba sheria hizo “zime- 
andikwa si kwa wino, bali kwa damu”. Mtungaji wake alikuwa mtawala 
Drako, na hii ndiyo sababu ya sheria za kikatili zaidi kuitwa katika sehe- 
mu nyingi za dunia kuwa ni “za Kidrakoni”. 

Watukufu wa Kiyunani waliuita mfumo wa utawala wao wa zama hizo 
kwa jina la aristokrati, maana yake, “utawala wa wateule”. Kwa hivyo, wa- 
tukufu hao, hata wote wengine kwa jumla, tena mpaka hii leo, wakawa wa- 
najulikana pia kwa jina la waaristokrati, ndio wateule, 

Mnamo kame za 8-7 B.C., huko Athene kulikuwa kunaundika serikali 


yenye kutegemea mabavu kama msingi wa utawala wa wateule juu ya wa- 
tumwa, wakulima na wakazi wote wengine wa Altika, 


huo, wakulima wengi 


p) maa gani yalitokea katika uchumi wa Attika kuli, 
. .. 


tumwa huko Athene mnamo karne za 
kwa maana yake ya kitabaka-kijamii? 


'a serikali na dola huko Athene mnamo karne 
maslahi ya nani? 


USHINDI WA UMMA MKUBWA NA UIMARIKAJI WA SERIKALI 
KAJ 


6. Umma Mkubwa, 
kazi huru wote wen 
nchi wa kawaida”, ai 


Kwa kutofautiana n. 
8ine wa Athene wali 
u “umma mkubwa”. 


ia wateule waliotawalia Attika, wa- 
kwa demos, ndio “umma wa wana- 


164 


1. Solon. (Sanamu ya kale ya Kiyunani.) 2, Askari azatitiwa kwa mapigano. (Nak- 
shi kwenye sufuria ya Kiyunani.) 


Wengi zaidi miongoni mwa umma huo walikuwa ni wakulima, wasanii, 

mabaharia na vibarua. Mnamo karne za 8-7 B.C., baadhi ya demos wali- 
tajirika, mkiwemo wafanya biashara pamoja na wamilikaji viwanda na 
majahazi. Walikuwa wamejipatia watumwa na kuajiri vibarua. Lakini hata 
hivyo, umma mkubwa wote wa mafukara hata matajiri, ulikuwa hauna ha- 
ki zozote zile chini ya amri ya wateule. 
7. Ushindi wa Umma Mkubwa. Utawala wa wateule ulisababisha umma 
wote wa watu wa kawaida kunung'unika na kudai haki ya kushiriki katika 
uongozi wa Athene. Yasitoshe hayo, mafukara walipigania kubatilishwa 
kwa madeni yao, pamoja na ardhi za wateule kutwaliwa na kugawiwa wo- 
te wale wasiokuwa nazo. 

Kuingia karne ya 6 B.C., miongoni mwa umma mkubwa kukaanza ku- 
andaliwa uasi. Watu walikuwa wakikutana huku na huko, wakipatana ku- 
shirikiana pamoja katika kupambana na wateule. Mtaalamu maarufu wa 
kale wa Kiyunani, Aristotle, alisimulia, “Umma wa chini umewaasi walio 
juu”. Hatimaye, mapambano makali ya kumwaga damu yakafumuka baina 
ya umma na wateule. 

Kupigwa na hofu kutokana na uasi wa umma mkubwa kuliwafanya wa- 
teule kurudi nyuma na kuridhia madai ya wanyonge. Mnamo 594 B.C., 
mtawala aliyechaguliwa wa Athene, akawa Solon, naye akapewa ujumbe 
wa kupatanisha umma na wateule. Solon alinasibiana na ukoo wa kika- 
baila, ambao ingawaje, ulikuwa umepungukiwa na mali. Alisifikana kama 
Shujaa wa vita, tena mshairi na hatibu hodari. Akiungwa mkono na ba- 
raza la wajumbe wa umma wa Athene, Solon alifanya mageuzi katika mfu- 
mo wa utawala wa kiserikali, kadhalika katika hali ya umma mkubwa. 
8. Madeni Yatanguliwa. Kutokana na shauri la Solon, madeni ya wakuli- 
ma yalitanguliwa. Waathene wale waliofanywa watumwa kwa sababu ya ku- 


165 


tolipa madeni yao, wakarejeshewa uhuru wao. Kifuatacho ni kifungu cha 
Shairi lake Solon, ambalo kama alivyosimulia mwenyewe, shahidi mkuu 
wa yale aliyoyatenda, amekuwa si yeyote mwingine, ila: 


“Mama, Nchi ya Uzalendo, sura yake iliyosawajika, 
Kwa maafa na mateso na madhila yasiyosemeka, 
Mjakazi wa zamani, sasa ameshasameheka, 
Ameshakuwa huria, na fedheha nikaifyeka. 


Watani wetu Athene, mji usio na kifani, 
Wazalendo wake wengi, waliuzwa ugenini, 

Pingu zao nikazivunja, nikawarejesha nyumbani, 
Pia nikawapa uhuru, watumwa wa hapa nchini”. 


Utanguliwaji wa madeni pamoja na ukomeshaji wa utaratibu wa kutia 
utumwani wadeni huko Attika, ulipelekea katika uimarikaji wa shughuli 
za kikulima na uongezekaji wa idadi yake. 

Lakini mageuzi ya Solon hayakubadilisha hata kidogo hali ya watumwa 
wa kigeni. Idadi yao ilizidi kuongezeka, na maisha yao kuendelea kuwa 
ya unyonge na udhiliwaji usiosemeka, kama ilivyokuwa kabla. 

9. Raia wa Athene. Mojawapo ya sheria za Solon ilikuwa ni kuwagawa- 

nya wanaume, wenyeji wa kiasili wa Attika, katika daraja nne kwa mu- 

Jam wa wingi wa mali zao. Wote wao walitangazwa kuwa raia wa Dola la 
thene. 

Raia wa Athene waliwajibika kwenda kulihudumia kwa muda maalum 


jeshi la nchi kavu au la baharini, Wavulana walikuwa wakipatiwa mafu- 


nzo ya kijeshi kwa miaka miwili. Wakati wa vita raia wote iliwabidi kuingia 


ya wajumbe wa umma mkubwa. 
10. Uongozi wa Serikali ya Athene, Kw. 


akaa aa wa 
ai 
ua ua AN aa 

Ka aa YA ia 


Huduma za majeshi ya nchi kavu na ya baharini ya Athene baada ya mageuzi ya 
Solon. 


nye madaraka, basi, walikuwa wakichaguliwa kutoka miongoni mwa mata- 
jiri tu, ingawa, bila ya kujali daraja zao za utukufu. Mafeta nao hawaku- 
wa na haki ya kushika madaraka yoyote yale. 

. Mageuzi ya Solon yaliuvunja umadhubuti wa utawala wa wateule, pamo- 
ja na kuuwezesha umma mkubwa kushiriki pia katika uongozi wa serikali 
ya Athene. 

Ingawaje, mageuzi hayo hayakukomesha uhasama baina ya wateule na 
umma mkubwa, huko wateule wakitamani kujirejeshea nguvu na amri zao 
za kabla, na umma mkubwa uking'ang'ania kudumisha pamoja na ku- 
ongeza haki zake. Lakini juu ya hivyo, pande zote mbili, mkiwemo watu- 
tukufu na raia wa kawaida wenye watumwa, hazikutaka kupoteza amri yao 
juu ya watumwa wao, tena ziliwania kujipatia wengine. Hii ndiyo sababu 
kwa nini wote wao walipendelea kuzidi kuimarika kwa serikali yao iliyo- 
linda utawala wao juu ya watumwa. PA AL 

Mnamo karne za 8-6 B.C., huko Athene kuliundika mfumo wa umilikaji 
watumwa, pamoja na serikali ya wenye watumwa. 


KIAPO CHA WAVULANA WA ATHENE WAKATI WA 
KUINGIA KATIKA HUDUMA YA KIJESHI 


“Nakula yamini kwamba sitatia fedheha kamwe silaha zangu hizi takatifu, wa- 
la sitomwacha abadan askari mwenzangu mapiganoni popote pale nilipo. Nita- 
167 


a ili kuihami nyumba yangu ya jadi pamoja na kuhakikisha 
paper Sana Saja AE uzidi kuimarika na kupata nguvu zaidi, 
ia nafsi yangu, kadhalika kama mmojawapo wa wote kwa pamoja, nitat; li ma. 
isha sheria zote za sasa na za baadaye. tavienzi milele vitu vitakatifu vyo. 
te vya Watani wetu. Yamini yangu hii, na ishuhudiwe na miungu na nchi yangu 
ya uzalendo, mashamba yake ya ngano na shayiri, na mabustani yake ya miza. 
iba na missituri!” 


- Muundo wa umma mkubwa wa Athene ya kame za 8-7 B.C ulikuwaje? Je, 
awa ni wa tabaka moja au wa matabaka mbali mbali? 2. Nini kilichosaba- 
bisha kufanyika kwa mageuzi ya Solon? Nayo yaliwafalia nani? 9, Raia wa 
Athene walikuwa na haki na mawajibiko ya aina gani kutokana na mageuzi ya 
Solon? 4. Ilikuwa ni maslahi ya nani, ambayo serikali ya Athene iliyalinda 
kabla na baada ya kufanyika kwa mageuzi hayo? Fikiri kwa nini mageuzi hayo 
yalipelekea kuimarisha serikali ya Athene, 5. Ni mnamo karne gani ndipo ma- 
geuzi hayo yalipotokea? Tena ilikuwa ni robo ipi ya karne hiyo? Je, kulikuwa 
au hakukuwa na dola lenye mamlaka yake lenyewe katika Misri wakati mageuzi 
Ya Solon yalipofanyika huko Athene? Ni mnamo mwaka gani ndipo palipotimia 
miaka 2,500 tangu zama za mageuzi hayo? - 


... 


IBARA 32. SERIKALI YA WENYE WATUMWA YA SPARTA 
MNAMO KARNE ZA 8-6 B.C. 


Jikumbushe, makabila gani yaliivamia Uyunani mnamo mwishoni mwa miaka 
ya 2,000 B.C? (Ibara 23; Kif. 4.) 


neo la Kusini Mashariki mwa Pelo, 


LE ZA Ponesi linaitwa Lakonika, Sehemu 
yake ya katikati imetwaliwa na bonde | 


ji hizo zilizot, 
utumwani, Watumwa hao wa Wasparta wal 
mateka wa vitani". 
Hivyo, watekaji wak; i 
—Jivyo, wai awa ndio tabaka Ja vy i 
akigawiwa kikataa cha ardhi, na ki Gkadhua mawa. Bila aapa 
taa hichi 


lima kika SA Uwa na koo kadhaa za Wailoto wenye ku- 
melazimika kuwaachia mab, ya zama zile yanasema kuwa “Wailoto wa- 


ardhi shukrani kwa jasho lao, Ya matunda yote yazaliwayo na 


ana zao nusu 
0, huku wakipigwa kwa unyonge usiosemeka.” 
168 


Wailoto waliwachukia sana wanyonyaji wao, Wasparta, na mara nyingi 
kuasi dhidi yao. Ili kuwafanya watumwa wao waogope maisha na kutothu- 
butu kamwe kuinuka kwa uasi, Wasparta walikuwa wakiwaua wale walio- 
kuwa wenye nguvu na ushujaa zaidi miongoni mwa wanyonge hao. 

Mapigano ya Wailoto na Wasparta yalikuwa ni mapigano baina ya ma- 

tabaka mawili yasiopatanishika abadan, yaani, watumwa na wenye watu- 
mwa—hayo yalikuwa ndiyo mapigano ya kitabaka . 
3. Uasi mmojawapo mkubwa zaidi wa Wailoto ulifanyika huko Messenia 
mnamo karne ya 7 B.C. Uasi huo uliendelea kwa miaka mingi, lakini hati- 
maye ukapondwa, ila tu baadhi ya washiriki wake wakanusurika kwa kuji- 
setiri juu ya mlima mrefu, ambao ulionyesha kuwa ni muhali sana kupa- 
ndwa na mtu. 

Hata hivyo, Wasparta walijongea karibu na huko walikojificha Wailoto, 
wakawazingia. Usiku ulipoingia, kukatokea dhoruba na mvua nyingi, na 
Wasparta kufaulu kukwea juu ya mlima huo pasina kugundulikana. Ume- 
me ukipigapiga na kutia kiwi, radi ikinguruma na kurindima, mapigano 
makali sana yakafumuka, na hata wake wa Wailoto kuingia safuni mwao. 
Mwandishi wa kale alisimulia; “Akina mama pia wakawarukia maadui hu- 
ku wakibeba mawe mikononi. Kuingia kwao katika mapigano kuliwapa 
shajiisho zaidi wanaume wao, nao wakapiga moyo konde kwa kuona kwa- 
mba hata wanawake wanapendelea kufa pamoja nao kuliko kurejeshwa te- 
na katika utumwa”, E 

Mapigano hayo yaliendelea kwa siku tatu mfululizo kutwa kucha bila 
ya kusita. Waasi wakaona kuwa wamezingiwa na maadui kwa kila upande, 
hali yao ikiwa ni ya kukatisha tamaa kabisa. Lakini hata kwa Wasparta 
ilikuwa si mchezo, hasara zao zikizidi kuongezeka. Kuona hayo, wakatoa 
ahadi ya kuwaachia huru waasi, pindi wakiihama Messenia milele. Basi, 

kutokana na mapigano yao ya kishujaa, baadhi ya Wailoto walipata uhu- 
ru, ingawa walilazimika kuihama nchi yao ya uzalendo. ia 

4. Chombo cha Wasparta walichokihitajia na kukitegemea kwa ajili ya 

kuhifadhi na kudumisha utawala wao juu ya Wailoto, kilikuwa ni serikali 

Pamoja na manzili zake za ukandamizi, mkiwemo, jeshi, sheria na maha- 
ama. 

Utawala wote wa kiserikali ulikuwamo mikononi mwa Wasparta. Katika 

mikutano yao walikuwa wakichagua baraza la wazee ambao walitoka mio- 
Ngoni mwa watukufu tu. Kati ya walioingia katika baraza hilo mlikuwemo 
Pia wafalme-maamirijeshi wawili. Baraza nalo liliamua mambo muhimu 
zaidi ya kiserikali, ikiwa ni pamoja na uendeshaji mahakama. 4 ; 
asparta wote wale walioweza kubeba silaha walikuwa maaskari; shena 
zao zikiwakataza kujishughulisha na kazi yoyote nyingine, isipokuwa kiamji 
Mbo ya kijeshi tu. Mnamo nyakati za amani, Wasparta walikuwa wakishi- 
nda kutwa nzima kwenye kambi zao za kijeshi, huku wakifanya mazoezi ya 
aina mbali mbali, kama vile, kurusha mikuki, kwenda mbio, kupiga michi, 
169 


Askari wa Sparta mapiganoni, (Kijisana- 
mu cha kale.) 


Mapigano ya waasi Wailoto dhidi ya Wa- 
sparta katika Messenia. (Picha iliyocho- 
Twa mnamo zama zetu.) 


nk. Na aendapo kulala, kila Msparta alikuwa akizilaza silaha zake uba- 
vuni pake.” ry 3 

Maaskari wa Sparta walikuwa na silaha madhubuti, na kupigana pasina 

kutumia kipando cho chote, huku wakijipanga kwa utaratibu wa safu ka- 
dhaa, ambao uliitwa falanga, Kwa kuandamana na sauti za filimbi na nyi- 
mbo za kwaya, jeshi la Wasparta lilikuwa linasonga mbele kwa utaratibu 
huo safi wa falanga na kuwahujumu maadui, huku ikionyesha kama kwa- 
mba si watu, bali boma madhubuti la ngao zilizofungamana na kutokeza 
mikuki mikali, linapiga hatua na mwendo wake hauzuiliki. 
5. Tayari hata tangu nyakati zao za utotoni, wavulana wa Sparta walikuwa 
wanalelewa kama maaskari na walinzi waaminifu wa baadaye wa tabaka la 
wenye watumwa. Wakiwekwa kukaa katika hali ya shida na taabu ili wawe- 
ze kuimarisha miili na nia yao. Na takriban wakati wao wote ukitwaliwa na 
mazoezi mbali mbali ya kiwiliwili.” 

Vijana wa Sparta walikuwa wakijalidiwa pasina huruma, madhumuni ya- 
ke ikiwa ni kuwazoelesha kustahamili maumivu yoyote yale. Mara kwa ma- 
ra, hutokezea kwa kijana kuchapwa mjeledi kwa nguvu sana mpaka mada- 
mu yakamtoka na kumwagika pale alipo. Ili kuwafanya kuwa na tabia ya 
kutomhurumia mtu chini ya hali zozote zile, vijana hao waliteuliwa kupe- 
wa ujumbe wa kikatili wa kuwachinja Wailoto. 

Watoto na wavulana wa Sparta waliwajibika kutimiza amri zote za waku- 
bwa na wakuu wao pasina masharti yoyote yale. Walikatazwa hata kudhu- 
kuru neno pasina ruhusa ya mtu mzima. Kuhusika na hayo, Wayunani wa- 
litania kwamba sauti ya masanamu yaweza kusikika zaidi kuliko ile ya wa- 
vulana wa Sparta. 

.Na hakika, Wasparta walifundishwa kusema kwa ufupi, lakini kwa udha- 
hiri na usahihi zaidi, Sifa yao hiyo ikaingia katika historia na kujulikana 
katika sehemu nyingi za dunia kama “usemi wa Kilakoniki” (kutokana na 
jina la eneo mojawapo la nchi ya Wasparta, yaani Lakonika). Mathalan, 
alivyokuwa akimsindikiza mwanawe kwenda vitani na kumkabidhi ngao ya 
kujikingia, mama mmojawapo huko Sparta alimwambia: “Uibebe au iku- 
bebe", Ilikuwa nasaha sawa kabisa, kwani kupoteza ngao vitani kulihe- 
sabiwa kuwa fedheha kuu, hivyo, askari yeyote yule arejeapo nyumbani 
hai, alikuwa lazima awe na ngao mkononi, pindi akiuawa, mau yake ili- 
kuwa ikilazwa juu ya ngao yake na kuletwa kwao na maaskari wenzake. Ba- 
Sh kwa jumla, msemo huu “uibebe au ikubebe” wamaanisha “heri kufa ki- 
shujaa, kuliko kuishi kikondoo”. A , 

Wavulana wa Sparta walikulia kuwa wenye nguvu, ushujaa na ustahami- 
AA 

IMsemo huu “kuishi Kisparta”, m.y- 
mwili na afya, kustahamili na kutochelea bari gali 
ma mengi na kukinaika kwa mahitaji ya lazima tu, umeingi? 
kujulikana katika sehemu nyingi za dunia. 


kuongoza maisha kwa kujenga 
di wala shida zozote zile, kujinyi” 
katika historia na 


i71 


livu mwingi, lakini wakati huo huo wakatili na wajeuri mno, tena wenye 
ujuzi haba sana wa kusoma na kuandika. 


MAISHA YA WAVULANA WA SPARTA 


(Kutoka katika insha za mwanahistoria wa kale wa Kiyunani, Plutarko). 


Baba alikuwa anamleta mwanawe kwa wazee waheshimiwa, Mtoto akitokezea 
kuwa na maungo madhubuti na afya njema, wazee humruhusu babake aendelee 
kumlea; na akiwa dhaifu au kulemasa, hutupwa gengeni. 

Wakishatimia miaka saba, watoto wote wa kiume walikuwa wanakusanyishwa 
pamoja na kugawanywa katika makundi. Kila kundi likikaa na kula kwa pamoja 
kwa usawa. Kijana mwenye kuwapita wenzake kwa akili na ushujaa katika ma- 
shindano ya michezo ya kijeshi, akiwekwa kuongoza kundi lake. Wengine nao 
ikiwabidi kufuata mfano na amri zake, pamoja na kuvumilia kishujaa adhabu 
yoyote ile; hivyo ndivyo yalikuwa mafunzo yao ya utiifu kwa pande zote. 

'Walifundishwa kusoma na kuandika kwa kiasi kile tu kilichokuwa ni cha 
haja ya lazima kabisa katika maisha yao; ama kuhusu mafundisho na maadilisho 
yao yote mengine, basi, madhumuni yake ni kuwafanya kuwa na tabia ya kufu- 
ata na kutimiza amri za wakuu pasina mashuruti yoyote yale, kustahamili kiu- 
me shida na maafa yoyote yale, kuwania na kupata ushindi katika mapigano 
yoyote yale. Maadilisho yao yakiendelea mbele, hali zake zinazidi kuwa kali, 
huku pamoja na mengine, wakinyolewa nywele, kuzoeleshwa kwenda miguu 
Chini daima hata kufanya michezo yao wakiwa takriban uchi, Wakishatimia umri 


1. Mvulana achomoayo 
miba mguuni. (Sanamu 
ya kale ya Kiyunani.) 
Alivyokuwa akishiriki 
katika mashindano ya 
kwenda mbio, 


kuwa wa mwanzo 
kumaliza mbio hizo na ni 
hapo tu ndipo alipona Mu 


na kuchomo; ba uli. a. 2, W; 
Kaanani Uuliomchoma. 2. W 


“chezaji mwereka, (Sanamu ya kale ya 


wa miaka kumi na mbili, kila mmoja alikuwa anapewa koti jepesi 1 

mwaka mzima, Ngozi yao ikiwa ngumu na madhubuti. 'Wakiitoya kwa maji bari; 
ii tu, Walikuwa wakilalia mikeka ya matete waliyokuwa wakiyafyeka kwa miko. 
no bila ya kutumia mapanga na kuyasukasuka wenyewe, 


KUTOKA KATIKA UTENZI WA MSHAIRI 
WA KISPARTA, TIRTEO 


Wima na tusimame, kuuhami wetu Watani, 
Maisha tuyasabilie, kwenda kupigana vitani, 
Enyi, vijana, kufa kupona piganeni, 

Utoro ni mwiko na woga ondoeni, 

Na pigeni moyo konde, wala msijihurumie asilani, 
Adui atetereke, ajikute yumo mashakani, 

Hatua kubwa pigeni na kujizatiti imara ardhini, 
Yaumeni meno yenu kwa uthabiti simameni. 


1. Matabaka gani yalikuwako huko Sparta? Nini kinachotofautisha muundo wa 
wakazi wa Sparta na ule wa Attika? 2. Nini mapigano ya kitabaka? Mitokezo ya 
mapigano hayo ilikuwaje huko Sparta? Toa mifano ya mapigano ya kitabaka ka- 
tika nchi za Mashariki ya Kale. 3. Maslahi ya nani yalilindwa na serikali ya 
Sparta? Toa hoja za kuthibitisha jawabu yako. 4. Madhumuni ya ulezi wa wa- 
wto wa kiume huko Sparta yalikuwaje? Njia gani zilitumiwa kwa madhumuni 
hayo? Nini ukipendacho na nini ukipingacho katika utaratibu wa maadilisho 
ya Wasparta? 5. Jaribu kubuni majina ya kuviita vifungu vya Ibara 32. 


ULI 


IBARA 33. UCHOMOZAJI WA MIJI-MADOLA YA WAYUNANI 
HUKO KWAO, KADHALIKA KWENYE PWANIPWANI ZA 
BAHARI YA KATI NA BAHARI NYEUSI 


(Ramani za 4 na 5.) 


Jikumbushe maeneo gani yaliyokuwa yameshakaliwa na Wayunani kulipoingia 
Mwanzoni mwa miaka 1,000 B.C. (ramani kwenye uk.137.) 


1. Miji-Madola katika Uyunani. Mnamo karne za 8-6 B.C., kwenye miji ta” 
kriban yote ya Kiyunani kulikuwa kumeshaundika madola mbali yenye 
mamlaka zao yenyewe. Eneo la dola kama hilo likiambata mji pamoja na 
Vijiji vya jirani. Miji-madola ya Kiyunani ilikuwa na majeshi, hazina na 
Sarafu zao yenyewe. - g 
Katika miji mingi ya Uyunani kulifanyika mapigano, makali sana yaa 
ya umma mkubwa na wateule. Umma wa baadhi ya miji hiyo ulifaulu BA 
ka jitihada zake za kupigania kuondoshwa kwa utaratibu wa kutia wa- 
'€ni utumwani, pamoja na kupata haki ya kushiriki katika uongozi wa SE; 
Tikali, Lakini katika miji mingine, wateule waliendelea kushikilia utawa- 
173 


. i mwao wenyewe tu; hali ya umma mkubwa katika sehemu hizo 
ja mika AWA na uthibitisho wake mmojawapo wa kisanaa, ulio 
wazi na yakini kabisa, unatokana na hurafa iliyotungwa na mshairi wa 
Kiyunani, Hesiodo, ambaye aliishi mnamo kipindi cha kutoka mwishoni 
mwa karne ya 8 mpaka mwanzoni mwa karne ya 7 B.C. (taz. kwenye nyo- 
ngeza va Ibara 33). uka yA YI NA 

Mapigano hayo kwenye miji-madola ya Kiyunani yaliwafanya wazalendo 
wake wengi kuhama kwao milele. Kuhusika na hayo, Hesiodo alisimulia 
kwamba mafukara walihamia ugenini “ili kujitoa katika mkatale wa made- 
ni na njaa kali”. Miongoni mwa wahamaji mlikuwemo pia watu walioshi- 
ndwa katika uasi wao dhidi ya watukufu, na hivyo, kulazimika kutoroka 
ili kuepukana na adhabu na madhila huko kwao. Na hatimaye, halaiki za 
wakimbizi zilikuwa zikikusanya hata baadhi ya wateule, hasa wale walio- 
Pinduliwa na kufurushwa na umma mkubwa. Mmojawapo wa watoro wa- 
teule alisimulia: “Jumba langu nimelibadili kwa jahazi la kukimbia”. 

2. Uanzishaji wa Makoloni. Wayunani walipata ujuzi wa kuunda majahazi 
madhubuti ya mbao. Baadhi yao yakiwa ni ya kibiashara na kusafirisha vi- 
tu vya usanii pamoja na bidhaa nyingine za Kiyunani kwenda ng'ambo. Mi- 
leto, mji ulioanzishwa na Wayunani huko kwenye mwambao wa Bahari ya 
Kati, upande wa Asia Ndogo ulisifikana zaidi katika ufumaji wa vita- 
mbaa vya sufi. Silaha bora zaidi, nazo zilikuwa zinatengenezwa mjini 
Korinthi, huko huko Uyunani kwenyewe, na Athene ilikuwa maarufu 
hasa kwa vitu vyake vya ufinyanzi. 

Mwanzoni wafanyabiashara wa Kiyunani walikuwa wakitua kwa kitambo 
tu kwenye pwani za nchi za kigeni ili kubadilishana bidhaa na wenyeji 
wa sehemu hizo. Lakini baada ya muda kupita, wakawa wanajenga makazi 
yao ya kudumu huku na huko kwenye Pwanipwani za Bahari ya Kati na 


1. Magofu ya kuta za mi 
(Picha ya kamera.) Seh. 


1. Pesa ya kale ya mji wa Sirakusi huko Sisili. Imenakshiwa taswira ya Mungu 
wa Jua akisafiri mbinguni kwa gari la dhahabu libururwalo na farasi. 2. Jaha- 
zi la kibiashara la Uyunani ya Kale. 3. Jahazi la kivita la Uyunani ya Kale, 
(Picha zilizochorwa kwenye sufuria.) Omo kali ya jahazi la aina hiyo ilikuwa 
imechovyewa shaba nyeusi au chuma kwa ajili ya kuzitoboa mbavu za majahazi 
ya kiadui. Linganisha jahazi la kivita na lile la kibiashara. 


Bahari Nyeusi, Makazi hayo yalikuwa ndiyo makoloni ya miji ya kibiasha- 
ra ya Uyunani. ; 
Kama tulivyokwisha eleza kabla, huko Uyunani kulikuwa na watu weng!, 
ambao kwa sababu hizi au zile walilazimika kuhamia ugenini, ikiwa ni wa- 
kulima waliofilisika na kuelemewa na madeni, au watu wale waliotafuta 
inga na stara kutokana na hatari ya kufa au kuteswa huko kwao. Basi, 
Wote wao pamoja na wafanyabiashara na wasanii waliotamani kupata nafa- 
Si bora ya kuwawezesha kuuza bidhaa zao, walikuwa na hamu sana ya kwe- 
nda kuishi huko kwenye makoloni ya Kiyunani. Kwa kawaida, wakati wa 
Kuanzisha koloni lake la ng'ambo, mji wa Kiyunani ulikuwa unapeleka 

BANI kikosi kizima cha majahazi ya kivita na ya kibiashara. A 
" Maisha ya Makoloni ya Kiyunani. Wakiamua kuanzisha koloni lao ko- 
na kule ng'ambo, Wayunani walitokezea kuteka mahali palipofaa zaidi 
wa kufanyia bandari, ikiwa ni kwenye hori na ghuba, au midomoni mwa 
mbi Kisha, wakijenga mji na boma madhubuti. Wakianzisha, viwanda 
YA usanii mjini na kulima ardhi kwenye sehemu za jirani, wakifuga wa- 
175 


nazi 


zikisafirishwa kutoka katika Uyunani ya Kale 
lia picha na kuzifafanua aina za bidhaa hizo. 


Bidhaa gani zilikuwa 


le na kuingia ka- 
Uika nchi hiyo? Ziangali 


pa ii. 2 majahazini na kusafirishiwa Uyuna- 
ni kwa ajili ya kuuzwa huko, 
Hatimaye, kwen; 


5 WA AA 
2 Mmojawapo wa waandishi fasihi v 
176 


kale alikuwa sahihi kwa kusema kwamba “Myunani hukaa pwani kama 
chura wa ziwani. yu 

4, Umuhimu wa Uchomozaji wa Makoloni. Maendeleo ya biashara baina 
ya Uyunani na makoloni yake yalipelekea kuongezeka vikuu kwa utashi 
wa vitu vyake vya usanii, na kama matokeo yake, kukua zaidi kwa shu- 
ghuli za usanii na biashara. Miji ya Kiyunani yenye bandari nzuri ika- 
zidi kustawi na kupanuka upesiupesi. Usafirishaji watumwa kwa wingi 
kutoka kwenye makoloni yake, ulisababisha utaratibu wa umilikaji wa- 
tumwa huko Uyunani kuenea na kupata nguvu zaidi. Biashara pia ilizidi 
kukua na kustawi kote kule Wayunani walikoanzisha makoloni yao, na 
kuandamana na usambaaji wa utamaduni wao; tena, kwa sababu hiyo hiyo, 
makabila ya kienyeji yakikiuka upesi zaidi kutoka katika mfumo wa ujima 
wa awali, kuingia katika ule wa umilikaji watumwa. 

Ijapokuwa Wayunani waliyakalia maeneo makubwa sana ya dunia, lakini 
wote wao waliendelea kutumia lugha yao ya jadi. Watani wao waliuita Ela- 
si, na wenyewe kuitana Waelasi. 

Kulipoingia karne ya 5 B.C., kwenye sehemu za mwambao kutoka pa- 
nde za Kaukasia hadi pale ambapo sasa ni eneo la Hispania, kulikuwa ku- 
meshachomoza mamia ya miji-madola ya Kiyunani. 


HURAFA YA HESIODO JUU YA KIRUMBIZI NA MWEWE 


Mshairi aliwakusudia nani wale aliowamathilisha na kirumbizi na mwewe? 


Palikuwa na mwewe, mwovu na mshari, 

Kwa kirumbizi, mdogo na mpole, alikuwa ni hatari, 
Mwewe alimvamia na kumtia kabari, 

Akamnyakua mbinguni, buku akimhubiri: 

“Wee, mnyonge na mwoga, mbona walialia? 

Mbele yangu si kitu, chochote naweza kujaalia, 
Kama uwe chakula changu, naweza nikajalia, 

La, nikipenda, naweza huru kukuachilia”. 


ni kilichosababisha kuchomoza kwa miji-madola katika Uyunani? Kwa ku- 
lijibu swali hili, itumie mifano ya historia ya Athene na Sparta. 2. Kuliku- 
wa na tofauti gani baina ya taratibu za uongozi wa madola mbali mbali ya 
Kiyunani? Nini sababu za tofauti hizo? 3. Jaribu kusimulia mwenyewe juu ya 
vile Wayunani walivyokuwa wakianzisha makoloni yao, kadhalika juu ya sababu 
zilizowaongoza kufanya hayo, kisha, uelezee tofauti baina ya maudhui ya masi- 
mulizi yako hayo mawili. 


Kuhusika na historia ya Uyunani ya Kale, basi, mpaka hapa umejijulisha na 
habari za maendeleo yake mnamo karne za 11-9 na za 8-6 B.C., ikiwa ni pamoja 
na hali na tabia kuu za maisha ya Wayunani kama yalivyokuwa mnamo vipindi 
hivyo vya kihistoria. Sasa na toungeze kwamba kujifunza historia kwa kuli- 


177 


ano wa vipindi vyake virefu, ambavyo kila kimoja hutofautiana 

AA ka ma hali na tabia za maisha ya binadamu, kunasaidia kuelewa 
“iuri zaidi mwendo wake wote kwa jumla. Kuhusu vipindi vikuu vya historia 
ya Uyunani, basi. unaweza kuviainisha mwenyewe pasina taabu yoyote, kama 
ukiangalia fahirisi ya kitabu hiki. ei 

Sasa linganisha maisha ya Wayunani jinsi yalivyokuwa mnamo karne za 8.6 
B.C., na vile yalivyokuwa mnamo kame za 11-9 B.C. y mali 

2) Mabadiliko gani yalitokea katika ukazi wa Wayunani kulipoingia karne ya 
5 B.C.? 

b) Mabadiliko gani yalitokea katika shughuli zao za kilimo, usanii na bia- 
shara? 

€) Mabadiliko gani yalitokea katika mfumo wa maisha yao? 

d) Mabadiliko gani yalitokea katika utaratibu wa utawala wao? 
? Chukua daftari yako ya kuandikia masomo ya historia, na uanze kuchora je- 
dwali ya “Vipindi Vikuu vya Historia ya Uyunani Mnamo Karne za 11-8 B.C,”, 
Kuhusika na hayo, angalia uk, 237, ambako utakuta kifani cha jedwali kama 
hiyo, mkiwemo habari za kipindi kikuu cha kwanza cha historia ya Uyunani kwa 
zama zake zile tulizozitaja. Tena, kwa kufuata kifani hicho hicho, jaribu kue- 
lezea kwa ufupi habari za maisha ya Wayunani kama yalivyokuwa mnamo karne 
za 8-6 BC. 


SURA IK 


MAENDELEO YA MFUMO 
WA UMILIKAJI WATUMWA KATIKA UYUNANI 
NA UKWEAJI JUU WA ATHENE 

MNAMO KARNE YA 5 B.C. 


IBARA 34, VITA VYA UYUNANI NA UAJEMI 
(Ramani ya 4 pamoja na ile iliyoko kwenye uk. 181.) 


Jikumbushe habari za mipaka, milki na wakazi wa Ufalme wa Uajemi kama 
ilivyokuwa mwanzoni mwa karne ya 5 B.C. (Ibara 16; Kif. 5, Ramani iliyoko 
kwenye uk.88); kadhalika, muundo na matengenezo ya jeshi la Athene 
(Ibara 30-31; Kif. 9). 


1. Mapigano ya Marathon. Mnamo mwanzoni mwa karne ya 5 B.C., Wayu- 
nani walikabiliwa na hatari ya kuvamiwa na maadui. Dola madhubuti la 
Uajemi likiwa limeshateka visiwa vingi zaidi kwenye Bahari ya Ajeani 
hata mwambao wake wa Kaskazini, huku mfalme Dario wa Kwanza akiwa- 
nia pia kuiweka Uyunani yote chini ya amri yake, 

Mnamo 490 B.C., jeshi kubwa sana la Waajemi lilivuka Bahari ya Ajeani 
kwa majahazi yake na kushuka pwani huko Attika, kwenye Uwanda wa 
Marathon, umbali wa kilomita 42 tu kutoka Athene. 

Jeshi la Waathene lilikuwa dogo kabisa kwa kulinganisha na maadui hao, 
lakini juu ya hivyo, lilisimama wima na kupigana kishujaa kwa ajili ya Wa- 
tani wake. Na kama matokeo ya vita vikali sana huko kwenye Uwanda wa 
Marathon, Waajemi walitwangwa pigo la kuangamiza. Wakafunga virago 
vyao upesiupesi, wakapanda majahazi yao, wakaenda zao. (Habari zaidi 
za vita hivyo, utazikuta kwenye uk. 184; tena, kuhusika na hayo, anga- 
lia picha ya rangi 11.). WA 
3. Uvamizi wa Jeshi la Kserkso katika Uyunani. Mnamo 480 B.C., jeshi 
jengine kubwa ajabu la Kiajemi lilijitoma mbele kuelekea Uyunani. Jeshi 
hilo la nchi kavu na la baharini liliongozwa na Kserkso ambaye alitokezea 
kuwa mfalme wa Uajemi baada ya kifo cha Dario wa Kwanza. Kserkso na- 
ye alisema: “Tutawatia pingu za utumwa wale waliopatikana na hatia mbe- 
le yetu (akiwakusudia watu walioinuka dhidi ya wavamizi hao), hata wale 
Wasiokuwa na kosa lolote lile”. R 

Mbali ya Waajemi, jeshi la Kserkso lilikusanya pia maaskari waliotoka 
katika nchi nyingine mbali mbali zilizotekwa na kutawaliwa na Uajemi kwa 


179 


Kilogilio cha 
Tnemopilo 


Y MIIkI za ufelma wa Uajemi pamoja na 
ZO madote yaliyokuwake chini 
ya utegemezi wake mnamo 480 8, C. 
| Madola ya Kiyunani yaliyopigana 
dhidi ya Waajemi 


aa Msafara wa majeshi ya nchi kavu na ya 
baharini ya Kserkso mnamo 480 B. C. 


K Mshali na tarehe za mapigano makuu 


6.5 o 65 130km 


1. Uvamizi wa majeshi ya Kserkso ka- 
tika Uyunani. 2. Mapigano kwenye 
Mlangobahari wa Salamino. 


wa 1 


1.23. Maaskari wa Kiyunani (Taswira za kale za Kiyunani.) 4,5. Maaskari wa 
Kiajemi. (Taswira za kale.) 


na mfalme wa Sparta, Leonido, lilipiga kambi yake kwenye kiingilio che- 
mbamba cha Themopilo chenye kupitia baina ya milima huko Mashariki 
mwa Uyunani, na hivyo, kuwazibia Waajemi njia ya kujitoma huko katika- 
U ya nchi. 


“Kama sote tukirusha mishale na mikuki yetu, itajita- 
BU ambayo yatakuzuieni hata kuliona Jua”. Askari wa 


"Baada i 5 
maaskari wake. Juu ya ai hayo palijengwa sanamu ya Leonido na 
spana juu ya kifo ch Ta kana Pa ndikwa: "Ewe msafiri, wasimulie Wa- 


'StU: tukitii kanuni zetu, tumejisabilia maisha 


182 yetu hapa”. 


jeshi ya nchi kavu au kupanda majahazi ya kivita. Wanawake na wazee, 
watoto na watumwa wakahamishiwa huko Peloponesi na kisiwani Sala- 
mino na kuwekwa huko chini ya ulinzi wa jeshi la Kiyunani la baharini. 
Kutoka majahazini mwao na kisiwani humo, Waathene waliona mji wao 
ukiwaka moto kwa kuchomwa kwa amri ya Kserkso. 
4. Mapigano ya Salamino. Jeshi la pamoja la baharini la Wayunani lili- 
wekwa kwenye mlango wa bahari baina ya Attika na Salamino. Waathene 
wakiwa na majahazi mia mbili ya kivita, ikiwa ni zaidi kwa kulinganisha 
na miji-madola mengine ya Uyunani. Jahazi kama hilo lilikuwa na safu 
tatu za wapiga makasia kwa kila ubavu wake mmoja, na ndio maana lika- 
itwa iriere (kutokana na lugha ya Kiyunani, m.y. “makasia matatu”). Kwa 
jumla, triere ilikuwa na wapiga makasia 180 pamoja na maaskari 20-30. 
Majahazi hayo yalikuwa myepesi zaidi kwa kulinganisha na yale ya Kia- 
jemi yaliyokuwa makubwa na mazito mno kwa vile yalikusudiwa hasa kwa 
kuvuka masafa marefu. Kadhalika, mabaharia wa Kiyunani walijua vizuri 
mahali penye vina vidogo na miamba ya chini ya maji kwenye mlango huo 
mwembamba wa Salamino. wA 
Akiwa hana shaka juu ya ushindi wa jeshi lake kubwa sana la baharini, 
Kserkso aliliamuru kuingia kwenye mlango wa Salamino na kupambana na 
Wayunani. Mwenyewe alisimama juu ya ukingo mrefu wa mwambao wa 
Attika, akizungukwa na majemadari na wafuasi wake watukufu, na kuan- 
galia vile majahazi yake yalivyokurubiana na yale ya Kiyunani. Kwenye 
kisiwa cha Salamino, nako wazee na wanawake wa Kiyunani walikuwa wa- 
kiangaza huko huko mapigano yalikokuwa yanafumuka. Kushinda au kufa 
Wote kulikuwa ni faradhi kwa maaskari wa Kiyunani, kwani, laiti kama 
wangalirudi nyuma, jamaa zao wote wangelitekwa na Waajemi na kufa- 
nywa watumwa. 
183 


- i ya Kiajemi yalipoingia kwenye mlango wa bahari, ma. 
Papo" 1, Kaa Ga hasa kwa fin ka na iniere zao kusonga mbele 
yA SWaramahi Zikivijongea na kuvigonga vyombo vizito vya adui, zikivi- 
ia ia mbavuni na kuyavunja vunja makasia yao. Safu ya majahazi 
ya Waajemi ikaparaganyika, na mengi sana yakavunjika kwa kukwama 
miambani au penye maji machache, kadhalika kwa kugongana yenyewe 
kwa yenyewe. Majahazi yao zaidi ya mia mbili yalizamishwa huko, na 
yale yaliyosalia yalirudi nyuma. yai kaa ka 
5. Ushindi Kamili wa Wayunani. Maangamizi ya jeshi lake la baharini 
yalimfanya Kserkso kukimbia haraka pamoja na mabaki ya vikosi vyake 
kutoka Uyunani. Aliogopa majahazi ya Kiyunani kuweza kumziba njia ya 
kurejea kwake Uajemi. Jeshi la pamoja la Kiyunani liliipambana na maba- 
ki ya jeshi la Kiajemi karibu na mji wa Platei, Mapigano hayo yalitukia 
mnamo 479 B.C. Yalikuwa makali sana na kuendelea kwa muda mrefu. 
Hatimaye, Wayunani wakawatokomeza maadui na kuwafurusha nje. 
Hata hivyo, vita vya kuzikomboa sehemu za Uyunani zilizokuwa zime- 
tekwa na Waajemi, viliendelea zaidi kwa miaka mingine thelathini. 
Miji-madola mingi ya mwambao ya Kiyunani ilijiunga pamoja na kufa- 
nya uitifaki, na mji wa Athene ukiwa ndiye mwanachama wake mwenye 
nguvu zaidi. Na yakiongozwa na Waathene, majeshi ya pamoja ya Wayu- 
nani yalilikutisha hasara kubwa sana jeshi la baharini la Kiajemi, kadhali- 
ka kufanya hujuma mbali mbali za kishujaa dhidi ya maadui zao huko 
kwenye mwambao wa Asia Ndogo. Mfalme wa Uajemi akalazimika kutilia- 


na saini mapatano ya amani na Wayunani na kutambua uhuru wa miji yao 
iliyokuwako visiwani na sehemu za Pwani ya Asia Ndogo. 


MWENENDO WA MAPIGANO YA MARATHON 


(Kwa mujibu wa masimulizi ya Herodoto na waandishi wengine wa kale,) 


Vipi ubingwa wa majemadari wa Kiyunani na 


ai a huji i li- 
vyojitokeza katika Mapifataza Mai aa ushujaa wa maaskari wao uli. 


a fika AU) j jemi 
Pwani kwenye Uwanda wa ka hene juu ya Waajemi kuanza kushuka 


A rathon. Baadhi ya wateule wa Athene wakiwa ta- 
ri a Waajemi kwa kutara; 


Wakakusanyisha upesi jeshi lao. 
laha nzito na madhubuti; mji mdogo kwa 

Chake cha maaskari elfu moja. Waki- 
wakaenda kuwakabili maadui. Wakiwa 


kiasi, Platei, ukasaidia ko 
ongozwa na Mastratego! 


wao, Wayunani 


7 

 Siratego, yatokana mn; 
walikuwa wanachaguliwa 
rini. 


a lugha ya Kiyunani, 


na kuongoza majeshi ya AKI jemadari; Mastratego 


chi kavu, kadhalika ya baha- 


kwenye vilima vizungukavyo Uwanda wa Marathon, Waathene waliona vizuri 
kambi ya Waajemi pale chini pamoja na majahazi yao waliyoyateremsha pwani. 
Jeshi lao likiwa kubwa zaidi kuliko lile la Waathene. y 

Wakiijiweka kwenye vituo vyao juu ya vilima vile ambavyo wa; i 
wa Kiajemi hawangeliweza kuvikwea, Wayunani walimziba adui ku amemmbia kaa 
zen Athene. Stratego stadi, Miltiado, akawekwa kulisimamia jeshi la Kiyu- 
nani. 

Kwa wiki moja hivi, majeshi ya pande zote mbili yalisimama yakikabiliana ana 
kwa ana pasina kutaharuki. Hatimaye, jeshi la Wayunani likajipanga safu za 
falanga na kusonga mbele kuelekea kwenye uwanda, Miltiado alijua kwamba 
ni katikati ya majeshi yao ndipo Waajemi walipoweka vikosi vyao bora za- 
idi. Naye akakusanyisha nguvu zake kuu katika pande za mbavuni za fa- 
langa. 

Pasina kujali mawingu mazima mazima ya mishale ya kiadui, Waathene wali- 
jitoma mbele kwa kasi, wakawashambulia vikali Waajemi. Kujua kwamba wao 
wanapigania Watani wao, maisha na uhuru wa akina mama, wake na watoto wao 
kuliwajaza Wayunani ari na nguvu nyingi. 

Pakawa na pambano la uso kwa uso. Vikosi madhubuti vya Kiajemi vikauto- 
moa ulinzi dhaifu wa katikati ya falanga ya Kiathene, na walikuwa tayari waki- 
shangilia ushindi wao. Lakini ilikuwa ni wakati huo ndipo Waathene walipo- 
mtwanga adui katika pande za mbavuni za falanga yao, wakamkimbiza, kisha, 
kuvivamia vikosi vyake madhubuti kwa pande zote mbili, Waajemi hawakusta- 
hamili msongo huo, wakarudi nyuma harakaharaka kuelekea kwenye majahazi 
yao. Wayunani waliyateka majahazi saba ya kiadui, hali mengine yakawahi 
kung'oa nanga. 

Palikuwa na Mwathene mmoja, ambaye alikwenda mbio kwa masafa ya kilo- 
mita 42 na zaidi kidogo kutoka Marathon hadi Athene, akiwania kuwapasha 
upesi wanamji wenzake habari za kufurahisha za ushindi huo dhidi ya maadui. 
Kufika mijini aliwahi kutamka tu: “Enyi, Waathene, shangilieni ushindi!”, 
akaanguka maiti. Ni kwa ukumbusho wa shujaa huyo ndiyo kukaanzishwa 
mchezo maarufu wa kukimbia masafa marefu zaidi kidogo kupita yale, yaani ki- 
lomita 42 na mita 195, na kuitwa “Mbio za Marathon”. 


KUTOKA KATIKA UTENZI WA ESKILO “WAAJEMI" 


Mshairi maarufu wa Kiyunani, Eskilo, ambaye alishiriki mwenyewe katika 
Mapigano ya Salamino, alisimulia babari za mapigano hayo katika utenzi wa- 
ke “Waajemi, na lifuatalo ni dondoo lake. 


Waelasi waliimba wimbo wao wa taadhima, 
Siyo kwa kutaka kurudi nyuma, 

Bali hasa huko mapiganoni kujitoma, 

Makasia wakapiga, wakisonga mbele kwa hima, 
Wakifuata amri na nidhamu kwa lazima. 


Walioko Kulia, mbele wakatangulia, 
Wanzao wote nyuma, nao wakafuatia, 
Mpango wao barabara, vizuri umetulia, 
“Enyi, wana Elasi, hofu bapana kutia! 


.... 


"“Uakoeni i, watoto na wake zenu pia, 
Baba na waza wahenga na miungu sawia, 
Majumba na mahekalu, na kila kilichosalia, zA 
Bwa yote tuyaenziyo, maisha yenu kuyasabilia! 


p “omi kuikabili, 
Milio yao kupaa juu, ya Waajemi kuikabili, 
Kote kukambaruki, kivumbi kwelikweli, 

Mara jahazi moja, likachomoza kwa mbali, 
Jahazi la Mwajemi, moja kwa moja kulikabili, 


Waajemi kidete walisimama, 
hd nya wa ya aahadilika, kukatokea zahama 
Wote wako mbioni, kutaka kurudi nyuma 
Ole wake, Mwajemi, mradi wake haukusimama. 


Apata mengi matobo, Waelasi wamtwangatwanga, 
Na hata bayo si basi, mwenzake akamgonga, 
Majahazi yakashambuliwa na kuraruliwa matanga, 
Mabaharia wakazama, ikawa basi kutangatanga. 
Maiti zikatapakaa, baharini hata barani, 

Mwajemi hana tamaa, kapata cha mtema kuni, 
Wote waliosalia, woga ukawaingia moyoni, 

Mbio wakatimua, wakashika zao hamsini. 


1- Angalia jedwali hiyo ya habari za mapigano baina ya Wayunani na Waajemi, 


ambayo inafuata chini na ujaribu kuikamilisha kwa kuyajibu maswali yaliyo- 
tajwa mwanzoni mwake. 


Kulikuwa na Ilikuwa lini? Nani Yalikuwa na 
mapigano gani aliyeshinda? umuhimu gani katika 
baina ya vita vya Wayunani 
Wayunani na na Waajemi kwa 
Waajemi, tena jumla? 
wapi yalikotokea? 


yunani kushinda katika vita vyao dhidi ya Waaje- 
chini ya tatu. Ukiona hayo ni muhali, basi, yajibu 
"4 nini maaskari wa Kiyunani walipigana kwa uho- 
i kilichowezesha kuandaa vizuri majeshi ya 

) Je, mji mmojawapo wa Kiyunani unge- 

ya nchi kavu na ya baharini ya Kserkso? 
uzi ya Solon mpaka Mapigano ya Mara- 


juu ya Mapi; za 
aliyeshiriki kaika maa OT 9Pi au ya Salamino kama vilo ambavyo Myunani 
ia. 


IBARA 35. UTUMWA KATIKA UYUNANI 
MNAMO KARNE YA 5 B.C. 


(Ramani ya 4). 


Jikumbushe, njia gani ya ufanywaji watu kuwa watumwa ilibatilishwa huko 
Athene, tena ilikuwa lini na kwa nini (Ibara 30-31; Kif. 8). 


1. Uongezekaji wa Watumwa katika Uyunani. Mnamo karne ya 5 B.C. hu- 
ko Uyunani kulitokezea kuwa na watumwa wengi zaidi kuliko kabla. 

Wengi wao walitoka miongoni mwa mateka wa vitani, wala si kama maa- 
skari tu, lakini pia wanawake na watoto. Mathalan, kama matokeo ya uva- 
mizi wao mmoja tu huko kwenye mwambao na Asia Ndogo, Waathene wa- 
liwateka na kuwauza utumwani wageni zaidi ya elfu ishirini, 

Halafu pia kulikuwa na maharamia wa baharini, ambao majahazi yao 
myepesi yalirandaranda huku na huko, yakiyavamia yale ya kibiashara, 
au mara kwa mara kuingia na kutia nanga popote pale, na majambazi hao 
kushuka pwani na kuyahujumu makazi ya kigeni. Na wakiwateka watu 
kwa njia yoyote ile, waliwauza utumwani. 

Isitoshe, watumwa walikuwa wakiletwa kutoka nchi za mwambao wa 
Bahari ya Kati na Bahari Nyeusi, na kubadilishwa kwa vitu vya usanii 
na bidhaa nyingine zilizokuwa zikitengenezwa huko Uyunani. 

Papo tu azaliwapo mwana wa mjakazi alihesabiwa kuwa mtumwa mali ya 
bwana wa mama yake. Ingawa, watoto kama hao walikuwa haba sana, kwa- 
ni ilikuwa nadra kwao kuweza kunusurika kifo chini ya hali hiyo ahasi 
mno ya maisha ya wazazi wao. ya 

Watumwa wengi zaidi katika Uyunani walikuwa wageni, ingawa, wenyeji 
pia walikutikana huko. Sababu yake mojawapo ni kwamba katika miji- 
madola fulani ya Kiyunani kulikuwa bado kuna huo utaratibu wa kuwafa- 
nya wadeni kuwa watumwa. a 
2. Masoko ya Watumwa. Katika miji takriban yote ya Kiyunani kulikuwa 
na masoko ya watumwa, nayo yalijaa tele daima “bidhaa” ya aina hiyo. 
Wanaume na wanawake, vijana na watoto wachanga wakiuzwa na kununu- 
liwa kwenye masoko hayo. Kifuani pa mtumwa kukitundikwa kibao kili- 
choandikwa mahali anakotoka, umri wake pamoja na kazi aiwezayo. Wa- 
nunuzi wakiangalia hiyo “bidhaa hai” na kuichungua chungua kwa kila 
upande, wakiwapima watumwa musuli zao na kuwaagiza kunyanyua vitu 
Vizito, kadhalika kwenda mbio na kuruka, ili kuhakikisha nguvu na usta- 
hamilivu wao. - 
3. Kazi ya Watumwa. Watumwa wengi zaidi walikuwako katika sehemu zile 
za Uyunani zenye machimbuzi ya mawe na madini pamoja na kuendelea 
katika shughuli za usanii. Wayunani waliwaachia watumwa wao kazi ngu- 
mu zaidi. Mathalan, ni watumwa peke yao ndio waliokuwa wakitumiwa ka- 


187 


UTEKWAA VITANI 


15 


KILIMO 


Vyanzo vya utumwa katika Uyunani mnamo 
uharamia wa baharini, uuzwaji kwa madeni, u. 
Aina kuu za kazi ya watumw, 
uvuvi, shughuli za usanii, kilimo, 


kame ya 5 B.C.: mateka, 
zazi utumwani. 
: uchimbuaji madini na mawe, usasi na 


utumishi wa nyumbani. 


tika uchimbuaji wa madini na marmari. Raia huru, hata wakiwa mafukara, 
hawakuhusika na kazi kama hiyo. Watumwa 


a i walikuwa wakiwekwa pia ku- 
Piga makasia mazito mno kwenye majahazi ya kibiashara na harakati zao 
za kuchapa kazi hiyo ya kuvunja mgongo zikifuatana na sauti chapwa ya 
zumari. 

Mnamo karne ya 5 B.C. mi. 
na wamilikaji Viwanda vikubw, 


aliwekwa kubeba maji 
Tudumu. Ufinyanzi we- 


nyewe pamoja na uchorwaji vyombo tayari, ulikuwa ni shughuli hasa ya 
waungwana. (Taz. picha ya rangi 12.). 

Watumwa walioshughulishwa katika kilimo walikuwa wachache kwa ku- 
linganisha na kazi za usanii. Kwa jumla, ulimaji ardhi ulikuwa ni shughu- 
li ya wenye mashamba wenyewe. Ingawa, si makabaila tu waliomiliki ma- 
shamba makubwa sana, bali hata baadhi ya wakulima wa kawaida, hasa 
wale waliotajirika, walikuwa na watumwa wakiwashughulisha katika ku- 
endelea vinu vya kusagia unga wa shayiri na ngano, kusindika zabibu na 
zeituni kwa kukanyaga kwa miguu yao au kwa kutumia mawe mazito, ka- 
dhalika kubeba sokoni makapu mazito ya mazao haya au yale. 

Watumwa wengi walitumiwa pia katika huduma za nyumbani. Mtu mwe- 

nye mali kwa kiasi, alikuwa na watumwa 3 au 4 kama hao, na jumbani 
mwa tajiri kuliweza kuwa na watumwa na vijakazi mpaka hamsini. 
4. Adhabu za Kupewa Watumwa. Kumlazimisha mtumwa afanye kazi ha- 
kukuyumkinika kwa vyovyote vingine, isipokuwa kwa kumtisha na kumwa- 
dhibu tu, Kwani mtumwa hakuwa na motisha wowote ule kwa matokeo ya 
kazi yake; yote yale yaliyotokana na jasho lake yalikuwa ni mali ya bwa- 
nawe. Kuhusika na hayo, utenzi wa Odisseya wasimulia; “Mtumwa huwa 
mzembe; pindi bwanawe asipomwamuru achape kazi, hatapania kamwe 
kuifanya kwa hiari...”. 

Watumwa waliangaliwa na wanyapara. Papo tu mtumwa akitokezea ku- 
Punguza mwendo wa kazi yake apate kupumua japo kidogo, mara mnya- 
para humcharaza kwa mjeledi. Na mara nyingi, nchani mwa mjeledi mki- 
wemo kipande cha risasi. Ilikuwa ni nadra sana kumkuta mtumwa asiye 
na makovu mgongoni na mabegani pake kutokana na kuchapwa mjeledi, 

Kwa hakika, inatisha sana kusoma masimulizi ya shahidi wa zama zile 
kuhusu madhila aliyofanyiwa mtumwa na bwanawe: “Usiache kumchapa 
mijeledi, mkabe roho na msonge ... mchome moto na kumkandika mfulu- 


1, Watumwa machimboni. (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyunani.) 2. Kwenye ki- 
nu cha ufinyanzi cha Athene. (Nakshi kwenye sufuria ya Kiyunani.) 


Ai 'unje mafupa na viungo, hata unaweza ukamwagia siki kali pua. 
yi zA knaka mutotali Masha kungu! pake, ndiyo kusema, waweza kum- 
NVOV ndavyo”. 

KA aa MIWA Dhidi ya Wenye Watumwa. Watumwa walifanya 
kila wawezalo ili kuwadhuru mabwana zao na kuzihu jumu shughuli zao; 
waliharibu vyombo na kuwatia vilema wanyama pamoja na kuzifanya kazi 
zao z0:0te zile ziende kombo kama iyumkinikavyo. Mara nyingi walikuwa 
aribu kuwakimbia mabwana zao, ijapokuwa walijua kwamba endapo 
wakikamatwa, hawataepukana na adhabu kali mno. Tena ilikuwa si nadra 
kwao kutokezea kuwaua mabwana zao wakatili zaidi, na mara kwa mara, 
kuinuka kwa uasi halisi. Hayo yalikuwa ndiyo mapigano ya kitabaka, ma- 
pigano ya watumwa dhidi ya wenye watumwa. 

Mnamo katikati ya kame ya 5 B.C. zilzala kubwa sana ilitukia huko Spa- 
na na kuuangamiza mji huo. Wailoto wakatimka kwa pande zote kwe- 
nda mjini kwa kutarajia kuwashambulia wenye watumwa kwa ghafula na 
kuwatokomeza. Wasparta wakaijibiza hujuma ya watumwa, lakini hawa- 


Mandhari ya Athene na Pirei zikiangaliwa kutoka juu, (Taswira ya kukisia.) 


kumudu kuupinda uasi huo kwa nguvu zao wenyewe. Kwenye miji-mado- 
Ja mbali mbali ya Kiyunani kukatokea wajumbe wa Sparta, sura zao ziki- 
kwajuka kwa hofu na wasiwasi, wakisihi mji wao usaidiwe kuwapiga vita 
watumwa. Baadhi ya miji hiyo ikatoa msaada kwa Wasparta, na uasi wa 
Wailoto kutokomezwa, ingawa, baadhi yao walifaulu kuachiliwa huru na 
kuihama Sparta. 
1. Kulikuwa na njia gani za ufanywaji watu kuwa watumwa katika Uyunani 
? mnamo karne ya 5 B.C.? 2. Watumwa wa Kiyunani walikuwa wakitumiwa kufa- 
. nya kazi za aina gani? 3, Nini kinachoonyesha kwamba mfumo wa umilikaji wa- 
tumwa huko Uyunani ulikuwa umeendelea zaidi kwa kulinganisha na nchi za 
Mashariki ya Kale? 4. Kwa njia gani watumwa waliendesha mapigano dhidi ya 
mabwana zao? Zitaje njia hizo si chini ya sita. Kwa nini mapigano hayo yana: 
itwa kuwa ni ya kitabaka? 


IBARA 36. NGUVU NA UTAJIRI WA ATHENE 
MNAMO KATIKATI YA KARNE YA 5 B.C, 


(Ramani za 4 na 5). 


1. Uitifaki wa Baharini wa Athene. Uitifaki wa miji-madola ya Kiyu- 
nani ukiongozwa na Athene, ulisalia hata baada ya kufanyika kwa mapa- 
tano ya amani baina yao na Uajemi. Uitifaki huo ulikusanya wanachama 
zaidi ya mia mbili, na kuwa na jeshi la pamoja la baharini na nchi kavu. 
Kila mwanachama ilimbidi kujenga kiasi maalum cha majahazi ya kivita 
kwa ajili ya jeshi hilo, au kulipa ada ya kuchangia hazina ya uitifaki. 
Majeshi yote ya uitifaki huo yaliongozwa na mastratego wa Kiathene. 
Pamoja na hayo, Waathene wakahamishia kwao hazina ya uitifaki na kuji- 
twalia jukumu la kuisarifu. Wao pia wakiamua wenyewe wingi wa micha- 
ngo ya kuijalizia hazina hiyo kwa pande zozote zile. Hatimaye, umoja 
huo ukaitwa kuwa Uitifaki wa Baharini wa Athene, na Waathene nafsi zao 
wakitambulikana kuwa “mabwana wa baharini”. 
2. Maendeleo ya Biashara ya Baharini ya Athene. Kuwa na mamlaka juu 
ya maeneo mazima mazima ya baharini, kuliwawezesha Waathene kuende- 
lea mbele zaidi katika shughuli za kibiashara. Majahazi ya kibiashara 
ya Waathene yakilindwa na yale ya kivita, yalisafiri huku na huko kwe- 
nye Bahari ya Kati na Bahari Nyeusi. Kwenye ukingo wa hori yenye ki- 
na kirefu na maji matulivu, kwa umbali wa kilomita sita kutoka mji wao, 
aathene wakajenga bandari ya Pirei kukiwa na magati, maghala pamoja 
jia Vituo vya uundaji na utengenezaji majahazi. Madarzeni ya merikebu 
utoka Pantikapei na Sham, Misri na Sisili, pamoja na sehemu nyingine 
WAL ambo, yakiwasili na kupakuliwa shehena huko Pirei, kisha, kupakiwa 
idhaa tele za Attika na wilaya nyingine za Uyunani. (Taz. picha ya rangi 
Wingi mkubwa wa mitungi maarufu ya Kiyunani, baadhi yao ikiwa 


191 


m. isa, yenye alama za viwanda vya Kiathene vya karne ya 5 B.C,, 
awana wataalamu wa akeolojia hata katika pembe zilizoko mbali 
zaidi na nchi hiyo. Wafanyabiashara wote wale waliokuwa wakiwasilisha 
bidhaa zao kutoka ng'ambo, ilibidi walipe ushuru kuichangia hazina ya 
awa WA ya biashara yaliwezesha pia “bidhaa hai” kupatikana huko 
Athene kwa wingi sana hata mnamo nyakati za amani; nako kulikuwa ni 
mojawapo la masoko makubwa zaidi ya watumwa katika Uyunani. 

3. Kwenye Machimbo ya Fedha ya Athene. Maelfu ya watumwa walifanya 
kazi kwenye machimbo ya madini za fedha yaliyomilikiwa na serikali ya 
Athene. Walivunja migongo yao kwa kazi hiyo ya sulubu ya kutoboa mawe 
kwa mitaimbo na nyundo nzito chini ya mwanga hafifu wa makandili yafu- 
kayo moshi na masizi humo ndani ya mashimo marefu mno. Jinsi matu- 
ndu ya kupitia mashimoni mle yalivyokuwa myembamba kabisa, ilifanya 
wachimbuaji wasiweze kunyanyuka hata kidogo. Watumwa vijana walio- 


ko juu watumwa wengine wakiponda madini kwa michi ya chuma kwenye 
vinu vya mawe, na kuzisagasaga kwa magurudumu ya mawe. Hata punda 
wangeliweza kutumiwa kwa kuzungusha magurudumu hayo, lakini Waa- 
kwani ilikuwa ni ya 
a mali na kuchuma 
gia hazina ya serikali. Watumwa walifa- 
saga madini kwa nguvu mno, na kuweza 
a kulala. Watumwa wa Athene walibebe- 
himbo ya chumvi, ambayo halikadhalika 


Mnamo karne ya 5 B.C., 
kuliko miji-madola yote mingine ya 


Ujenzi mku! 
izo. Mahali Pa majengo yale yali, 
makasri, mahekalu na mafanaku; Wa 


ki kwa waashi z0 cha kudumu cha kujichumia rizi- 


, kadhalika waendeshaji vyombo vya 


na wasanii wengine 


uchukuzi, kama vile, magari ya kubururwa na wanyama, tena mashua, vye- 
lezo, na vinginevyo. 

Wale walioitwa “mabwana wa baharini” walikuwa na jeshi kubwa sana 
la majahazi madhubuti. Huduma za kulitumikia jeshi la baharini zikawa 
ni za kulipwa kutokana na hazina ya serikali, na kugeuka kuwa chanzo 
cha kujichumia riziki kwa Waathene wengi walioajiriwa katika huduma 
hizo kama wapiga makasia au wafanya kazi nyingine za ubaharia. 

Pamoja na hayo kuliingizwa utaratibu wa kulipa ujira wa kudumu kwa 
mahakimu na wakuu wengine wenye madaraka. Sehemu kubwa zaidi ya 
vyeo na nyadhifa ikawa inatolewa kwa raia juu ya msingi wa upigaji kura 
ya bahati miongoni mwao. Mnamo karne ya 5 B.C. hata mafeta walishinda 
kupata haki ya kushika vyeo na nyadhifa za takriban aina zote huko Athe- 
ne. Raia masikini wengi wakaongoza maisha yao kwa kutegemea ujira 
wao kwa kazi ya kuitumikia serikali. Hurafa mojawapo ya mzaha ya Kia- 
thene ya zama hizo inasema: 


Ewe, bwana wetu, wanao twakuamini, 
Walaiti mahakimu wasingekaa mahakamani, 
Kifungua kinywa kingekuwa hakionekani, 
Wala chajio kingekuwa hakipatikani. 


Miongoni mwa nafuu nyingine uliyopata umma mkubwa wa Athene, 
kuwa ni ugawaji mkate bure mara kwa mara. Tena, raia wa Athene wali- 
kuwa hawatozwi kodi. 

Hadhi ya kuwa raia wa dola tajiri la Athene ilimpa mtu fahari hata 
faida safi, 


UWASILISHAJI BIDHAA KATIKA PIREI 


(Kifungu cha masimulizi ya Kiyunani yatokanayo na zama za kame ya 5 B.C.). 


iyotajwa ndani ya maandishi yafuatayo. 


Angalia ramani, utafute nchi na mi 


Wingi ulioje wa mali huwasili hapa! Ngozi za mafahali kutoka Kirene (kwenye 
mwambao wa Kaskazini ya Afrika.—Mhariri); samaki wa chumvi kutoka aehge 
mu za pwani ya Bahari Nyeusi; nafaka na nyama kutoka Kaskazini ya Uyunani; 
Wasisili nao huleta nguruwe na jibini; Wamisri hufika na maturubali ya waa 
nga pamoja na mafunjo; Sham nayo huingiza manukato; kisiwa cha Krito KIWA 
ta mbao za thamani za kujengea mahekalu na masanamu ya miungu; Libya bu- 
Wasilisha wingi mkubwa wa pembe za ndovu; kondoo wanene pamoja LA mata 
nda matamu sana kupita asali hutoka kwenye visiwa vya buku.... Kuto! AAA 
Asia Ndogo huletwa watumwa na lozi. Unga wa ngano pamoja na tende bumi' 
minika kutoka Foiniki; Kathago nayo huleta mazulia. 


... 


1. Uitifaki wa Baharini wa Athene ulichomozaje? Nani ma EIA 
Weko kwa Uitifaki huo, tena kwa nini? 2. Vyanzo vya utajiri wa do! 
193 


yaje? 3. Nafuu gani zilipatikana yap 


wai wa 
ya utajiri na nguvu za dola lao? 


ne nmamo kame ya 5 B. 
Athene kutokana na ukuaji 


IBARA 37. DEMOKRASI YA WENYE WATUMWA YA ATHENE 


(Ramani ya 4), 


Jikumbushe aina za haki zilizopatikana na umma mkubwa wa Athene kutokana 
na mageuzi ya Solon. (Ibara 30-31; Vif. 8, 9, 10). 


ya rangi 14). 
Kiongozi wa kiserikali 
Athene mnamo katikati 


i huyo” aarufu alinasibiana na ukoo wa kikabaila 
wenye utajiri mwingi; mathalan, kwen: 
wa na madarzeni ya watumwa. Alik 


jumla. ene pamoja na Uitifaki wa Baharini kwa 


sehemu zote za Uyunani chini ya 
li kuimarisha Uitifaki wa Baharini 


wanachama w; 
hatamu za kuusima; 


194 


n 
Baraza la umma YA 
alibi 


ua 


Mojemadari Mahakimu Nyadhifa 


nyinginezo. 


NEPIKAHS 


nchi kavu 


1. Demokrasi ya wenye 
watumwa katika Athene 
mnamo karne ya 5 B.C. 
2. Periklo. (Sanamu ya 
kale ya Kiyunani.) Ko- 
fia yake ya chuma ya ki- 
vita imetupiwa juu ya 
kichwa. Wakati wa mapi- 
gano, Wayunani waliku- 


Waitifaki Watumwa Wahamlaji. wa wakijifunika hata 
nyuso zao kwa kofia 
1. hizo. 


Periklo aliwaponda vikali wote wale waliothubutu kufanya majaribio kama 
hayo, huku akitumia silaha dhidi yao. Jambo jengine la kutilia mkazo ha- 
pa ni kwamba alitwaa sehemu za maeneo ya miji-madola fulani, iliyokuwa 
wanachama wa Uitifaki wa Baharini, akazitoa kuwapa Waathene wale wa- 
Siokuwa na ardhi, waanzishe makazi yao huko. 

Pamoja na hayo, Periklo alikuwa akiliwasilishia Baraza la Umma masha- 
uri yake kuhusu ujenzi wa majumba ya kijamii pamoja na ngome za Athe- 
ne, 

Yafahamika kwamba umma mkubwa ulimwunga mkono Periklo. Kwa 
miaka 15 mfululizo, mpaka kifo chake, alikuwa akichaguliwa na Baraza 
la Umma kila mwaka kuwa Stratego Mkuu wa Athene. 

3. Demokrasi ya Athene na Tabia Yake ya Kuwakilisha Maslahi ya Wenye 
Watumwa. Waathene waliuita utaratibu wa uongozi wao wa kiserikali ku- 
Wa ni demokrasi, yaani “utawala wa demos”, ndiyo kusema, “utawala 
wa umma mkubwa”. Umma mkubwa uliutumia utawala wake wa kiserikali 
kama chombo cha kuimarisha mfumo wa wenye watumwa, pamoja na am- 
" ya Athene juu ya waitifaki wake. Waliopendelea hayo walikuwa si wenye 
Watumwa tu, lakini hata mafeta, kwani wao pia walifaidi kazi ya watumwa 


195 


ZITA 


Agora—uwanja wa kufanyia biashara na mikutano ya hadhara mjini Athene. 
(Picha iliyochorwa mnamo zama zetu.) Katikati; kikundi cha wanamji wakion- 
gea na mgeni. Kushotoni; mwuzaji vyombo vya ufinyanzi amekaa chini. Kulia: 
mwanamji tajiri akiandamana na kikundi cha watumwa; mkulima ameleta bi- 


dhaa zake kwa punda kwa ajili ya kuziuza. Kwa nyuma kunaonekana sura ya 
kutukuka ya Akropoli iliyoinuka juu kabisa, 


kwenye machimbo ya maliasili, 
kana na michango ya wanacha; 
Demokrasi ya Athene 


kadhalika akiba ya mali ya kiserikali iliyoto- 
ma wa Uitifaki wa Baharini. 

si ya iliudhaminia utawala wa wenye watumwa juu ya 
watumwa; hivyo, ilikuwa ni demokrasi ya wenye watumwa. 

Katika mi i-madola mingine mingi ya Uyunani kulianzishwa demokrasi 
ya aina ya Kiathene. Na kokote kule iliwakilisha utawala wa waungwana 
Juu ya watumwa. 

Walakini hata mnamo karne 
fikia kilele cha ma. 


po demokrasi ya Athene ili- 
ke wachache tu ndio walio- 
a wao wa kiserikali. Kwani, 
Peke yao, tena wale tu ambao 
p; wa kiasili, ndi i li- 
wa kuwa raia wenye haki zote, a kiasili, ndio waliotambu! 


R - Yeyote yule ali 
raia wa Athens yule aliyetokezea kufanya 


ne, adhabu yake ilikuwa ni kutiwa 
Athene, nao si kama hawakushiriki tu katika ma- 
196 


baraza ya Umma, lakini hata kutoka kwao nyumbani kulikuwa ni jambo la 
nadra sana, Jukumu na wajibu wao ulichukuliwa kuwa ni “kuendesha 
nyumba vizuri, pamoja na kumtii mumewe”. Ama kuhusu watumwa, basi 
hali yao ilikuwa ni mithali ya ile ya wanyama. 

4. Maisha ya Kijamii katika Athene. Ijapokuwa nafasi ya kupata uraia 
wa Kiathene iliwekewa mipaka sana, lakini kwa vyovyote vile, hakuna nchi 
yoyote nyingine katika dunia ya kale, ambayo angeliweza ' kulingana na 
Alhene kwa idadi ya watu walioshiriki katika uongozi wa kiserikali na 
maisha ya kijamii kwa jumla. Kwa kuwabebesha watumwa wao kazi kubwa 
na ngumu zaidi, raia huru wa Athene walikuwa wakipitisha wakati mwingi 
sana kwenye vituo vya mjini mwao vya kuendeshea shughuli za kijamii. 

Mahali penye watu wengi na makelele zaidi katika Athene yote palikuwa 
ni agora, uwanja wa soko. Wakati wa asubuhi, uwanja huo ukiwa umewe- 
kewa vibao vya kufanyia biashara, ambavyo vilikuwa vinaondolewa kuna- 
poingia jioni. Kwenye upande mmojawapo wa agora, palisimamishwa mi- 
amba iliyochongwa sheria za serikali ya Athene, pamoja na kutundikiwa 
mabango ya kuarifu juu ya mikutano ya baraza la umma, pamoja na haba- 
ri za maswali ya kuzingatiwa mahakamani. Miongoni mwa watu waliozuru 
agora, mlikuwa na Waathene matajiri, wasanii baada ya kumaliza siku 
yao ya kazi, kadhalika wakulima baada ya kwisha kuuza bidhaa zao. Ili- 
kuwa ni kwenye agora, ndiko Waathene walikojulishana na kupashana ha- 
bari. Kuzuru mahali hapo kwa Wayunani kulikuwa na umuhimu ulio sawa 
na ule vilio nao vyombo vya usambazaji habari vya zama zetu, kama vile, 
magazeti, redio, televisheni, n.k. 

Pamoja na hayo, wavulana hata wanaume wazima walikuwa wakikutana 
kwenye jimnasia (kama Wayunani walivyoviita vituo vyao vya uenezaji wa 
maarifa ya elimu na ya kujenga afya; baadaye, mnamo zama za A.D., jina 
hilo jimnasia kwa namna hii au ile ya utamkwaji na uandikaji wake, lime- 
kuja kuingia katika matumizi kwenye sehemu mbali mbali za dunia kwa 
maana ya chuo au madarasa.—Mfasiri.), huku wataalamu maarufu waki- 
wasomea mihadhara pamoja na kuendesha mazungumzo na mijadala. Te- 
na ni huko huko kwenye jimnasia ndiko walikojishughulisha na jimnastiki, 
yaani mazoezi ya kujenga mwili (neno ambalo kwa maana yake hiyo hiyo 
ya kiasili limeingia katika lugha za nchi nyingi pamoja na ulimwengu wa Ti- 
adha kwa jumla.—Mfasiri.), wakiongozwa na mabingwa wa mambo hayo. 

Kwenye jumba mojawapo kubwa sana huko Athene kulikuwa kukitokea 
mashindano ya wanamuziki na waimbaji bora zaidi wa Kiyunani. Maashiki 
Chungu nzima wa fani hiyo wakifika huko na kuamua washindi. . 

Halafu pia, kwa mara kadhaa kwa mwaka, kulikuwa kukifanyika miche- 
zo ya tamthilia, nayo ilihudhuriwa na madarzeni ya maelfu ya watazamaji. 

Maisha ya kijamii kama yalivyokuwa katika Athene yalitoa fursa tele 
wa raia huru wa Kiyunani kujiendeleza mbele vilivyo kiakili, kirohoni 
na kiwiliwili. 


197 


1. Raia wa Athene walitumia haki na nafuu gani? 2. Kwa hini Uimarikaji 
wa serikali ya wenye watumwa ki Athene ulilingana na maslahi ya: 2) mataji. 
ri wenye miliki kubwa ya ardhi, b) wasanii, c) wafanyabiashara, d) wakulima, 
e) mafeta? 3. Miaka mingapi ilipita tangu mageuzi ya Solon mpaka mwanzo wa 
utawala wa Periklo? Kuna uhusiano gani baina ya matukio hayo mawili? 4, Uli. 
nganishe mfumo wa kiserikali wa Athene na ule wa Misri ya Kale. Kuna mambo 
gani yenye kufanana, na gani yenye kutofautiana baina yao? 5. Zingatia na 
kulijibu swali hili: mfumo gani miongoni mwa ule wa utawala wa mfalme katika 
nchi za Mashariki ya Kale, ule wa serikali ya wateule, na ule wa demokrasi, 
ndio uliofalia zaidi maendeleo ya utamaduni? Toa hoja za kuthibitisha jawabu 
yako. 


SURA K 


USTAWI WA UTAMADUNI WA KIYUNANI 
MNAMO KARNE ZA 5-4 B.C. 


IBARA 38. MWANDIKO WA LUGHA NA ELIMU YA 
SHULENI. MICHEZO YA OLIMPIKI. 


(Ramani ya 4.) 


1. Mwandiko wa Lugha wa Kiyunani. Wayunani hawakujaaliwa kurejelewa 
na mwandiko wa kiasili wa lugha yao, ambao kama tulivyokwisha eleza 
kabla, ulitoweka na kusahaulika mnamo mwishoni mwa miaka ya 2,000 
B.C. Kuingia mwishoni mwa zama za Homero, walikuja kujua abjadi ya 
Kifoiniki, wakaijalizia kwa herufi za vokali, na hivyo, kuunda abjadi yao 
wenyewe, ikiwa ni ya herufi 24 kwa jumla. Hiyo ilikuwa ni hatua mpya 
muhimu sana katika maendeleo ya mwandiko wa lugha ulimwenguni. 

Wayunani waliandika juu ya mafunjo, vigae na vibao, vikiwa vimepakwa 
nta kidogo, wakiikwaruza kwaruza kwa pini ya chuma yenye ncha kali sa- 
na, hivyo, kuchora herufi zao. Kwa upande wake mwingine, pini hiyo ili- 
kuwa butu, na kuwezesha kufuta yale yaliyochorwa kabla. Kifaa hicho cha 
kuandikia, walikiita stilo, na ilivyokuwa walipenda sana maandishi yao 
yawe safi na dhahiri, wakazoea kusema: “Geuza stilo zaidi", ndio maana, 
“Fanya juhudi zaidi kwa kurekebisha yale uliyoyaandika”. p 

Vitabu vyao vya mafunjo vilivyokwisha andikwa, vilikuwa ni vya kanda 
ndefu zilizozongoreshwa. Wayunani walipenda sana vitabu, wakivinakili 
kwa mara nyingi na kuvitunza kwa uangalifu. 

2. Shule za Kiyunani. Wakitimia miaka saba, watoto wa raia huru wa Uyu- 
nani walikuwa wanatiwa mashuleni. Kuhusu wasanii na wakulima, basi 
watoto wao walisoma katika shule za msingi tu, kwani tayari hata mnamo 
miaka ya mwanzo ya ujanani mwao, iliwabidi kwenda kuwasaidia wazazi 
wao kazini. Watoto wa matajiri, nao waliendelea kusoma katika jimnasia 
mpaka watimiapo miaka kumi na nane. A 

kazo mkubwa katika shule za Kiyunani uliwekwa juu ya mafunzo ya 

Usema kwa ufasaha, udhahiri na usahihi. Pamoja na mengine, wanafunzi 
walizitalii tenzi za Homero, Hesiodo na washairi maarufu wengine. Yapasa 
kuainisha kwamba Wayunani walizipenda sana tenzi za Homero; wengi 
Wao wakijua kwa ghaibu Iliada na Odisseya, ijapokuwa ni tenzi ndefu sa- 
Na zenye maelfu ya beti kila mmoja. Halafu pia, wavulana walifundishwa 
“uchoraji na ngoma, uimbaji na uchezaji lira, ambayo ni aina ya zeze; 

199 


1. Kifani cha maandishi ya Kiyunani. 2, Kibao kilichopakwa nta, na stilo ya 
kuandikia. 3. Shule ya Athene. (Nakshi kwenye sufuria.) Mafunzo ya uchezaji 
zeze na ya usomaji. Kulia: mtumwa aliyemsindikiza mwanafunzi kuja shuleni, 
amekaa kitako. 4. Olimpia. (Taswira ya kukisia.) Katikati: Hekalu la Zeusi. 
Karibi 'o ni mahekalu mengine pamoja na sanamu ya washindi wa michezo 
ya piki. Safu ya majengo madogo ambayo ni nyumba za kuwekea hazina za 
miji iliyotoa mazawadi kwa Olimpia. Uwanja mkuu umezungukwa na majengo 
ya vyuo na mengineyo pamoja na mahali pa kufanyia mashindano, 


ayunani waliona kwamba asiyejua kuimba na kucheza ngoma hawezi ku- 
Wa uliwil kuwa amekalamka. Shule za Athene zilikuwa Bora zaidi pai 
Uyunani, - y) , 

Wayunani waliweka nadhari kubwa juu ya kuwafanya wavulana wao 
waendelee vizuri kiwiliwili na kuwa mashujaa wenye afya njema, nguvu 
nyingi na nia thabiti, Shule zao zilitimiza jukumu kubwa katika upande 
huo na kutayarisha maaskari walinzi halisi wa Watani wao. Kwa kadiri 
wanafunzi walivyozidi kukua, ndivyo walivyozidi kujishughulisha na ma- 
zoezi mbali mbali ya kujenga afya na mwili, kama vile, mbio na kuruka, 
urushaji sahani za chuma na mikuki, miereka, n.k. 

Yeyote yule aliyetokezea kuonyesha uvivu na kutotii amri, adhabu yake 
ni kuchapwa mishipi, au hinzirani, au bakora. Akiwa njiani, mwanafunzi 
atokaye katika ukoo wa tajiri, alisindikizwa na mzee mtumwa mwenye 
kuangalia mvulana ajichukue ipasavyo, awapishe njia watu wa makamo, 
pamoja na kufuata mwenendo murua kwa jumla. 

Elimu kwa mtoto wa mtumwa ilikuwa mwiko. Kadhalika huko Uyunani 
kulikuwa hakuna shule za wanawake. Akina mama nao wakiwafundisha 
mabinti zao ushonaji na ufumaji pamoja na shughuli nyingine za kinyu- 
mbani. 

3. Olimpia. Wakati wa siku za sherehe katika Uyunani kulikuwa kukifa- 
nyika mashindano ya michezo ya riadha. Maarufu zaidi kati yao ni hiyo ya 
Olimpiki, ambayo ilikuwa ikitokea baada ya kila miaka minne kwenye mji 
wa Olimpia (ni mbali na mlima wa Olimpo ulioko Kaskazini ya Uyunani, 
wala si kama kwa maana yake ya kijiografia tu, lakini pia kwa mintarafu 
ya mambo tunayoyaelezea hapa), huko Peloponesi. ji 

Olimpia ilikuwa mahali patakatifu kwa Wayunani. Katikati yake pali- 
kuwa na hekalu la Zeusi wa Olimpo; na hii ndiyo asili ya jina la mji huo. 
Ndani ya hekalu hilo lenye sura ya taadhima, mlikuwa na sanamu kubwa 
ajabu la Zeusi lililochongwa na mwanasanaa adhimu wa Kiyunani, Fidio. 
(Picha iliyoko kwenye uk. 157 yaonyesha kifani cha kukisia cha hekalu 
la Zeusi). Karibu na jengo hilo palikuwa na mahekalu mengine na maelfu 
ya masanamu ya miungu, mashujaa wa hadithini pamoja na washindi wa 
Michezo ya Olimpiki. Na kwa nyuma ya hapo kukiwa na majumba na vituo 
Vya mazoezi ya riadha. Wa 

Madarzeni ya maelfu ya watu kutoka sehemu zote za Uyunani walikuwa 
wakiwasili huko Olimpia kutazama michezo hiyo. Wakienda kwa magari au 
kwa kupanda farasi, wakisafiri kwa majahazi, au hata kutwanga mguu. 
Baadhi yao walikuwa wanatoka hata katika makoloni ya mbali zaidi ya 
Uyunani. Kwa wakati kama huo kambi kubwa sana ya mahema ya kukaa 
Watazamaji ilikuwa ikipigwa karibu na Olimpia. Na kulikuwa mia Sheria 
Jitbaya kwayo wanawake walikatazwa kufika mjini humo kwa wakati wa 
wanyika michezo; yeyote yule kati yao, ambaye angethubutu kuyanja 

Ta hiyo, angekabiliwa na adhabu ya kunyongwa. 
201 


1. Mrushaji sahani 
nzito (Imechongwa 
na Mirono.) 2, Ma- 
shindano ya mbio za 
magari ya farasi. (Na- 
kshi kwenye sufuria.) 
3. Watazamaji wa ma- 
shindano. (Nakshi 
kwenye sufuria.) 


4. Michezo ya Olimpiki. 


Wakishiriki katika michezo ya Olimpiki, wanari- 
adha hodari zaidi wa Kiy 


Ia i unani walishindana katika mbio na kuruka, uru- 
shaji sahani za chuma pamoja na mikuki, miereka na ndondi, n.k. Siku 
yai swap ikiteuliwa kwa kuendeshea mashindano kama hayo baina ya wa- 
vulana. 


, huku maelfu ya wata- 
kushiriki katika mchezo 


Ai likaenda up, 
likakamatana na Burudum; 


nyuma, yakija kujikwaa y 


€, huku na yale yafuatiayo 
kuwa, safari moja balaa k 


ari za kitarehe zinasema 


i kujiandaa kwenyewe kwa kujiunga nayo kuli- 
aa mfululi; .; 


amika kwamba mkulima 


202 


au msanii hakuwa na nafasi kama hiyo. Ndio maana, walioshiriki walikuwa 
ni Wayunani wale tu waliokuwa na mali si haba. Mathalan, matajiri waku- 
bwa tu miongoni mwa wamilikaji watumwa ndio waliomudu kununua ma- 
kundi ya farasi kwa ajili ya mashindano hayo ya mbio za magari. Habari 
za nyakati zile zasimulia juu ya kabaila kama huyo wa Kiathene, ambaye 
alijipatia na kupeleka michezoni makundi saba ya farasi, akashinda kwa 
kutwaa mahali pa kwanza, pa pili na pa nne (na tueleze, kwamba walio- 
kadiriwa kuwa washindi wa mashindano ya aina hiyo, walikuwa si hao 
waendeshaji farasi waliojitia hatarini mno kuweza kupoteza roho zao ha- 
po, bali wale waliomiliki farasi). 

Washindi wa michezo ya Olimpiki walikuwa wanatunzwa kwa taadhima 
na waamuzi wa mashindano, tunzo kuu likiwa ni kuvikwa shada la majani 
ya mzeituni. Arejeapo kwao, mshindi alikuwa akilakiwa kwa shangwe na 
wakazi wote wa mjini, wakimsifu kwa vile alivyoutukuza Watani wake ka- 
tika michezo ya Olimpiki. Hata masanamu yalijengwa kwa kuwawekea he- 
shima washindi wa michezo hiyo. 

Mwezi wa kufanyika kwa michezo ya Olimpiki ulikuwa mtukufu kwao. 
Kwa wakati kama huo, vita vilikuwa vikisitishwa kote Uyunani. Wakazi 
wake wa nyakati zile walihesabu mwendo wa zama kwa jumla tangu kuto- 
kea kwa michezo ya kwanza ya Olimpiki, ambayo kwa mujibu wa masimu- 
lizi yao, ilikuwa ni mnamo mwaka 776 B.C. 


p) 1. izingatie historia ya maendeleo ya mwandiko wa lugha tangu mwanzoni mwa- 

ke mpaka kuibuka kwa abjadi ya Kiyunani. Wauonaje umuhimu wa mwandiko 
wa lugha wa Kiyunani katika maendeleo hayo kwa jumla? 2. Jaribu kusimulia 
juu ya michezo ya Olimpiki kwa maoni ya mashiriki au mtazamaji wake. 


IBARA 39. SANAA YA TAMTHILIA YA KIYUNANI 


Jikumbushe aina za sherehe zilizofanywa na Wayunani kwa kumwadhimisha 

Dionisi (Ibara 29; Kif. 2). 

1. Uibukaji wa Tamthilia. Mnamo siku za sherehe zao za kumwadhimisha 
mungu Dionisi, wakulima wa Kiyunani walikuwa wanatoka nje na kufanya 
maandamano vijijini na mijini, wakiwa juu kwa furaha na shangwe. Waki- 
simulia na kughani hekaya za kumsifu Dionisi, pamoja na kuigiza mengi 
yatokanayo na hekaya hizo. Baadhi yao wakijivika ngozi za mbuzi, hivyo, 
wakijiigiza kama mazimwi wandani wake Dionisi. Na utani huwa hawishi 
na masoga kupigwa, huku watu maarufu wa mjini au kijijini wakiigwa kwa 
namna za kuchekesha. Waigizaji nao wakizungukwa na watazamaji kwa 
pande zote. Baadaye, michezo kama hiyo ikaanza kufanywa kwenye maha- 
li maalum, hasa kandokando ya vilima, ili kufanya iweze kuonekana na 
watu wengi zaidi. 


203 


Mahali kama hapo katika Athene palikuwa ni kandokando ya Akropoli, 
ambavo kama unavyokumbuka, ilisimama juu ya mlima. Watazamaji waki. 
kaa kwenye mitelemko, nako chini kukiwa kumepigwa hema (kwa Kiyu- 
nani— skene, nayo pamoja na maana yake ya kiasili, ikapata pia maana 
nvigine ambayo ndiyo tunayoielezea hapa.—Mfasiri.). Madhumuni yake 
yalikuwa ni kuwapa waigizaji nafasi ya kubadilisha nguo zao pamoja na 
kujiandaa kwa jumla kwa michezo yao, ambayo waliifanya huko huko kari. 
bu nalo. Baadaye, badala ya hema hilo kukajengwa kibanda cha kuwekea 
mapambo ya michezo, ambacho jina lake likabaki kuwa hilo hilo, yaani 
skene, ila tu sasa ikimaanisha kituo cha kufanyia michezo. Mbele yake 
kukatengenezwa kiwanja au jukwaa la kuwapa nafasi waimbaji kwaya, 
ambao kushiriki kwao katika michezo kama hiyo kulikuwa ni jambo la ka- 
waida. Jukwaa hilo liliitwa orkestra (maana yake ya kiasili ikiwa ni uche- 
zaji ngoma.—Mfasiri.). Nako kwenye mitelemko ya mlima kukatengene- 
zwa vikalio vya watazamaji, mwanzoni vikiwa ni vya mbao, na baadaye 
kufanywa kuwa vya mawe. 

Hivyo ndivyo thieta (jina la Kiyunani, ambalo maana yake ya kiasili iliku- 
wa ni mahali pa maonyesho) ya kwanza ya Kiyunani ya kufanyia michezo 


cha uso, kikiwa ni cha sura ya mwa- 
hizi au zile, kama hamaki 


wao, waigizaji walibadilisha vinyago v 
fauti za kuvutia 


ya Kaa ilitimiza jukumu muhimu sana katika michezo hiyo, kwani mbali 
ka WI WA MNUIi wake waliigiza vilevile, hasa makundi ya wahusika, 
“asichana warembo na makabaila wa Kiajemi ndege, 
chura na wanyama ka a Kiajemi, au hata B' 
“Iragedia. Ngano za kale za Ki i zili 
AA Iyunani zilipeleke. ik ji na uche- 
zaji michezo ya tamthilia iliyoi Bo ea katika iitungaji ba 


twa Iragedia, neno ambalo maana yake ya 
204 


Jumba la michezo ya tamthilia la Kiyunani. (Picha ya kamera.) Kulia: 
magofu ya skene. Safu za viti vya kukaa watazamaji zenye mpangiko 
wa nusu ya duara na kwa mtelemko kama wa kilima. Katikati: orkestra. 
(Taswira ya mahali hapo, jinsi ilivyokuwa wakati wa kutokea michezo, 
imeonyeshwa kwenye picha ya rangi 15.) 


kiasili ilikuwa nyimbo ya mbuzi, na ni kutokana na miigo ile ya mwanzo- 
ni kabisa, ambayo washiriki wake walikuwa wanajivika ngozi za mnyama 
huyo. Kama kawaida, wahusika wa tragedia walikuwa miungu na mashu- 
jaa wa hadithini. Michezo ya aina hiyo iliwasilisha hasa habari za mapiga- 
no makali baina ya wahusika wake, matendo yao ya kijasiri pamoja na ma- 
jonzi yao, maafa yaliyowakuta maishani mwao mpaka kuangamia. (Ni kwa 
maana yake hiyo hasa ya kuelezea matukio ya kushtusha na ya kuhuzuni- 
sha, ndiyo neno hili Tragedia likaingia katika lugha nyingi ulimwengu- 
ni.—Mfasiri) 

Mtungaji maarufu wa mwanzo wa michezo ya aina hiyo alikuwa mwa- 


205 


"chi fasihi wa Ki ilo. (Jikumbushe kazi yake nyingine, ambayo 
ha KA BADA humu.) Mojawapo ya tragedia za Eski. 
lo ia Aa ha Prometeo, akisimulia mbele ya kwaya, kwamba 
kinyume cha amri ya Zeusi, aliwaletea wanadamu moto ndani ya kikonyo 
cha mwanzi, akawafundisha kujenga nyumba na kufuga WANTANI; akawa- 
elezea “utaalamu wa hesabu na sarufi”, pamoja na kubuni majahazi. Kwa 
hivyo, Zeusi alipandwa na hadhi na chuki dhidi ya Prometeo, aka- 

unga kwenye jabali. KAA 
Wawa Saa haya atakayemnyima Zeusi enzi zake hapo baadaye. 
Hermeso kwa niaba ya Zeusi, anamtisha Prometeo kwamba maafa yasiyo- 
semeka yatamfika, pindi asipotoa siri hiyo. Kwaya inamlaumu Zeusi na 
kumhurumia Prometeo, ingawa wakati huo huo ikimnasihi kurudi nyuma, 
Shujaa naye anamjibu kwa fahari Hermeso, “kibaraka cha Zeusi”: 


Adhabu wala hila, sichelei yoyote, 

Amri ya Zeusi, kwangu mimi si lolote, 
Wacha ahamaki, na umeme wake umete, 
Nitabania siri yangu, hatopata chochote. 


Na angurume vipi kwa dhoruba na tufani, 
Na angamize vyote, hapa duniani, 
Vyovyote anitendavyo, sitogwaya asilani, 
Katu sitomwambia, atapinduliwa na nani. 


Tragedia hiyo yaishia kwa kuonyesha radi ikirindima na umeme ku- 
Piga mishale yake ya nuru kali, huku Prometeo akianguka na kudidimia 
Chini ya ardhi pamoja na jabali alilofungiwa. 

Mwandishi fasihi adhimu mwingine wa Kiyunani, Sofoklo, pia alitunga 


michezo mbali mbali ya aina hiyo, ambayo maarufu zaidi kati yao ni tra- 
gedia Antligona, iliyochezwa kwa mara ya kwanza kwenye thieta ya Athene. 
4. Komedia. Kutokana na mi 


Ya " a tana, masonga na miigo ya kutaniatania, 
iliyokuwa ni ya kawaida katika sherehe zile za kiasili za Wayunani, kuliibu- 
ka komedia, yaani michezo ya tamthilia ya kuchekesha na kufurahisha. 
Neno hili lenyewe komedia, maana yake ya mwanzoni ilikuwa “nyimbo za 
wakazi hangamfu"”. 


Ingawaje, madhumuni ya kome, 


wna bikio. LU edia kwa jumla yalikuwa si ya kucheke- 
MAU ure tu, nayo si nadra ilihusika na mambo yaliyo muhimu sana 
NA Kaa Na ru; kama natuseme, uamuzi wa suala la kuende- 
mambo kani wi Ya mapatano mani. Mapambano ya maoni kuhusu 
II ikianzia kwenye mikutano ya bara- 

zi A katika michezo ya komedia, hu- 
e na wati wake, wakiigwa kwa 
iki, Watazamaji nao walikuwa wakiwa- 


shi 


kendele; 


U wale waliopingwa na mtungaji wa 
namna ya kuwacheka na kuwadhiha 


206 


1. Kinyago cha kuhuzunisha. 2. Kinyago cha kuchekesha, 3, Mwigizaji wa kuhu- 
zunisha. (Kijisanamu cha Kiyunani.) 4. Mwigizaji wa kuchekesha. (Kijisanamu 
cha Kiyunani.) 


tambua wahusika upesi na kwa urahisi, Ilikuwa ni mtungaji komedia wa 
Kiathene, Aristofano, ndiye aliyesifikana zaidi kwa ubishi na udhihaki wa 
michezo yake. 

Baadhi ya nyakati, watungaji komedia walikuwa wakichagua miungu ka- 
ma wahusika wa michezo yao, huku wakiwaonyesha kuwa walaghai na wa- 
Toho, hivyo, wakizidhihaki pia tabia mbaya za binadamu... 

5. Watazamaji Michezo ya Tamthilia katika Uyunani. Wayunani walipenda 
sana michezo ya tamthilia. Katika siku za maonyesho walikuwa wakienda 
Thieta asubuhi na mapema na kifungua kinywa mkononi. Ili kuona miche- 
20. hiyo katika Athene, watu waliwasili kwa halaiki hata kutoka kwenye 
Miji mingine ya Kiyunani. Thieta ya Athene ilikuwa na nafasi za kukaa 
Watazamaji elfu 17. Baada ya maonyesho kumalizika, tume maalum yenye 
kuchaguliwa na watazamaji, ilikuwa ikifanya uamuzi na kutaja washindi 
miongoni mwa watungaji na wachezaji tamthilia hodari zaidi. Washindi 
Wakitunukiwa kwa kuvikwa mashada ya majani ya Llaureli (mti mmojawapo 

207 


wa Ulaya wenye kustawi kwa mwaka mzima), pamoja mh ukabidhiwa ma- 
tunzo ya thamani. Kwa ha! ik ikuwa ni kazi pevu kuridhisha umati huo 
wa watazamaji wa Kiyunani wakiwa wajuzi sana wa mambo hayo. Lakini 
wakati huo huo ilikuwa ni kazi ya jazaa, na watungaji tamthilia kupewa 
heshima kubwa sana, tena thieta yenyewe kuitwa huko kama “mafunzo 
kwa watu wazima”. Na tuongeze kwamba serikali ya Athene ilikuwa ikiwa- 
gawia raia zake masikini pesa za kulipia kiingilio cha thieta na kujijuli- 
sha na fani hiyo muhimu ya utamaduni, 


KIFUNGU CHA TRAGEDIA YA SOFOKLO, ANTIGONA 


Fikira na hisia gani ziliweza kuwaingia watazamaji wa wagedia hii? 


Palikuwa na ndugu wawili, wakatokea kupambana, wakauana. Kwa vile hapo 
kabla mmoja wao alifanya usaliti kwa kuingiza maadui katika nchi yake, mfalme 
wa nchi hiyo alipiga marufuku kumzika, akaamuru maiti yake kutupwa iliwe na 
ndege mbuai, na yeyote yule atakayevunja amri hiyo, atapata adhabu ya kunyo- 
ngwa. Antigona, dada wa marehemu huyo, hakufuata amri ya mfalme, na kwa 
kulingana na ada takatifu ya Waelasi akamzika nduguye. Hapo ndipo mlinzi 
wa mfalme alipomgundua, akamshika na kumleta kwa bwana wake. Akipandwa 
na ghadhabu, mfalme alitoa amri ya kumzika msichana huyo akiwa hai. Mwana 
mfalme, mchumba wake Antigo: uja kwa babake na kujaribu kumweleza 
kwamba hukumu yake hiyo si ya haki, huku akimsihi aibatilishe, Lakini mfa- 


“Jumba lako la- 
wanaume, sehemu 
i dhidi yako”, Akipigwa na hofu 
Antigona. Lakini mjumbe anakuja na kua- 
na mchumba wake kuangamia pia kwa kujicho- 
gine naye aliarifu kwamba, kwa kupata habari 
mfalme amejinyonga vilevile. 


liamua kumwachili 
rifu kwamba Antigona amekufa, 
ma kwa upanga. Mjumbe mwin, 
za kifo cha mwanawe, mke wa 


Ufuatao ni wimbo J " 
ndwa sana na Wamhene, |” PO WA kwaya katika tragedia hiyo, ambao ulipe 


: hana tena wasiwasi, 
si kwa mvua, wala baridi yabisi, 
yeye sasa ameshapasi, 


208 


KOMEDIA YA ARISTOFANO NDEGE 


Kutokana na shauri la Mwathene mwerevu, ndege walitokea kujenga mji bai- 
na ya Ardhi na Mbingu. Hapo kale miungu ilishiba kwa moshi uliofuka mahali 
binadamu walipokuwa wakizichoma moto kafara zao kwa miungu. Sasa ndege 
hao wakawa wanazuia moshi usiifikie miungu, Prometeo akivaa nguo za kike ili 
asipate kutambuliwa na Zeusi anawasili kwa ndege wale na kuwajulisha kwamba 
endapo desturi ya matambiko ikikomeshwa, miungu itakufa kwa njaa. Nyuma 
yake wanafuatia Poseidon na Heraklo, wajumbe wa Zeusi. Mwathene yule ana- 
dai Zeusi amwoze binti yake kadhalika awakabidhi ndege hao mamlaka ya kui- 
tawalia dunia. Wakati huo huo, akiahidi kuandaa karamu ya harusi isiyokuwa 
na kifani. Heraklo ameonyeshwa katika mchezo huo kama mlafi aliye tayari ku- 
ridhia chochote kile, mradi tu akaribishwe chakula bora na kingi, ilhali Po- 
seidon akionekana kama juha mwenye moyo wa kikondoo. Mwisho wa kisa ni 
kwamba Mwathene yule mwerevu anapata idhini zao za kumwezesha kumwoa 
bintiye Zeusi. 


1. Sanaa ya michezo ya tamu 
sanaa hiyo? 2, Asili ya tag 


lia ya Kiyunani ilichomozaje? Nani walioanzisha 
na komedia ilikuwaje? Kulikuwa na tofauti 
gani baina ya aina hizo mbili za tamthilia? 3. Jumba la michezo ya tamthi- 
lia, yaani thieta, huko Uyunani lilikuwaje? Chora na kuzi- 
taja kwa tarakimu sehemu zake mu! walijita thieta 
yao kuwa ni “mafunzo kwa watu wazima”? Fani hiyo ilifundisha nini? $ 5. Ku 
tofauti gani baina ya michezo ya tamthilia ya kisasa na ile ya Kiyunani? Ki 
nini ambacho ni cha pamoja baina yao? 


.... 


IBARA 40. USANIFU UJENZI, UTENGENEZAJI SANAMU 
NA UCHORAJI PICHA KATIKA ELASI 
MNAMO KARNE YA 5 B.C. 


(Ramani ya 4.) 


Jikumbushe nani walioadhimishwa na kutukuzwa kwa vitu vya Aaaa 
vilivyokuwako kwenye mahekalu ya Misri na makasri ya Ashuri, ( 
Ibara 17; Kif. 2). 


ara 19; Kif. 3; 


1. Aina Kuu za Usanifu Ujenzi wa Majumba na Vituo vya Kijamii. Wayu- 
nani waliweka mkazo mkubwa sana juu ya ufanyaji wa majumba na vituo 
vyao vya kijamii, mkiwemo agora, jimnasia, thicta, n.k., kuwa na sura za 
kuvutia na kupendeza. 

Kama kawaida, mikutano yao ya kubarizi na kupumzika ilikuwa ikitokea 
kwenye portiko, aina ya roshani au baraza (ingawa, maana yake ya kiasili 
ilikuwa ni safu moja au kadhaa za nguzo zenye kuhimili dari au paa la 
jengo). Mwanzoni kabisa, majengo hayo yalikuwa ni kama mabehewa ya 
kawaida yenye viambaza vya miti; baadaye, badala ya viambaza kama hi- 
vyo kukaanza kuwekwa nguzo madhubuti za mawe, mara nyingi zikiwa ni 


“mai 


1. Kifani cha hekalu la 
Kiyunani. Juu: taswira yake 
kwa nje; chini: taswira yake 
kwa ndani. Duara na mistari 
myeusi yaonyesha mahali pa 
kusimama nguzo na kuta. 
2, Sehemu za juu za nguzo. 
Itafute kitabuni habari ya 
1 jina la nguzo za aina hiyo. 


za marmari. Portiko ziliwakinga watu kutokana na jua kali, na wakati huo 
huo, kawawezesha kustarehe kwa kuburudika kwa upepo. 

Tabia kuu za usanifu ujenzi wa Kiyunani zilijitokeza kwa ukamilifu 
zaidi katika ufundi wao wa kujengea mahekalu. Hekalu lilikuwa ni kimo- 
jawapo cha vituo muhimu zaidi vya kuendeshea shughuli za kijamii katika 
mji-dola wowote ule wa Kiyunani. Ilikuwa ni kwenye mahekalu ndiko ha- 
zina za miji hiyo zilikokuwa zinawekwa, tena maadhimisho rasmi ya she- 
rehe kubwa yalikuwa yakitokea karibu nayo. Mahekalu yalikuwa yanaje- 
Spa Juu ya misingi mirefu, madhumuni yake ikiwa ni kuyafanya yapa- 
al mapaja miongoni mwa majengo yote mengine ya mijini. Maumbo yao 
JAA uwa ni ya pembe nne, na mapaa yao kuinamia kwa pande mbili. Pale 
Khaa za mapaa zilipoungana na zile za dari, palikuwa na umbo la pembe 

..Kuta za hekalu kwa nje yake zilikuwa na portiko, ami ra nyingi 
Zinlz anguka Jengo hilo kwa pande zote. Ili Kuyafanya Sabi akajua wawe Wa 
ia MARU bua AINA; kwenye portiko zao kulikuwa kunajengwa ngu- 
Wen aha zilizoonyesha kama vile zilizoibuka zenyewe kwa zenyewe 

ma hizo ziliitwa kuwa ni za Kidoriko. 
ba majengo hayo, mahali hapo paliku- 
embamba zaidi, ambazo ziliitwa kuwa ni 


zilikuwa na umbo la kupendeza kwa ku- 
210 


2 


1. Mbeba mkuki. (Imechongwa na Polikleto). 2. Sanamu ya kichwa cha Athena. 
(Imechongwa na Fidio.) : 


pinda pinda mithali ya pembe za kondoo dume. (Angalia uk. 210 pamoja 
na picha ya rangi ya kamera Y.). 
2. Utengenezaji Sanamu katika Uyunani. Kwa nje na kwa ndani yake, 
mahekalu yalipambwa kwa masanamu na nakshi. Masanamu mengi sana 
yalisimama kwenye wanja na vituo vingine vya kijamii vya mijini. Mwa- 
ndishi wa habari za maisha ya watu maarufu, mwanafalsafa maarufu wa 
Kiyunani, Plutarko, aliwahi kusema kwa mzaha kwamba idadi ya masa- 
namu katika Athene imeipita ile ya wakazi wake. WA 
Masanamu ya Kiyunani yalikuwa ni ya marmari, shaba nyeusi na miti, 
Yale ya marmari yalikuwa yakipakwa rangi ifananayo na ile ya mwili wa 
binadamu, na yale ya shaba nyeusi, macho yake yakifanywa kwa kupachi- 
kwa mawe ya rangi tofauti. Masanamu ya miti, nayo yalikuwa yakibandi- 
kwa mabamba myembamba sana ya pembe za ndovu, hivyo, yakionekana 
Pia kuwa na rangi kama ile ya ngozi ya Mzungu. ji Ta 
Masanamu ya Kiyunani yaliionyesha miungu na mashujaa wa hadithini 
Pamoja na watu maarufu waliokuwako hasa, kuwa na sura zenye haiba na 
maumbo ya kupendeza. Katika kazi yao hiyo, wanasanaa hawakukusudia 


211 
16: 


oa -— venye kumshabihi kwa ukamilifu mhusika huyu au yule, bali 
ka KA uya ni kuunda vifani vya uzuri na urembo wa mwa- 
madhumba kada, Wakilisifu na kulitukuza umbo la mwili wa binadamu, 
nadamu kwa jumla. Wakilisifu 1 A z 
walitengeneza masanamu mengi yaonyeshayo watu uchi au nusu uchi. 

Mnamo kame ya 5 B.C., wanasanaa wa Kiyunani walijipatia ujuzi wa 
kutengeneza masanamu ya kumithilisha vizuri harakati za mwanadamu, 
mwili na viungo vyake, kama vile, akienda mbio na kuwa mapiganoni, 
akirusha sahani ya chuma au mkuki, n.k. Kwa mfano, ulionapo sanamu 
Mrushaji Sahani ya Chuma lililotengenezwa na Mirono, unahisi kama kwa- 
mba sanamu hilo li hai, na punde mwanariadha huyo atanyosha mwili wa- 
ke ulioshupaa na kurusha sahani hiyo mbali sana kwa mkono wake wenye 
misuli madhubuti. (Taz. picha 1 kwenye uk. 202.) 

Pamoja na uzuri na urembo wa mwanadamu, wanasanaa wa Kiyunani 
waliwania pia kuainisha nia na ushujaa wake, utulivu na utayari wake kwa 
jasara. Kwa kutengeneza masanamu ya wababe wa tenzi za Homero waki- 
wa mapiganoni, waliwatukuza mashujaa halisi wa zama zao waliosimama 
wima kuuhami Watani wao. Kwa masanamu yao yaonyeshayo sura za taa- 
dhima za Zeusi na Poseidon, walikusudia kuwamithilisha watawala na raia 
wa miji-madola ya Kiyunani. 

Masanamu ya marmari na shaba nyeusi yalikuwa ghali sana. Kwa hivyo, 
ili kuzipamba maskani zao, watu wa kawaida walikuwa wakiweka humo 
visanamu rahisi vya udongo uliochomwa moto, pamoja na sufuria na vitu 
vingine vya ufinyanzi vilivyochorwa nakshi na taswira. (Taz. picha ya ran- 
gi ya kamera YKL). 

3. Uchoraji Picha Kwenye Sufuria. Sufuria kama hizo za Kiyunani zili- 
kuwa ni za kupendeza sana na za aina mbali mbali. Sehemu yake kubwa 
ni sanaa halisi ya daraja ya juu. Zilikuwa zikichorwa Picha zionyeshazo 
mikasa ya maisha ya zama zile, kadhalika habari za hadithini na mambo 
yaliyosimuliwa katika tenzi za Homero. Mnamo karne ya 6 B.C., kwa juu 
ya Kina nyekundi kidogo ya sufuria kulichorwa Picha kwa kupakwa rangi 
nyeusi, hizi, kwa jumla, zikapata kujulikana kama sufuria zenye nakshi 


nyeusi. Mtindo wa sanaa hiyo ulibadilika katika karne 

si. Mti KAL j: d ya 5 B.C., ambapo 

apana mil aiza, kuliwa, Pangi nyeusi pakiachwa nafasi ya kusawiri aa 
wa mi hi ma > 

kariba hazi iyo ya kiasili ya udongo, uliochomwa moto. Ba- 


A kaitwa sufuri; i i- 
cha za Tangi za kamera KIII na KIY.). wane wakahi nyekundu; (Tazpi 


———— 


Mi 9 Pi 
ke. Vifani wa KUI, 2:€: Sanaa ya Kiyunani ilifikia kilele cha ustawi wa- 
uchoraji Stcha Silaa WA za, usanifu ujenzi, utengenezaji sanamu na 
nye makoloni yake mbali mbali, “a huko huko Uyunani, kadhalika kwe 


212 


Kwa nyakati hizo, Athene ilitokezea kuwa kitovu cha maendeleo ya 
sanaa kote katika Elasi. Mathalan, vyombo vya udongo vilivyotengene- 
zwa na kuchorwa picha huko Attika vilihesabiwa kuwa ni bora zaidi kote 
Uyunani. Mabingwa maarufu wa usanifu ujenzi na utengenezaji sanamu 
walikuwa wanafanya kazi huko Athene. Shughuli za ujenzi kwenye Akro- 
poli ya Athene ziliongozwa na Fidio. Masanamu na majengo mengine 
yaliyochomoza kwenye ngome hiyo, yaliipatia sifa ya kuwa kifani kikuu 
cha sanaa ya Elasi. 


AKROPOLI YA ATHENE 


(Maelezeo yake kama ilivyokuwa mnamo kame ya 5 B.C.) 


Akropoli yachomoza juu ya mji wote. Imezungukwa na kuta za mawe zilizo- 
salia tangu zama zile za kutumika kwake kama ngome ya kulinda Athene. Kwa 
upande wa Kulia, karibu na kiingilio cha Akropoli, pana jengo lisilo kubwa li- 
liloinuka juu ya ukingo mkali. Hilo ni hekalu la Mungu wa kike wa Ushindi. 
Jumba la Kushotoni ni la kuhifadhia mapicha. Mahali pa kuingia kwenye Akro- 
poli panavutia sana kwa portiko zake kukiwemo safu kadhaa za nguzo madhu- 
buti za marmari. Humo ndani ya Akropoli, mkabala wa lango lake, kuna sana- 
mu kubwa sana la shaba nyeusi. Ni sanamu la Mungu wa kike, Athena, lililo- 
tengenezwa na Fidio. Hata kabla ya kutia nanga huko Pirei, mabaharia wana- 
oingia bandarini, wanaweza kuona vizuri sehemu za juu za sanamu hilo zi 
chovyewa dhahabu, yaani kofia yake ya kivita pamoja na ncha ya mkuki 
mkononi mwake Athena. Fedha za kugharimia ujenzi wa sanamu hilo zilitokana 
na ngawira iliyotekwa na Wayunani katika Mapigano ya Marathon. Kwa upande 
wa Kulia kutoka bapo panaonekana jengo madhubuti la kuvutia sana. Ni heka- 
lu la kumwadhimisha Mungu huyo wa kike, ambaye Wayunani walimwadhimi- 
sha kuwa mbariki wa Athene, nalo linaitwa Parthenon. 

Parthenon imejengwa kwa marmari nyeupe yenye madoadoa ya dhahabu. 
Kwa pande zote nne imezungukwa na portiko. Kuta zake kwa nje zimepambwa 
kwa nakshi ya duara ionyeshayo maandamano ya sherehe ya Waathene, Kwa 
upande wa Magharibi wa jumba hilo, mahali kingo za paa lake zinapoungana na 
zile za dari, pana masanamu ya Athena na Poseidon wakionekana kama vile 
wanabishana na kugombana; ngano inayohusika inasema kuwa mungu yule ai 
kayetoa zawadi ya thamani zaidi kwa Athene, ndiye atakayeteuliwa kuwa mbari. 
ki wa mji huo. Poseidon akatokea, akaugonga mwamba kwa chusa yake, pakawa 
na chemchemi. Athena naye akachomeka mkuki wake ardhini, na mara mzeitu- 
ni ukachanua. Hivyo, ikawa ni yeye, Athena, ndiye aliyepata madaraka ya kuu- 
bariki mji mkuu wa Wayunani. Pamoja na mengine, ngano hii yaonyesha wazi 
umuhimu mkubwa gani uliwekwa na Waathene juu ya ulimaji mizeituni. 

Parthenon yagawanyika katika kumbi kubwa mbili. Ndani ya mmojawapo wa 
hizo mna sanamu la Athena lenye urefu wa mita kumi na moja, lililotengene- 
zwa na Fidio. Usoni, mikononi na miguuni mwake, sanamu hilo limebandikwa 
mabamba ya pembe za ndovu. Mavazi yake ni ya dhahabu. (Picha 2 iliyoko 
kwenye uk. 156 yaonyesha kifani cha sanamu hilo, kilichotengenezwa kwa mar. 
mari vilevile, na kilichohifadhika tangu zama za historia ya Uyunani zilizofu- 
atia baadaye). Ukumbi mwingine wa Parthenon, nao ulikuwa ni wa kuhifadhia 


213 


1. Akropoli ya Athene mnamo 
zama zetu. (Picha ya kamera.) 
2. Akropoli ya Athene mnamo 
karne ya 5 B.C. (Taswira ya ku- 
kisia.) Yatafute maelezeo ya Akro- 
poli na kutokana nayo zitaje sehe- 
mu za makumbusho zilizoko kwe- 
nye picha hizi mbili, 


Roshani ya hekalu kwenye Akro- 
poli ya Athene. 


hazina ya serikali ya Athene pamoja na ile ya Uitifaki wa Baharini. Hapo kari- 
bu na jumba hilo palikuwa na madhahabu ya kutolea kafara za wanyama kwa 
miungu mnamo siku za sherehe. 

Kwa upande wa Kushoto kutoka kwenye kiingilio cha Akropoli pana jengo 
maridadi lisilo kubwa. Ni hekalu la kuwaadhimisha Athena na Poseidon. Kwe- 
nye portiko yake mojawapo pana masanamu ya wasichana warembo ambayo 
ndiyo yanayolihimili paa lake badala ya nguzo. (Taz. picha kwenye uk. 214), 
Kandokando ya jumla hilo pameota mzeituni ambao ulidhaniwa kuwa ulipan- 
dwa na Athena. 

Wayunani waliihesabu Athene kuwa ni mji mzuri zaidi nchini mwao. Mwan- 
dishi fasihi wa kale alisema: “Ama kweli, una kichwa kigumu kama umekosa 
kuiona Athene! Kama umewahi kuiona, lakini hukuvutiwa nayo, basi, wewe ni 
Punda, na endapo umeihama kwa hiari, basi ni ngamia!” 

Akropoli wa Athene ilitokezea kufikwa na uharibifu mkubwa sana. Mapicha 
yote yale pamoja na masanamu ya Fidio na mengine mengi yaliangamia na ku- 


215 


" majengo mengine yalibomoka nusu na kukaribia kuwa 
kaaa Aa ala Shu vya sanaa vilivyokuwako huko Akropoli, mki. 
Ua, masanamu, yanahifadhiwa kwenye majumba ya makumbusho katika nchi 
“mbali mbali za dunia. - - 

Lakini pasina kujali maangamizi yoyote yale, Akropoli ya Athene inaende. 
lea mpaka hii leo kumvutia sana kila mtu anayeizuru, na kumfanya asiweze ku. 
usahau maisha mvuto wake wa kipekee. 


1. Kwa kutegemea masomo na vielelezo vinavyohusika, jaribu kueleza taswira 
ya hekalu la Kiyunani la kame ya 5 B.C. 2. Masanamu yaliyojengwa huko Uyu. 
nani yalikuwa ni ya nani hasa? Tena nani waliotukuzwa na mabingwa wa sanaa 
hiyo wa Kiyunani kwa kutengeneza masanamu ya miungu na mashujaa wa hadi- 
thini? ?3, Zingatia fikira na hisia zilizoweza kumwingia mtu wa zama zile 
kwa kuona mahekalu na masanamu ya Kiyunani. 4. Picha zilizochorwa kwenye 
Vyombo vya kufinyanga vya Kiyunani zatujulisha nini? Angalia picha kama hizo 
kitabuni humu, na kuzipembua zile za karne ya 6 B.C. pamoja na zile za karne 
Ya 3 BC. “5. Elezea mavutio yako juu ya Athene kama vile ambavyo mtalii 
aliyezuru mji huo mnamo karne ya 5 B.C. angesimulia. 


... 


IBARA 41. MAENDELEO YA SAYANSI KATIKA UYUNANI 


Jikumbushe maarifa ya kisa 


yansi yaliyopatikana katika nchi za Mashariki 
ya Kale, 


1. “Baba wa Elimu ya Historia”. Taifa la Wa; 
kuyaenzi sana mafanikio makuu ya vi i 


kazi yake hiyo, Herodoto alizuru Misri n; 
mwambao wa Bahari Ny. 


paa Balkan. au jiandika yale aliyoyaona kwa macho yake mwenyewe, 
kamali Sabi izi ya wenyeji wa nchi alizozizuru, Insha yake hiyo ya- 
kia yA, wangi mi ubwa wa habari za mataifa na makabila yaliyoshiriki ka- 
ika vita vile, wala SIyo tu juu ya maisha yao mnamo karne ya 5 B.C., laki- 
a ya kale kabisa. Kitabu hicho cha Herodoto ni kimo- 
ya mah amupatia maarifa kuhusu historia ya Uyuna- 


unani yalikuja kusifikana 
a uthibitisho wake mmoja- 
oria”. (Umeshaijua insha 


2. Maendeleo ya Maarifa ya Kisayansi katika Uyunani. Safari za wafanya- 
biashara na wataalamu wa sayansi wa Kiyunani kwenda ng'ambo hadi kufi- 
ka nchi za mbali zaidi, zilikuwa na umuhimu mkubwa sana katika kuonge- 
za maarifa ya Wayunani kuhusu maumbile na maisha ya binadamu uli- 
mwenguni, halikadhalika katika kupeana na kujaliziana maarifa ya kila 
aina baina ya mataifa, na katika maendeleo ya sayansi kwa jumla. 

Mnamo karne ya 6 B.C., Mileto pamoja na miji mingine ya Kiyunani hu- 
ko Ayonia, kama sehemu ya Asia Ndogo iliyoko kwenye mwambao wa Ma- 
shariki wa Bahari ya Kati, ilivyokuwa inaitwa mnamo zama zile, ilikuja 
kutwaa mahali pakuu katika maendeleo ya sayansi. Wataalamu wa Kiayo- 
nia walijua vizuri maarifa ya kisayansi ya Wamisri na Wababeli, na ku- 
faulu kuyajalizia na kuyaendeleza zaidi. Pamoja na kukusanya na kue- 
lezea habari za mitokezo ya maumbile, wanasayansi wa Kiyunani waliwa- 
nia kugundua sababu za mitokezo hiyo na kufafanua asili ya ulimwengu 
kwa jumla. Baadhi yao walishikilia kwamba maumbile yote yameibuka ku- 
tokana na maji, hali wengine walidai kwamba asili yake ni ardhi, au hewa, 
au moto. (Fikiri vipi maelezeo ya asili ya dunia kwa wanasayansi wa Kiyu- 
nani yalivyotofautiana na yale yaliyotokana na imani za kidini). 

Katika karne ya 5 B.C., ikawa ni zamu ya Athene kugeuka kuwa kitovu 
cha maendeleo ya sayansi ya Kiyunani. Ilikuwa ni mtaalamu adhimu, De- 
mokrito, aliyeishi huko Athene, ndiye aliyetoa mchango muhimu sana 
katika kupelekea mbele elimu zichunguzazo maumbile. Alikuwa ni wa 
mwanzo katika historia ya binadamu kutabiri huo ukweli kwamba vitu 
vyote duniani vimeundika kwa vijisehemu vya kimsingi vilivyoitwa atom, 

Yafahamika kwamba maendeleo ya sayansi yalipelekea moja kwa moja 
katika ukuaji wa maoni ya kukanya miungu. Mathalan, Demokrito alishiki- 
lia kwamba mwanadamu hana roho yoyote ile ya kuishi milele ahera baada 
ya kifo chake katika dunia hii, tena kwamba sababu iliyowafanya wanada- 
mu waamini roho, pepo na miungu kwa jumla, ilitokana na huko kupigwa 
na hofu na unyonge mbele ya mitokezo ya kutisha ya maumbile. oi 

., Mwanasayansi maarufu wa Kiyunani wa karne ya 4 B.C., Aristotle, alisi- 
fikana sana kwa mapeo yasiyokuwa na mfanowe ya maarifa aliyokuwa na- 
Yo. Pamoja na kutalii mafunzo ya wataalamu wote wa zama zake hizo, Aris- 
totle alijumlisha maarifa ya kisayansi katika fani zake mbali mbali na kuzi- 
Pa majina au isimu maalum, kama vile, Fizikia (maana yake ya kiasili ikiwa 
“maumbile”), botani (nayo ilitokana na neno “mmea” na ni sawa na vile 
Tulitavyo kama “elimumimea”), tena policy au politics (tumeitaja isimu 
hii hapa kama ilivyo katika lugha ya Kiingereza, na tuongeze kwamba kwa 
shina lake litokanalo na neno la Kiyunani polis, yaani “mji”, au mji-do- 

2”, imeingia pia katika lugha nyingine nyingi; kwa mfano, kwa Kirusi 
na Pe ifika, na Kiswahili chake, kama ujuavyo, ni “siasa".—Mfasiri). 
ama wataalamu wengine walioendelea zaidi katika ulimwengu wa sayansi 
Mnamo zama zake hizo, Aristotle alishikilia kwamba dunia ina umbo la tu- 
; 217 


1. Herodoto. 2. Demokrito. (Sanamu za kale za Kiyunani.) 


fe (hivyo, akiyapinga maoni ya kale yenye makosa ya kuidhania kuwa ni 
hapa kila mahali hadi kwenye kingo zake.—Mfasiri.), ingawa yapasa tua- 
inishe kwamba kwa sehemu fulani maoni yake mwenyewe kuhusu mambo 
hayo yalikuwa ni mbali na ukweli ulivyo hasa. Mathalan, alidhania kwamba 
sayari yetu ni sehemu ya katikati ya Ulimwengu Mkuu wote, yenye kuzun- 
Bukwa milele na Jua na nyota. 

3. Udhiliwaji wa Wataalamu Waliokuwa na Fikira za Kimaendeleo. Wayu- 
nani wengi walikuwa wakiyapokea kwa uhasama maoni ya wanasayansi ya 


' mtaalamu mmojawapo wa Kiathene aliyedai 


aandishi yake yakachomwa moto, na mwenyewe 
kwa kutorokea mbali akisaidiwa na Periklo. 


a milele ya roho zao wenyewe, yalisaba- 
aongoni mwa makundi mengi ya wa- 
a yunani. Mmoja wao alitoa mwito wa kuyatekete- 
za maa i yote y. E pi Aa 

5 ndishi yote ya mw na kuhusu wafuasi wake, basi, 


Mnamo karne ya 
0 yasiyokuwa na 

lote la Wayunani. 
Okrasi ya umilikaji 
a ya raia zake huru 


fumo wa serikali 5 
s k a serikali iw. 
Watumwa katika nchi hiyo, 


218 


kushiriki vilivyo katika ustawishaji wa utamaduni wake wa kitaifa. Na ya- 
fahamika kwa nini mnamo karne ya 5 B.C, ikawa ni Athene ndiyo iliyo- 
twaa jukumu la kuongoza maendeleo ya utamaduni kote Uyunani, Kwani 
ilikuwa ni huko Athene ndiko mfumo wa serikali iwakilishayo demokrasi 
a umilikaji watumwa (mfumo ambao kwa wakati huo ulikuwa ni wa ki- 
maendeleo zaidi kwa kulinganisha na yote mingine iliyokuwako kabla kati- 
ka historia ya binadamu.—Mfasiri.) ulikokua mapema na kukamilia zaidi 
kuliko kwenye miji-madola yote mingine ya Kiyunani. Walakini yapasa ku- 
ainisha hilo jambo muhimu sana kwamba maendeleo ya utamaduni huko 
Uyunani yalipatikana kwa gharama za unyonywaji usiosemeka wa watu- 
mwa, kwa vile wao ndio waliobebeshwa kazi nyingi za sulubu zaidi. Uyu- 
nani ya zama zile ilikuwa ni gereza halisi la watumwa, sudi yao ikiwa si cho- 
chote kingine isipokuwa kuvunja mgongo katika kazi ngumu ya kupindu- 
kia uwezo wa binadamu, kupigwa na kukandamizwa, kudhiliwa na kunya- 
nyaswa maisha. 

5. Umuhimu wa Utamaduni wa Kiyunani. Abjadi za lugha za mataifa me- 
ngi ulimwenguni zimetokana na ile ya Kiyunani. (Taz. ramani ya 12). 
Vilevile Uyunani ilipiga hatua kubwa katika kupeleka mbele maendeleo 
ya sayansi, Kama tulivyokwisha eleza kabla, wingi mkubwa wa isimu na 
maneno ya kawaida ya Kiyunani umeingia katika lugha mbali mbali zitu- 
mikazo ulimwenguni mnamo zama zetu, na pamoja na zile tulizozitaja, 
tuongeze arithmetiki, historia, kemia, saikolojia, n.k. Kadhalika, majina 
mengi ya watu yana asili ya Kiyunani, natuseme, Pita, Paulo, n.k. 

Uyunani pia ilitokezea kuwa chanzo cha michezo ya tamthilia. Tenzi za 
Homero pamoja na maandishi ya mabingwa maarufu wengine wa lugha 
fasihi wa Kiyunani yametafsiriwa katika lugha takriban zote za kisasa. Ma- 
sanamu na majengo mengine ya Wayunani yaligeuka kuwa vifani vya ku- 
jifunza kwa wasanifu ujenzi na watengenezaji sanamu ulimwenguni mna- 
mo zama zilizofuatia. A 

Baada ya kila miaka minne, wanariadha hodari zaidi ulimwenguni kote 
hukutana pamoja kwa kushiriki katika Michezo ya Olimpiki. Na mwenge 
mkubwa sana ukiwaka mahali panapofanyika Michezo hiyo. Kwa kufuata 
desturi ya kale ya Wayunani, moto wa kuwashia mwenge huo unaletwa 
(ma mara nyingi, kwa kuvuka masafa marefu sana katika nchi kavu na ba- 
harini) kutoka mjini Olimpia huko Ugiriki, ambako unawashwa kutoka- 
na na miale ya Jua kwa kutumia lenzi (hii pia ni kawaida itokanayo na Mi- 
chezo ile ya mwanzoni kabisa ya Olimpiki, ambayo kama ulivyokwisha jua, 
iliasisiwa na Wayunani wa Kale.—Mfasiri.). " 

Utamaduni wa Kiyunani umekuwa na ushawishi mkubwa sana juu ya 
Maendeleo ya utamaduni duniani kote. 


pi 1. Nini kilichofalia maendeleo ya utamaduni wa Kiyunani? 2. tha 
” gani yalipakana na Wayunani katika kuongeza na kuendeleza maarifa ya kisay 


219 


2. Mafanikio 
a- 


nsi? Kwa nini maendeleo ya sayansi yalipelekea katika maoni ya Ukanyaji mjun. 
gu na imani za kidini kwa jumla? 3. Toa hoja za kuthibitisha kwamba mnamo 
kame ya 5 B.C. Athene ilikuwa kitovu cha maendeleo ya utamaduni wa Kiyuna. 
ni. 4. Taja mifano ya umuhimu ulio nao utamaduni wa Kiyunani katika maen- 
deleo ya walimwengu wote kwa jumla. ? 5, Vipi umma mkubwa wa wananc 
ulivyoshiriki katika kustawisha na kuendeleza utamaduni wa Kiyunani? Toa mj. 
fano inayohusika, 


SURA KI 


UUNDIKAJI WA MADOLA YA KIYUNANI. 
KIMAKEDONIA KWENYE UPANDE WA MASHARIKI 
WA BAHARI YA KATI 


IBARA 42. UTUAMAJI WA UYUNANI NA UWEKWAJI WAKE 
CHINI YA MAMLAKA YA MAKEDONIA MNAMO KARNE 
YA 48.C. 


(Ramani ya 4). 


Jikumbushe vile dola la Sparta lilivyoundika, kadhalika eneo lake (Ibara 32; 
Kif. 2), pamoja na vile Uitifaki wa Baharini ulivyoanzishwa (Ibara 34; Kif. 5. 
Ibara 36; Kif. 1). 


1. Vita vya baina ya Miji-Madola ya Kiyunani. Si Waathene tu, bali pia 
Wasparta walitamani kuitawalia Uyunani yote. Tayari hata chini ya enzi 
za Periklo, mashindano ya Athene na Sparta kwa ajili ya kujikweza juu 
ya wote, yalipelekea katika ufumukaji wa vita baina yao. Katika vita hi- 
Vyo vilivyoanza mnamo 431 B.C. takriban miji-madola yote ya Kiyunani ili- 
shiriki, baadhi yao ikiwaunga mkono Waathene, hali mingine ikaendea 
upande wa Sparta. Viliendelea kwa kiasi cha miaka thelathini, matokeo 
yake yakiwa ni kushindwa kwa Athene. Uitifaki wa Baharini ukavunjika. 
Kuta Ndefu za Athene zikateketezwa. 


Ustani ya mizeituni, pakawa hakuna kitu, ile visiki vilivyoungua, na ma- 
shamba kuota magugu. ingi, 
2. Ufilisikaji wa Wakulima na Wasanii. Si kama vita tu vya mara nyingi, 


221 


Kikosi cha maaskari wa Makedonia (falanga) chenye mpangiko wa safu kumi 
na sita. (Picha iliyochorwa mnamo zama zetu.) Maaskari walioko kwenye sa- 
fu ya kwanza wana mikuki yenye urefu na mita mbili, na wale walioko kwenye 
safu ya sita, urefu wa mikuki yao wakurubia mita sita. Wakiwa mapiganoni, 
maaskari wa safu zote sita waliweza kutumia mikuki kwa wakati huo huo mmo- 
ja. Kikosi hicho chatanguliwa na maaskari wenye silaha nyepesi. Mbavuni pake 
kwafuatia wapanda farasi. Kikosi hicho kilikuwa na nguvu ya kufanya hujuma 
ya kuangamiza kabisa, lakini kiliweza kupigana kwenye nchi tambarare tu, 


ivyo waliweza kujipatia na kuuza bidhaa zao kwa 
linganisha na zile za wakulima na wasanii wa ka- 
azidi kubanwa na shida ya kuuza mazao yao. 


ya viwanda Vidogo vya usanii ilikuwa ikipun- 


waa uongezeka. Hayo yaliandamana na ufi- 
Usikaji na ardhi zao kununuliwa na matajiri. 
Fa ha Wengi walilazimika kujiandikisha kwa hu- 
jiriaskari m yakachomoza, ambako iliwezekana kua- 
ta katika jeshi 


di kupandi 
i Korintho 
teketeza ma 


1. Pesa ya Filippo wa 
Pili wa Makedonia, 
2. Demosfeno. (Sanamu 
ya Kiyunani na karne ya 
3. B.C.) 3. Sanamu ya 
simba kwenye mahali pa 
Mapigano ya Heronea. 


walijaribu kujibanza kwenye mahekalu, lakini mafukara waliwapata hata 
humo mafichoni mwao, wakajitoma ndani na kuwaangamiza maadui zao 
kiasi cha mia kadhaa. ma 

Yafahamika kwamba matajiri pia waliuchukia vikali umma wa masikini. 
Aristotle aliandika kwamba makabaila hao walikuwa na kawaida ya ku- 
toa kiapo kama hiki: “Nakula yamini kwamba maisha yangu yote nitakuwa 
hasimu kwa umati huo wa makabwela, na kuufanyia maovu kadiri ya uwe- 
zo wangu wote”, 

Wengi sana miongoni mwa wamilikaji watumwa v ari 
ka chini ya amri ya dola lolote lile, mradi tu liweze kulinda vilivyo usa- 
lama wa mali zao pamoja na utawala wao juu ya watumwa na mafukara. 
Katika matarajio yao hayo, walizidi kuelekeza macho yao huko kwenye 
Ufalme wa Makedonia, ambao kwa wakati huo ulikuwa ukiongeza nguvu 
zake na kuzidi kukwea juu katika sehemu hiyo ya dunia. 

z. Uimarikaji wa Makedonia. Makedonia ilikuwako kwenye Mkono wa 

Nchi ya Balkan, Kaskazini Mashariki kutoka Uyunani. Wakazi wake wengi 

zaidi walikuwa wakulima. Utawala ulikuwa umo mikononi mwa BAA 

wateule, ambao takriban hawakujali mamlaka ya mfalme mkuu wa nchi 
iyo, 


walikuwa tayari kujiwe- 


223 


ini kufiki ikati ya karne ya 4 B.C., mfalme Filippo wa Pili alifau. 
1 KA aila Aa ka yale katika Makedonia, ambayo kama ma- 
u kuimarisha > 
tokeo yake, i 
yaani monarki 


wa miguu walichangwa kutoka miongoni mwa wakulima. Wakiingia mapi- 
ganoni, maaskari hao walipangwa kwa utaratibu wa falanga. Makabaila 


Watani wake, yaliongozwa na bin 
feno. Katika hotuba zake za ha i 


baina ya Wayunani na Wamakedonia 


yalifanyika mnamo 338 B.C, karibu na mji Heronea. Demosfeno alishi- 


Tiki huko kama askari wa 


wanzoni mwake Waathene walifau- 
tu kuyasuku; Ppo wa Pili, Lakini kwa vile Wa- 
makedonia waliki ubuti na nidhamu bora zaidi, mwi- 
sho wake wakapai 
iana matokeo ya hayo, takriban sehemu zote za Uyunani 
ziliwekwa chini ya mfa| onia. Msimulizi wa zama zile alisema 
uwa i teza roho zao huko Heronea, 
Uhuru wa Wata i 
B moja na kuchachuka kwa mapi- 
ano ya kitabaka huko ; ha ii 
madola yake, Vita ea katika udhoofikaji wa mij 


Pamoja na usaliti 
wake. 


224 


KUTOKA KATIKA HABARI ZA MAISHA YA DEMOSFENO 


(Masimulizi ya mwandishi wa kale), 


Tangu wakati wake wa utotoni, Demosfeno alikuwa dhaifu na mwele sana, ha- 
ta kushindwa kwenda skuli. Na alipokua, hali yake hiyo haikubadilika, huko 
akichekwa na kudhihakiwa kwa sababu ya unyong'onyevu wake. 

Demosfeno alikuwa na kipawa cha kusema kwa ufasaha, na kujawa na ari na 
hamu ya kujiendeleza katika upande huo. Lakini alisibiwa kuwa na dosari ya ki- 
tembe pamoja na udhaifu wa pumzi. Ni shukrani kwa mazoezi ya kudumu aliyo- 
yafanya kwa bidii na ung'ang'anivu, ndiyo Demosfeno akafaulu kurekebisha 
dosari zake zote zile za kiasili. Mathalan, alikuwa mtu mwenye haya sana kwa 
kadiri ambavyo makelele ya umati kumfanya kukomesha hotuba yake papoha- 
po. Akitaka kuondokewa na tabia hiyo, alifanya desturi ya kwenda pwani wa- 
kati wa upepo uvumapo na mawimbi kupigapiga kwa mshindo mkali, na kujizo- 
elesha kusema pasina kujali makelele yoyote yale na yawe makali na yenye ngu- 
vu vipi. Basi, hatimaye akawa haogopi hata kidogo mihanikizo na mingurumo 
ya halaiki zozote zile alizokuwa akizihutubia, 

Demosfeno hakulala usiku, bali wakati kama huo alikuwa akitayarisha hotu- 
ba zake chini ya mwanga wa kandili. Alikuwa akinywa maji tu, hivyo, akiimari- 
sha afya na nguvu zake. Kutokana na hulka yake alikuwa na uzoefu usiopendeza 
wa kupandisha pandisha bega lake wakati wa kuhutubia. Hila aliyoitumia ili ku- 
sahihisha dosari hiyo ilikuwa ni kufanya mazoezi ya kusema huku aki 
mahali ambapo kwa juu yake moja kwa moja alikuwa amening'iniza upan 
wa karibu sana kumgusa; basi, kuona hatari hiyo ya kuweza kuchomwa na upa- 
nga kukamfanya ajizuie kupandisha pandisha bega lake, 

i kilichopelekea katika ufilisikaji wa wakulima na wasanii wa Kiyuna- 


1. Ni 

? aja sababu zake si chini ya mbili. 2. Eleza maana ya “monarki”. Nchi 
gani za Mashariki ya Kale zilizokuwako na zisizokuwako chini ya mfumo wa seri- 
kali wa aina hiyo? 3, Kwa nini Makedonia ilifaulu kuweka amri yake juu ya 
Uyunani? 4. Miaka mingapi imepita mpaka sasa tangu kufanyika kwa Mapigano 
ya Heronea? “ Miaka mingapi ilipita tangu Mapigano ya Salamino mpaka yale 
ya Heronea? 5. Sifa kuu gani alizokuwa nazo Demosfeno? 


IBARA 43. UUNDIKAJI NA UVUNJIKAJI WA DOLA 
LA ISKANDER WA MAKEDONIA 


(Ramani za 6 na 7). 


Jikumbushe sababu za kushindwa kwa Ufalme wa Uajemi katika vita vyake 

na Uyunani (Ibara 34). 

1. Maandalio ya Msafara wa Kivita Kwenda Mashariki. Alipokwisha ite- 
ka Uyunani na kuiweka chini ya amri yake, Filippo wa Pili alianza kuan- 
daa msafara wa kivita kwenda Uajemi, ambako wamilikaji watumwa wa 
Kimakedonia na wa Kiyunani walitarajia kujitwalia ardhi zenye rutuba, 
wingi mkubwa wa watumwa wapya pamoja na hazina za wafalme wa Kiaje- 


225 
Nd 


VA aa WA aj ajiri usiosemeka, Mafukara wa Kiyunani pia 
Wi mnada isha WA ilippo wa Pili, kwani ni kwa njia hiyo 
aa aaamikia majeshi yake kwa mja ndiyo waliweza kujipatia chanzo 
ai kujir ku wenyewe pamoja na koo zao, E Aa 
KIA Aa nasha YA AA huo wa kivita, Filippo wa Pili aliua- 
wa kutokana na njama, ambayo ilionyesha kuwa iliongozwa wa Waajemi. 
Mwanawe marehemu, Iskander alirithi kiti cha enzi, akiwa na umri wa 
miaka ishirini, Alikuwa mtu mwenye bidii na ushujaa mkubwa, lakini mko- 
Tofi na mwepesi wa kupandwa hasira. Iskander alisifikana sana kwa vi- 
pawa vyake vingi na kupata elimu nzuri; mwalimu wake alikuwa Aristotle. 
2. Utekwaji wa Pande za Mashariki za Mwambao wa Bahari ya Kati. Mna- 
mo 334 B.C., jeshi la Iskander Makedonia (anajulikana pia kwa jina 
la Inskander Mkuu.—Mfasiri.) lilivamia Asia Ndogo. Katika mapigano 
mawili, Wamakedonia waliyatokomeza majeshi ya Waajemi, kisha, wakaso- 
nga mbele kuelekea Kusini kwa kuambaa Bahari ya Kati. (Picha ya rangi 
ya kamera KV yaonyesha mchoro wa kale wa habari za mapigano hayo). 
Kokote kule alikokuja na jeshi lake, Iskander alikuwa akiwatokomeza 
pasina huruma au kuwafanya watumwa watu waliothubutu kuujibiza uva- 
mizi wake. Mathalan, alipoiteka Turo, aliamuru kuwaua wakazi elfu na- 


ne wa mji huo, pamoja na kuwauza utumwani wengine wapatao elfu the- 
lathini. 


Lakini huko Foiniki, mi 
la wa kiimla wa Waajemi, 
teka pia pasina mapigan. 
ngu. 

3. Uangamiaji wa Ufalme wa Uajemi. Kutoka Misri, Iskander wa Makedo- 
nia na jeshi lake alikwenda kwenye Eneo la Mito Miwili. Mfalme wa Ua- 
jemi wa zama zile, Dario wa Tatu, alikusanyisha majeshi mengi ajabu, mki- 
wemo ndovu wa kivita pamoja na magari ya kubururwa na farasi na kube- 


ba maaskari. Kwenye magari hayo k liki i i i 
mibale maya g; yo kulikuwa kumefungiwa miundu mirefu 


ki "yo mojawapo ya silaha za Waajemi. Lakini ilivyo- 
kuwa maaskari Wengi sana wa Dario wa Tatu walichangwa kutoka mion- 
AA Kwai na makabila yaliyopigwa vita na kutiishwa na Uajemi 
mui Wa wa hivyo, hawakuwa na hamu ya kupigana kwa ajili ya 
“Majeshi ya pande zote mbili 
Tibu na sehemu iitwayo Gagamelo, kandoka, 


ji yake mingi zaidi ilitamani kujitoa katika utawa- 
na hivyo, ikaitambua amri ya Iskander, Misri alii- 
0, na makuhani wa huko kumtangaza kuwa mu- 


Jeshi la Waajemi: 

#) Askari wa miguu 

GA Wapanda faras) 

Aa Mwelekeo wa hujuma 
kuu ya Waajemi 

Jeshi la Wamakedonia: 
Askari wa miguu wenye 

CA zito 

a miguu wenye 


rasi 
YA Mwelekeo wa hujuma 
za Wamakedonia 


1. Kichwa cha sanamu ya 
Iskander wa Makedonia. 
2. Mapigano ya Gagamelo. 
3. Kupigana kwa Wayunani 
na Waajemi, (Nakshi kwe- 
nye jeneza la marmari.) 


kwenye makao makuu ya mfalme wa Waajemi. Wakati huo huo, falanga ya 
Wamakedonia ikasonga mbele na kuzidi kuwasukuma maadui. Akipigwa 
na hofu na kiherehere, Dario alirudi nyuma akiwa mmojawapo wa Wa- 
ajemi wa mwanzo kabisa kutoroka. Halafu na majeshi yake yote yakamfu- 
atia na kukimbia pasina kujijua. Haukupita muda mrefu ila Dario akau- 
awa na watu wa kundini mwake mwenyewe. ai l 
Hivyo, dola kubwa sana la Uajemi lilitokezea kuwa kama Jitu lenye mi- 
guu ya mchanga, Mara tu lilipokuja kutwangwa pigo kali, halikustaha- 
mili mshindo wake na kuangamia papohapo. WA E 
- Vita vya Iskander Huko Asia ya Kati na Barahindi. Sehemu fulani am- 
bazo hapo kabla zilikuwako chini ya utawala wa mfalme wa Uajemi, zili- 
endelea kuwakinza Wamakedonia. Ilikuwa ni wakazi wa Asia ya Kati ndio 
waliowakabili wavamizi hao kwa ukali na ung'ang'anivu zaidi. Ilichukua 
miaka mitatu mizima kwa Iskander kupigana vita na kutokomeza maelfu 
ya watu mpaka alipofaulu kuitekasehemu ndogoya eneo hilo... Aa 
Msafara wake haukuishia hapo, naye akasonga mbele na kuivamia Ba- 
Tahindi. Lakini maaskari wake walikuwa wameshaishiwa nguvu na kunyo- 
Ng'onyezwa na msafara huo wa muda mrefu na wa taabu mno, tena Wa- 
hindi walisimama wima na kuyakabili kishujaa majeshi ya wavamizi. Aki- 
Shikwa na tamaa ya kuiweka dunia yote chini ya amri yake, Iskander ali- 
Wasihi na kuwabembeleza maaskari wake kuendelea mbele na msafara wao 


227 


wa ubakuzi wa milki za kigeni. Lakini walikataa, na mnamo 325 B.C., ika- 

idi k kia nyuma. p 
Bila ju ya na Uvunjikaji Wake. Kama matokeo ya vita vya ute- 
kaji vilivyoendeshwa na Wamakedonia, kulichomoza dola kubwa ajabu, 
ambalo maeneo vyake yalitandazika kutoka kwenye Mkono wa Nchi wa Bal- 
kan, huko Magharibi, hadi kandokando ya Mto Indusi, huko Mashariki. 
Mwenyewe Iskander hakurejea kwao Makedonia, bali alikaa huko Babeli 
na kuifanya kuwa mji mkuu wa dola lake, Akiwaiga wafalme wa Kiajemi, 
Iskander aliongoza maisha ya fahari na kugaagaa katika anasa tupu, huku 
akidai hata watukufu wamwinamie vichwa na kumpigia magoti. 

Mnamo 323 B.C., Iskander alikufa kwa kupigwa na maradhi ya homa. 
Hajawahi hata kuzikwa, wakati majemadari wake walipokuja kugombania 
utawala. Dola la Iskander likavunjika katika falme mbali mbali, amba- 
zo kubwa zaidi kati yao zikiwa ni Makedonia, Misri na Sham, na kutawali- 
wa na majemadari hao. 

Mataifa ya Misri na Asia Ndogo yakajikuta chini ya hali ya kunyony- 


wa na kukandamizwa na wamilikaji watumwa wa Kimakedonia na wa Ki- 
vunani. 


KUTOKA KATIKA HABARI ZA MAISHA YA ISKANDER 
WA MAKEDONIA 


Masimulizi mengi juu ya Iskander wa Makedonia yamesalia mpaka mnamo 

zama zetu. Sehemu yake kubwa iliingia ndani ya kitabu cha habari za maisha 

ya Iskander kilichotungwa na Plutarko. 

wakai alipokuwa yungali kijana, Iskander alionyesha kushuka moyo sana 

kaa wiboslda Ju ya mialanikio ya kivita ya baba yake, Filippo wa Pili. Ali- 

angu atawahi kuteka i i ii — 

uda lolote lile lenye fahari na taadhima?” ia hivyo, mi UA 
Palikuwa na mji wa Gordia (sehemu za Frijia, most i 

; a (es ia, mojawapo ya nchi za kale huko 

kwenye Asia Ndogo.—Mfasiri), ambao ulisifikana Bwa akaa ya gari la 

Go- 


awa ja yanakaa. na kutatanika ajabu. (Ni mfalme wa Friji 
nc 'epiga fundo hilo, nalo ka i ikaitwa “1 
Mfasiri) Tisemekana kwamba mtu kau maili itwa “Fundo la Gordio' 


al, ka jangwa, Wamakedonia walitaabi- 
AS 0P Iskander, ndiye aliyetafutiwa na ku- 


kataa kunywa, Taa 
mpi wa, akasema: Nikinywa peke yangu 


ka tana kwa kuo, 
etewa konzi ya maji 
tu, basi, wote wanaha 

Kati) 


fadhia kitu kilicho azizi zaidi kwake, Naye akasema kuwa atatia humo kitabu 
cha utenzi wa Iliada 

Akiwa na tuhuma ya kufanyiwa usaliti na wasaidizi wake wawili wa karibu 
zaidi, Iskander aliamuru mmoja wao ahojiwe kwa kuteswa vikali, kisha, anyo- 
ngwe. Na alihudhuria mwenyewe kushuhudia mateso hayo ya kuhoji. Halafu, 
kutokana na amri ya Iskander, msaliti mwingine pia alinyongwa, pasina kujali 
kwamba aliwahi kuwa msaidizi na rafiki mkubwa wa Filippo wa Pili, babake 
Iskander. 


1. Kwa nini Wayunani walijiunga na msafara wa kivita wa Iskander wa Makedo- 
nia kwenda kuiteka Uajemi? 2. Angalia ramani ya 6 na kutafuta nchi zile uzi- 
juazo, ambazo jeshi la Iskander lilizipitia katika msafara wake wa kivita huko 
Mashariki. 3. Kwa nini ufalme wa Uajemi ulishindwa kuzijibiza hujuma za Wa- 
makedonia? 4. Madola gani yalichomoza huko kwenye mwambao wa Mashariki wa 
Bahari ya Kati mnamo karne ya 4 na ya 3 B.C.? Kulikuwa na tofauti gani baina 
ya madola hayo na yale ya Kiyunani ya karne ya 5 B.C.? 5. Msafara wa kivita 
wa jeshi la Iskander uliendelea kwa miaka mingapi? Miaka mingapi ilipita ta- 
ngu kutokea kwa Mapigano ya Heronea mpaka kuanza kwa msafara huo wa je- 
shi la Iskander? “6, Jaribu kutoa wasifu wa Iskander wa Makedonia. 


.... 


IBARA 44. UCHUMI NA UTAMADUNI WA NCHI ZA MWAMBAO 
WA MASHARIKI WA BAHARI YA KATI MNAMO KIPINDI 

CHA KUTOKA MWISHONI MWA KARNE YA 4 

MPAKA MNAMO KARNE YA 2 B.C. 


(Ramani ya 7). 


Jikumbushe mchango gani ulitolewa na wataalamu wa Kiyunani katika 
kupelekea mbele maendeleo ya sayansi mnamo karne ya 5 na ya 4 B.C. 
(bara 41; Vif, 1,2). 


1. Maendeleo ya Uchumi wa Umilikaji Watumwa Huko Asia Ndogo na 
Misri Baada ya Kutekwa Kwao na Jeshi la Wamakedonia. Maaskari wa 
Kimakedonia na wa Kiyunani waliyateka maeneo makubwa ya ardhi zenye 
rutuba huko Mashariki, wakayageuza kuwa miliki yao na kuwalazimisha 
wakulima na watumwa wa kienyeji kufanya kazi kwenye mashamba yao, 
huku wakiwanyonya na kuwakandamiza vikali. Kwa kuandamana na wate- 
kaji hao, wafanyabiashara na wasanii wa Kiyunani na wa Kimakedonia 
wakaongoza pia kwenda huko Asia Ndogo na Misri. Wakajitwalia shughuli 
za kibiashara pamoja na kuanzisha viwanda vikubwa vya usanii na vya 
uundaji meli katika sehemu hizo. : 
MI mikongwe ya pande hizo za Mashariki ilipanuka sana na mingine 
mingi ikachomoza na kukua, hasa kwenye sehemu za kukutana kwa njia 
za usafiri wa baharini na zile za kutoka kwenye pembe za mbali za bara. 
Wayunani walitengeneza majahazi makubwa ya kuvuka masafa marefu sa- 


229 


na na kusheheni mami. ani za mizigo; . 
3 ak umwa wapigaji Ma na 

Wairi hiyo takriban kaika na masoko ya watumwa, Idadi 
yao huko kwenye mwambao wa Mashariki wa Bahari ya Kati iliongezeka 
mno. Wamilikaji watumwa katika sehemu hizo w kuwa hasa Wayunani 
na Wamakedonia, ingawa tabaka hilo la wanyonya lilikusanya pia wenzao 
wa kienyeji, nao wakaongoza maisha yao kwa kuwaiga Wayunani pamoja 
na kujifunza lugha yao na kupokea mila na desturi zao. Jina Mwelasi lika- 
chukuliwa katika pande hizo kwa maana ya mmilikaji watumwa. Aha 
2. Iskanderia wa Misri. Mnamo karne ya 3 B.C., mji mkubwa zaidi uli- 
mwenguni ukiwa pia mji mkuu wa Ufalme wa Misri, ukawa Iskanderia (uli- 
julikana pia kwa jina la Aleksandria.—Mfasiri.), ambao uliasisiwa na Is- 
kander wa Makedonia huko kwenye delta ya Naili. Mizigo ya nafaka na 
mafunjo kutoka sehemu za mbali za Misri, pamoja na dhahabu na pembe 
za ndovu kutoka Unubi, ilikuwa ikisafirishwa kwa wingi kupelekwa huko 
Iskanderia kwa kupitia mto huo mkuu. Na kukajengwa mfereji uliounga- 
nisha Naili na Bahari ya Sham. Njia za kibiashara ziliongozea kutoka Iska- 
nderia kuelekea kwenye Ghuba ya Uajemi hadi Barahindi. Masoko ya mji 
huo yalizidi kustawi na kujaa tele bidhaa za kila aina, na kulikuwa kuki- 
sikika lugha za mataifa na makabila mengi. 

Kwenye kisiw; 
kuwa na urefu 


jahazi moja kama hilo lilikuwa 


: ic ya tamthilia na makasri ya fahari sana ya mfa- 
Ime, kadhalika kwa JPmnasia zake na Jumba la makumbusho au musei ma- 
arufu (neno hili musei maana yake ni makao matakatifu ya Wamousa; Wa- 
mousa ni jina la Kiyunani la ki 


ya Kif.2 cha Ibara 
imeingia katika lugi 
mbusho” ya aina zozote zile, kama vile, ya vitu 


ya habari za historia, n.k.—M| asiri.). Pamoja 
WAnE Jumba hilo la makumbusho la aim kulikuwa 
uchungulia mbingu na nyota, pamoja na maktaba kubwa 


kwa shina lake neno hili | 
jumla kumaanisha “maku 
vya sanaa na utamaduni, 
na mengine, 
na kituo cha 


,C. Kwenye maktaba 
a, wo, hariki wa Bahari ya 
a. yishwa maandishi mengi i i 3 

hi sia nengi ya kisayansi kutoka Uyunani na 
na ha ya Shariki. Mathalan, katika maktaba Y Iskanderia Tu mlikuwa 
zoandikwa juu ya mafunjo na per- 
aratasi iliyofanywa kutokana na ngo- 
230 


YA 


Uwanja wi 


Ca riadha, 


zi za ndama au vitoto vya kondoo. Kituo kikuu cha kutengenezea perga- 
mene kilikuwa ni Pergamum, mji wa kale huko Asia Ndogo, na ni kuto- 
kana na jina jilo, ndiyo kukaitwa kifaa hicho cha kuandikia, Ubora wa 
Pergamene ni umadhubuti wake na urahisi katika matumizi. Lakini ni 
kitu ghali sana. Tuseme, utoaji wa kitabu kikubwa kimoja wahitajia kutu- 
mia ngozi za kundi zima la ndama. 

Wataalamu wengi sana walikuwa wakijizamisha katika kazi ya kuandi- 
ka insha zao chini ya ukimya wa maktaba hizo. Kuambatana kwa maarifa 
ya kisayansi ya Magharibi na Mashariki ya dunia kulisaidia vilivyo kati- 
ka kupeleka mbele maendeleo ya taaluma mbali mbali, hasa hesabu, elimu 
zichunguzazo maumbile pamoja na mambo ya unajimu, Mnamo karne ya 
3 na ya 2 B.C., shughuli za kisayansi huko kwenye mwambao wa Masha- 
Tiki wa Bahari ya Kati zilifikia kilele cha maendeleo yake katika dunia 
yote ya kale. 

Mnamo karne ya 3 B.C., mtaalamu mashuhuri wa hesabu, Eukli 
kuwa akijishughulisha na kazi yake huko Iskanderia. Mchango waki 
ya katika kuendeleza jiometria haujapoteza umuhimu wake mp: 

Wataalamu wa unajimu 
sana. Kwa mfano, waliukisi: 
mmoja wao aliyekuwa mwanasayansi wa Kiyunani, a. 
Yazunguka milele kwenye mhimili wake, na wakati huo huo, yalizunguka 
Jua. Lakini alishindwa kuthibitisha utabiri wake. Wataalamu wenzake 
masamcheka tu, na uvumbuzi huo muhimu sana ukasahaulika kwa muda 

refu. 


ido, ali- 
e mku- 
aka hii 


huko Iskanderia pia walipata mafanikio mengi 


a kwa usahihi ukubwa wa sayari yetu. Tena, 
alitabiri kwamba Dunia 


231 


wangi 
yA ad 


1. Rasimu ya mji wa Iskanderia huko Misri. 
(Taswira ya kukisia) ambao ulidha, 
kuu Saba” ya dunia, Nuru ya m 
kilomita mia moja 


2. Mnara wa taa wa Iskanderia, 
a kuwa ni mmojawapo wa “Miujiza Mi- 
ge wake ilionekana kwa umbali wa zaidi ya 
wa na zilzala. Picha yake hii ilichorwa 
Ramani ya dunia ya karne ya 3 B.C. iliyo- 
ujivu yaashiria maumbo ya mabara ka- 
meusi waonyesha mipaka halisi ya ma- 
4. Sehemu ya juu ya nguzo ya Korintho. Yafanana na 
nye majani marefu yaliyokatikakatika kwa namna ya 
10 ya Kidoriko yu iayoniki, 'az. picha ya 
kwenye, uk.210), BUT ye mko na ya Kiayoniki, (Taz. Picha yi 


A Baada ya Wamakedonia 
a Asia Ndogo na Misri, wasanii wa Kiyunani walijenga 
2 miungu yao ya Olimpo, Pamoja na makasri na maju- 
ya tamthilia, Nguzo zile Tahisi za Kidoriko zikadhani- 


232 


wai kuwa hazifai tena kuwekwa kwenye makasri ya wafalme ya zama hizo, 
ambayo yalizidi kuwa ya fahari na taadhima. Kwa hivyo, mnamo karne ya 
4 na ya 3 B.C., katika sehemu hizo kulifuatwa mtindo wa kuyajengea ma- 
kasri na majumba mengine nguzo za kuvutia zaidi zilizopata kujulikana 
kuwa ni za Korintho. (Angalia uk. 232). 

Mnamo karne ya 3 na ya 2 B.C,, watengenezaji sanamu wa Kiyunani 
walifanikiwa kuunda vitu mbali mbali vya sanaa vya aina ya kipekee, mki- 
wemo sanamu la Mungu wa kike wa Ushindi aitwaye Nike. Sanamu hilo 
linavutia sana, hasa kwa vile muundaji wake alivyowasilisha kistadi taswi- 
ra ya mungu huyo mwenye mabawa, akiwa katika mwendo wa kasi wa ku- 
wania ushindi pasina kujali upepo mkali wenye kumkabili na kupeperusha 
gauni lake. 

Tabia mpya ya fani hiyo ya sanaa ya Kiyunani kwa wakati huo ilikuwa 
ni kufanya masanamu ya watu yamithilishe sura zao kwa usahihi na uka- 
milifu zaidi, kadhalika yawasilishe ulimwengu wao wa kirohoni. Mfano 
wake mmojawapo ni sanamu la Demosfeno, ambalo linashabihiana sana na 
vile bingwa huyo adhimu wa usemaji fasaha alivyokuwa maishani mwake. 
Lamwonyesha katika miaka yake ya uzeeni na unyong'onyevu, Uso wake 
ukiwa na ishara wazi wa majonzi na wasiwasi mkubwa juu ya sudi ya Wa- 
tani wake, (Taz. uk.223.) 

Kituo kimojawapo kipya cha maendeleo ya sanaa ya Kiyunani mnamo 
zama hizo kilikuwa Pergamum. Mathalan, mji huo ulisifikana kwa kuweko 
nakshi maarufu ya ukutani ionyeshayo mapigano baina ya miungu ya 
Olimpo na majitu ya hadithini. Nakshi hiyo imenyoka kwa kiasi cha mita 
130, na urefu wa masanamu yake wakurubia mita tatu. Na bila ya kujali 
uharibifu wake mkubwa, kifani hicho cha sanaa ya Kiyunani kinavutia sa- 
na mpaka hii leo, hasa kwa vile kinavyowasilisha ukali wa mapigano hayo, 
umadhubuti na ushupavu wa wapiganaji, nguvu na furaha ya washindi, 
mateseko na majonzi ya walioshindwa. YA Ba 

Misafara ya kivita ya Wamakedonia ya kuteka milki za kigeni huko Ma. 
shariki ilipelekea katika kuhimiza maendeleo ya uchumi na utamaduni 
kwenye mwambao wa Mashariki wa Bahari ya Kati. Lakini umma wa we 
Nyeji watumiao jasho lao wenyewe uliwapokea kwa uhasama na zhaki, wa- 
Vamizi hao wa Kimakedonia na wa Kiyunani. Madola yaliyoundwa SALA 
matokeo ya vita vile vya ubakuzi hayakuwa madhubuti. Halafu pia, aa Sa 
hayo yalikuwa hayeshi kupigana yenyewe kwa yenyewe, jambo am ha 9 ili 
iongozea vilevile katika kudhoofika kwao. Kwa hivyo, haya kumaiohia 
mkumbo mkali wa kuvamiwa na Warumi, ambao kwa wakati huo kasha 
Wameshapata nguvu nyingi na kujitoma katika pande hizo za Mashariki, 


ja Mashariki 


i wa nchi za mwambao wi k 
ji wa ni 3 jari: 


? 1. Mabadiliko gani yalitokea katika uchumi ir ia? 
> wa Bahari ya Kati kwa kuandamana na utekwaji wao wa Wamakedonia 


233 


1. Sanamu ya Mungu wa Kike 
Nike ya karne ya 3 B.C. 2. Kizee. 
(Sanamu ya karne ya 1 B.C.) 3. Se- 
hemu ya nakshi katika Pergamum, 
ionyeshayo mapigano ya miungu 
na majitu. Zeusi akiwaangusha 
majitu chini. 


bu kutunga masimulizi juu ya Iskanderia, 
mji huo pamoja na picha na vielelezo vi 
Iskanderia na miji ya Mashariki ya Kale, tena 
yepi yaliyokuwa mapy. i i 


ya 3 na ya 2 B.C. ilivyoto- 
Ipi kati ya hizo ndiyo uliyoi- 


HAKIKISHA VILE 
YA UYUNANI 


ULIVYOELEWA HISTORIA 


aliwa na watu tangu zama za kale kabi i ishoni 
aa 7 'abisa. Karibu na mwishoni 
ya miaka B.C., hali ya ukazi wa Wayunani ilibadilika sana. 


ame ya 9 B.C., Wayunani 


Mnamo kipindi cha kutoka kame ya 11 mpaka kr 
awali ku- 


walikuwa wamo katika ukiukaji kutoka katika mfumo wa ujima wa 


ingia katika ule wa umilikaji watumwa. 

E Kulikuwa na mabaki gani ya mfumo wa ujima wa awali katika Uyunani ya Za- 
a za Homero, tena dalili za kuchomoza kwa mfumo wa umilikaji watumwa 

Sanyama sanaa hizo zilikuwaje? Toa mifano ya kuthibitisha majibu yako. Nini 

i ukuu ya ukiukaji wa Wayunani kuingia katika mfumo wa umilikaji wa- 

umwa? Kwa nini Misri na Eneo la Mito Miwili zilianza kufanya ukiukaji huo 


mapema kuliko Uyuna! 


ka kame ya 6 B.C., huko Uyuna- 


Mnamo kipindi cha kutoka karne ya 8 mpa! 
na madola kuchomoza. 


ni kuliundika mfumo wa umilikaji watumwa, na serikali 


mnamo kipindi cha kutoka karne ya 
maeneo yao kwenye ramani. Nini 
o? Mafanikio gani yalipatikana 
ake dhidi ya wateule mnamo 


P Kulikuwa na madola gani ya Kiyunani 
Am paka karne ya 6 B.C.? Onyesha mipaka ya 

ilichopelekea katika uundwaji wa madola hay. 
na umma mkubwa wa Kiyunani katika mapigano y 
karne ya 6 B.C.? 


236 


| pamoja na kueleza kwa ufupi wapi makoloni ya Ki. 

Onyesha Vweaze amasi Fala cha kutoka kame ya 8 mpaka karne ya g 

yu! za yali si chini ya tatu za vundwaji wa makoloni hayo, Uanzi, 

Ha aja mkaja ulikuwa na umuhimu gani kwa Uyunani, kadhalika kwa nchi am. 
bako makoloni hayo yalianzishwa? 


Mnamo kame ya 5 B.C.. mfumo wa umilikaji watumwa katika Uyunani ulizi. 
di kuendelea mbele. 


Maendeleo ya mfumo wa umilikaji watumwa huko Uyunani mnamo karne ya 
5 B.C. yalikuwaje? Vita vya Wayunani na Waajemi vilikuwa na umuhimu gani 
katika msendeleo ya mfumo wa umilikaji watumwa? Mapigano ya watumwa dhi. 
di ya mabwana 130 yalikuwaje? 


Mnamo kame ya 5 demokrasi iwahilishayo mfumo wa umilikaji watumwa hu. 
ko Uyunani ilifikia kilele cha maendeleo yake, 


Umma mkubwa ulishinda vipi kujitwalia utawala katika Athene? Kwa nini 
demokrasi ya Kiyunani ikaitwa kuwa ni ya wenye watumwa? 


Kamue ya 5 B.C. ilikuwa ni zama za ustawi mkubwa wa utamaduni wa Elasi. 


Chagua picha 3 zu 4 zionyeshazo maendeleo ya sanaa ya Kiyunani mnamo 
kame ya 5 B,C. Mchango gani ulitolewa na Wayunani katika kuendeleza ma- 
mbo ya sayansi? Maendeleo ya utamaduni wa Kiyunani yalihusikaje na mfumo 
wa umilikaji watumwa, kadhalika na demokrasi iwakilishayo mfumo huo? Kwa 


nini mnamo kame ya 5 B.C., Athene ilitokezea kuwa kitovu cha maendeleo ya 
utamaduni wa Kielasi? 


. Mnamo kame ya 4 B.C., miji-madola ya Kiyunani ilituama na kupoteza uhu- 
wao, 


Sababu gani zili lekea kudhoofika kwa U; i ipi kuti 
ka mniii Saria aa wa Uyunani mnamo kipindi cha kuto- 


Aa mnamo karne ya 4 B.C.? Kwa nini Wayu- 
ii ini walishi, - - 
China maai ae lakini walishindwa na Makedonia? Toa hoja za ku” 


mwishoni mwi kai 4 mwa” 
"oni mwa kame ya 8 B.C, kiese gi kai kaa uwa karne ya 4 mpaka 


Uiamaduni wa Kiyunani ulieneu mbali sana ki PE, 
ji wa utamaduni huo na ule wa Kimisri na wa yuhi. Yaa Mai Ukurubiana- 
leka mbele maendeleo ya sayunsi pumoja na kuwawisha zaidi sanaa, yo ulisaidia kupe 


Angalia ramani na kuonyesha vituo vi maende! maduni 
aa mwambao wa Mashariki Ni, ya Kati EA feb Ana wA 
B.C. Maendeleo ya sayansi mnamo kame ya 3 nza ya 2 B.C. yalikuwaje? Jali 
kinachotofautisha sanaa ya nchi za mwambao wa Mashariki wa Bahari a Kati 
mnamo karne ya 3 na ya 2 B.C., na ile ya Kiyunani ya karne ya 5 na ya MA B.C.? 
Kuna nini ambacho ni cha pamoja baina yao? Ipi uipendayo zaidi, akwa nini? 


Zingatia na kulijibu swali hili; je, ukiukaji wa binadamu kutoka katika mfu- 
mo wa ujima wa awali kuingia katika ule wa wamilikaji watumwa ulikuwa ni ha- 
tua ya kimaendeleo? Toa hoja za kuthibitisha jawabu yako. 

Angalia na kuikamilisha jedwali inayofuatia. 


VIPINDI VIKUU VYA HISTORIA YA UYUNANI MNAMO ZAMA 
ZA KUTOKA KARNE YA 11 MPAKA KARNE YA 2 B.C. 


Vipindi Vikuu Mabadiliko ya Mabadiliko ya Mabadiliko ya 
vya Historia ya Hali za Ukazi Mfumo wa Maisha Mfumo wa 
Uyunani wa Wayunani ya Wayunani Utawala wa 
(kame) Mnamo Kipindi Uyunani 
Kinachohusika 
Kutoka kame Uvamizi wa Ukiukaji wa Uimarikaji wa 
ya 11 mpaka Wadoriko kwenye taratibukutoka mamlaka ya 
karne ya 9 B.C. sehemu za katika mfumo wa watemi pamoja 
Uyunani katika ujima wa awali na watukufu 
eneo la Balkan, kuingia katika wengine juu ya 
na ulowezi wa ule wa umilikaji makabila yao 
Wayunani kwenye watumwa 
visiwa vya Bahari 


ya Ajeani na pande 
za mwambao wake 
wa Mashariki 


# Nani unayemkadiria kuwa ni mtu adhimu zaidi katika historia ya Uyunani? 
Toa hoja za kuthibitisha maoni yako. 
237 


JEDWALI YA TAREHE ZA HISTORIA YA UYUNANI YA KALE 
MNAMO KARNE ZA 13:2 B, C. 


Vipindi vikuu vya historia 
ya Uyunani 


g. Mlaka 1,200 B. C, Vita vya kutoka Troa ya 


Mwishoni mwa miaka ya 2000 8,C, Uvamizi 
wa makabila ya Wadoriko 
Uvunjikaji wa vikundi ki 
wya kikabila na 
uchomozaji wa 


<Mw.776 B. C, Kufanyika kwa michezo 
VI Aa Olimpiki ya mwanzoni 
Uundwaji wa mfumo wa 


matabaka 


wenye watumwa na 
uibukaji wa miji-madola| 


Vi 


!w. 594 8. C. Mageuzi ya Solono katika Athene 


Vita vya Uyunani na w. 490 B. C. Mapigano ya Marathon DA 
Uajemi na kilele iw, 480. 8. C. Uvamizi wa Ksorkso 
Cha enzi za Athene “443 8, C. Mwanzo wa utawala wa Perikio 


. w. 338 B. C, Mapigano ya Heronea 
Uwamaji wa mi j g ys 334-325 8, C, Msafara wa jeshi 
! 


madola na uundikaji 
la Wamakuda la ki 
Wafalme za Kiyunani. nila kwenda Mashariki 


Kimakedonia 


Katikati ya Karne ya 2 8. C, Urumi yaziteka 
Makedonia na Uyunani 


3 
ri 
wa 
y 


URUMI YA KALE 


SURA NIJ 


UUNDIKAJI WA JAMHURI YA URUMI NA USHINDI 
WAKE WA KUITEKA ITALIA 


IBARA 45. URUMI YA KALE NA UANZISHAJI WA 
JAMHURI YA URUMI 


(Ramani ya 8) 


Jikumbushe wapi Wayunani walikoanzisha makoloni yao kwa upande 
wa Magharibi kutoka nchi yao ya uzalendo, tena ni mnamo karne gani ndipo 
makoloni hayo yalipochomoza (Ibara 33; Ramani ya 5). 


1. Maumbile ya Mkono wa Nchi wa Apennini. Kwa upande wa Magharibi 
kutoka kwenye Mkono wa Nchi wa Balkan kuna sehemu kubwa nyingine 
ya nchi kavu yenye umbo kama hilo, nayo ni Mkono wa Nchi wa Apennini. 
Kwenye eneo lake lote kumenyoka Mgongo wa Milima, ambao vilevile 
unaitwa Apennini. Milima hiyo ni ya mteremko mkali zaidi kwa kulinga- 
"nisha na ile ya Uyunani, ambayo ni ya miamba mirefu iliyochongoka na 
yenye miinuko mikali. Mahali pa baina ya milima na sehemu za pwani 
huko Apennini pametwaliwa na nchi tambarare. 


Milima mirefu ya Alps inaikinga Apennini kutokana na upepo mkali wa 
Kaskazini. Hali y. 


s a hewa kwenye Mkono huo wa Nchi, kwa jumla, huwa ni 
ya joto, na mvua kunyesha zaidi kuliko huko Uyunani. Ardhi zake za mwa- 
mbao na mabonde ya milimani zina rutuba sana. Kwenye sehemu nyingi 
za mitelemko ya milima yake kumeota majani marefu yaliyojazana, na ni 


mahali palipofaa sana kwa machunga. Wayunani wa kale ambao machu- 
nga ya huko kwao yalikuwa haba na yenye majani machache mno, walisha- 
ngazwa na utajiri wa mimea na win 


ut wa gi wa mifugo kwenye Mkono wa Nchi 
wa Apennini. Na ilikuwa ni wao ndio walioipa sehemu ya Kusini mwa 
Apennini jina la /talia, maana yake “Nchi ya Ndama”. Baadaye, nchi hiyo 
YA JUKA, kuikana kwa jina hilo, Italia, 
ahali fulani kwenye i i ibi ini 4 
ia pina pauta KE ye pwanipwani za Magharibi na ya Kusini ya Jta 
bahari zilizo karibu na A 
Ingawa, kwa u 
cho ni karibu sana na b. 
na utajiri wa ulimwengi 


240 


vi kuna kisiwa kikubwa cha Sisili, na- 
ara. Kwa hali yake ya hewa ya joto sana pamoja 
u wa mimea, Sisili yaipita hata Apennini. 


2. Uchomozaji wa Mji wa Rumi. Wapatrisiani. Huko katikati 

wa Nchi wa Apennini kwapitia Mto Tibrisi Waanzia NONGA maa 
na kutiririka kwenye tambarare kuelekea baharini. Hapa na pale kweni hi 
tambarare hiyo pana vilima. Zamani sana uwanda huo ulikuwa ni Wa 
mabwawa, na vilima kuota miti ya aina mbali mbali. Yi 

Mahali hapo ndipo kabila la Walatini lilipokuwa likiishi. Na kwenye vili- 
ma vya kandokando ya Tibrisi, kwa upande wake wa Kushoto, umbali wa 
kilomita ishirini na tano kutoka mdomoni mwake, kuliibuka mji mdogo 
ulioitwa Rumi, Kama masimulizi ya kale yanavyosema, ilikuwa ni mnamo 
katikati ya karne ya 8 B.C. 

Watu wa vizazi vilivyofuatia vya wakazi wa mwanzoni wa Rumi waliitana 
Wapatrisiani.' Waliishi kwa ujima na kumiliki kwa pamoja ardhi za ku- 
limwa na za machunga. Kila ukoo, au familia, (kama ulivyoitwa kwa Kila- 
tini, lugha ya wazalendo wale wa kiasili wa Rumi) ulikuwa unagawiwa ki- 
kataa chake kwenye shamba la ujima, pamoja na kuchunga mifugo yake 
kwenye malisho yaliyomilikiwa na ujima. 

Kwa kawaida, Wapatrisiani walitumia jasho lao wenyewe katika kazi 
zao za kulima na za nyumbani. Watumwa pia walikuwapo, lakini wachache 
sana. Walifanya kazi pamoja na mabwana zao, na kukadiriwa kuwamo mi- 
ongoni mwa familia za Wapatrisiani, hata si nadra kukaa pamoja nao kwe- 
nye meza ya chakula. 

Nyumba za Wapatrisiani zilikuwa rahisi na ndogo kwa kiasi, Kama ka- 
waida, maskani ya mtu na familia yake yalikuwa ni ya chumba kimoja tu, 
na katikati yake kukiwa na hodhi la kuhifadhia maji ya mvua, yaliyoku- 
wa yakimiminikia humo kwa kupitia tundu la mraba la darini. Nuru ya 
mwangaza iliingia ndani kutoka kwenye tundu hilo hilo. : 

Wazee waheshimiwa miongoni mwa Wapartrisiani walijiunga katika “Ba- 
rTaza la Wazee”, au Senal, kama ilivyokuwa kwa Kilatini. Rumi ilitawaliwa 
na mfalme na Senat. A 
3. Ukuaji wa Rumi Mnamo Miaka ya Mwanzoni. Waplebeiani. Mahali Ru- 
mi ilikochomoza palifaa sana kwa mambo mbali mbali. Maenco makubwa 
karibu nayo, yalikuwa ni ya ardhi zenye rutuba nyingi. Nako mdomoni 
mwa Tibrisi palikuwa pema kwa kujenga bandari; njia ya kutoka hapo 
iliongozea hadi kwenye sehemu za mbali za nchini kwa kupitia Rumi. Wa- 
fanyabiashara na wasanii wakaja kukaa mjini humo. Wakati AE RAGE 
kiiteka miji midogo ya jirani, Warumi walikuwa wakiwahamihia uja zi 
wa miji hiyo huko kwao. Rumi ilizidi kukua na idadi ya wakazi wake kuon 
Bezeka upesi. F. RWA kasi 
. Mji wa Rumi ulitwaa eneo lenye vilima saba. Kirefu zaidi na kenya wa 
inuko mikali kati yao kiliitwa Kilimo cha Kapitoli, na ngome ikajengw 


“baba”; Waparrisiani 


na hili latokana na neno la Kilatini pate. yaani “bab 
waliona fahari sana kwa vile baba na babu zao walianzisi . 


241 


lSan3 


ri ya Rumi ya kale 
ikangaliwa kuoka juu. (Ta. 
swira ya kukisia.) Linganisha 
picha hii na rasimu ya Rumi 
iliyoko kwenye ramani ya rangi 
8 ma kuzitafuta pichani sto 
kamu ilisoashiriwa kwenye ma: 
simu hiyo na kuelewa katika 
kur.241-242 


huko uwanja wa soko, 
vichochoro vingi viendavyo uj 
katika mitaa nyumba za udi 
au vigae. Mafundi wa kazi za shaba, 


Watu waliohamia huko Rumi kutoka 


“Ndugu zao wa nasaba wa vizazi vyote vilivyofuatia, waliitwa Waplebei- 
ani. Wengi wao walikuwa mafukara, 


kutoka miongoni mwa Wapartrisiani, Watawala hao wa Urumi waliitwa Ma- 
konseli, nao waliendesha madaraka yao hayo kwa mwaka mzima. Wao pia 
walikuwa mahakimu wakuu pamoja na kuongoza jeshi wakati wa vita, 
Makonseli walisaidiwa na wakuu wengine wenye nyadhifa, ambao halika- 
dhalika walikuwa wakichaguliwa na baraza la umma kutoka miongoni mwa 
Wapatrisiani kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya kwisha kutimiza mu- 
da huo wa madaraka yao, wakuu wenye nyadhifa au vyeo vya juu wali- 
kuwa wanaingia moja kwa moja katika Senat, na kuwa wanachama wake, 
yaani Masenati. 

Senat ya Urumi ilikuwa na mamlaka mengi sana. Mnamo nyakati za 
amani, Makonseli iliwabidi kushauriana nayo kuhusu mambo yote kabisa. 
Senat ilisimamia hazina ya Urumi pamoja na kuamua masuala ya vita na 
amani. Ilikuwa inakadimisha maazimio yake tayari kabisa mbele ya baraza 
la umma, nalo kama kawaida liliyakubali kwa ukamilifu. 

Wapartrisiani waliuita utaratibu huo wa utawala wao kuwa ni “lengo la 
umma wote”, kwa Kilatini—respublika' (na kwa Kiswahili—“jamhuri”. — 
Mfasiri.). Lakini sehemu kubwa ya umma huo, yaani Waplebeiani, wali- 
baki kuwa wanyonge wasio na haki hata baada ya kuanzishwa kwa Jamhu- 
ri. Wanyonge hao walidai kwa ung'ang'anivu kuinuliwa kwa hali yao ya 
maisha. 


NGANO JUU YA UCHOMOZAJI WA RUMI 


Palikuwa na mji mmojawapo wa Kilatini, ambao mfalme wake aliamuru kuwa- 
tupa mtoni Tibrisi watoto pacha wa kiume, Romulus na Remus, wakiwa ndio 
kwanza tu wazaliwe na binamo yake mfalme huyo. Kwani aliogopa kupokonywa 
utawala wake watakapokua. Kwa wakati huo, Tibrisi ilikuwa imefurika, na susu 
lililotupwa majini, likiwa na watoto hao ndani yake, lilikwama kwenye tawi la 
mti ulioanguka na kuelea mtoni. Watoto wakanusurika, wakaokotwa na mbwa 
jike wa mwituni, akawanyonyesha maziwa yake wasife kwa njaa. Halafu waka- 
gunduliwa na mchungaji, naye aliwatunza mpaka wakakulia kuwa maaskari we- 
nye nguvu na ushujaa mwingi. Wakazusha uasi dhidi ya mfalme yule waka- 
mwua. Kisha, ndugu hao, Romulus na Remus, wakaamua kujenga mji, ila tu 
waligombana juu ya mabali pa kuujenga, na nani atakayekuja kuutawalia. Ugo- 
mvi ukazidi, na Romulus akamwua Remus. Karibu na pale yeye na nduguye 
walipogunduliwa na mchungaji, Romulus akajenga mji, na huo ukawa ndio 
Rumi au kwa Kilatini—Roma. 

Ngano za kale za Warumi zinasema kuwa mji wao buo ulichomoza mnamo 
753 B.C., na ni tangu hapo ndipo wali; hesabu za miaka ya historia yao. 
Baadaye, kwenye Kilima cha Kapitoli huko Rumi kulijengwa sanamu la mbwa 
jike yule aliyewaokoa Romulus na Remus, sanamu ambalo kwa sasa linahifa- 
dhiwa kwenye makumbusho. 


TRespublika”, yaani “Jamhuri”, kwa maana ya kijumla ya isimu hii, ni 
mfumo wa utawala wa kiserikali unaoendeshwa na watu wenye kuchaguliwa 
kutwaa madaraka hayo kwa muda maalum. 


243 


1. Kijumba cha Kirumi. (Kifani cha kikale cha kijumba cha kuhifadhia maji- 
yu ya maiti iliyochomwa moto.) 2. Taswira ya hekalu lililosimama kwenye fo- 
rum. Litafute hekalu hili katika picha iliyoko kwenye uk.293 3. Hekalu la 
Rumi ya kale mnamo zama zetu. (Picha ya kamera.) 4, Mbwa Mwitu wa Kapitoli. 
(Sanamu ya kame ya 6 B.C.) 


WAGALO WAVAMIA RUMI 


(Kwa mujibu wa masimulizi ya wanahistoria wa Kirumi). 
Mwanzoni mw: 
zini mwa Italia 


a karne ya 4 B.C., makabii 
na kupenda sana ma mbele kwenda 
Sura zao zenyewe zilitisha mapandikizi ya wa- 
tu, nywele zao matimutimu na mapanga marefu na ngao kubwa ajabu mikononi 
mwao. Kwa mkumbo mmoj, galo walilitawanya jeshi la Kirumi, 
Maa ma moto. 

aa 


a imaya kwenye ngome madhubuti ya Kapitol 
wakai; Lakini kulipoingia usiku na kuwa na ukimya sa- 
na, maadui walifau| Kilima cha Kapitoli pasina kugunduliwa 
na walinzi wala kunusiwa na gomeni. 


kin, wakalialia sana, wakawaamsha maaskari wa Kirumi. Warumi walikuja 
mbiombio, wakawaangusha chini maadui, Na hiyo ndiyo asili ya msemo ma. 
arufu ulioingia katika matumizi ya mataifa mengi ulimwenguni, yaani “Walioi- 
okon Rumi ni Mabata”, 

Wagalo waliahidi kuondoka mjini kama wakilipwa fidia ya dhahabu kiasi cha 
zaidi ya kilo mia tatu. Wakati dhahabu hiyo ilipokuwa ikipimwa, mtemi wa Wa. 
galo aliutupia upanga wake mzito kwenye mizani. Warumi wakalalamika, naye 
akanena: “Ole wao walioshindwa!”. (Ndiyo kusema, “Mtumwa hana hiari”,— 
Mfasiri.). 

Warumi waliujenga upya mji wao upesiupesi na kuuzungushia boma madhu- 
buti, ambalo mabaki yake yamehifadhika mpaka leo. 


1. Vipi maumbile ya Italia yanavyotofautiana na yale ya Ugiriki? Maumbile ya 
Talia yalifalia shughuli gani za wakazi wake wa kale? 2. Kwa nini Warumi 
waligawanyika katika Wapatrisiani na Waplebeiani? Vipi mastakimu ya Waple- 
beiani yalivyotofautiana na yale ya Wapartrisiani? 3. Mfumo gani wa kiserika- 
li ndio unaoitwa jamhuri? Nini kinachotofautisha jamhuri na monarki? Kuna 
nchi nyingine gani ya hapo kale, ambayo mfumo wake wa kiserikali ulikuwa ni 
wa kijamhuri? Toa hoja za kuthibitisha jawabu yako. 4. Taja mwaka wa ku- 
chomoza kwa Jamhuri ya Kirumi. Ilikuwa ni mnamo karne gani, tena mnamo 
nusu gani ya karne hiyo? Lipi lililotokea mapema: uchomozaji wa Jamhuri ya 
Kirumi, au ufanyaji mageuzi ya Solono katika Uyunani? Miaka mingapi imepita 
baina ya matukio hayo mawili ya kihistoria? 5. Toa wasifu wa Rumi kama 
ilivyokuwa mnamo miaka yake ya mwanzoni. 


wa SI 


IBARA 46. JAMHURI YA WATEULE KATIKA URUMI 
MNAMO KATIKATI YA KARNE YA 3 B.C. 


(Ramani ya 8). 


Jikumbushe nani waliokuwa wateule katika Uyunani (Ibara 30-31, Kif. 5). 


1. Mapambano Baina ya Waplebeiani na Wapartrisiani. Mnamo karne ya 5 
B.C., Waplebeiani walifaulu kujipatia haki ya kuwachagua kila mwaka wa- 
tetezi wao rasmi, walioitwa mawakili wa umma (kwa Kilatini, wakili kama 
huyo aliitwa #ribunus, na hii ni kutokana na neno tribus, yaani kabila; 
hivyo, mwanzoni kabisa jina tribunus lilimaanisha mkuu wa kabila), Wakili 
wa umma alikuwa na haki ya kupiga marufuku amri zozote zile za Mako- 
nseli na Senat zilizowahusu Waplebeiani. Haki hiyo “maalum iliitwa veto, 
(kwa Kiswahili—nakataza). Mlango wa nyumba ya wakili wa umma ulikuwa 
wazi mchana hata usiku, ili kwamba mtu yeyote yule miongoni mwa Wa- 
plebeiani angeweza kumjia kwa wakati wowote ule na kupata ushauri na 
ulinzi wake. Kumwua wakili wa umma kulikadiriwa kuwa ni kosa zito zaidi, 

Mawakili hao wakawa viongozi wa umma wa Waplebeiani katika kuende- 
lea mbele na jitihada zao za kuwania kuinuliwa kwa hali na mastakimu 
yao. Walikuwa wakipendekeza sheria zilinganazo na maslahi ya umma 
huo. Ili kuwashurutisha Waparrisiani wazikubali sheria hizo, Waplebe- 


245 


1. Sanamu ya Mrumi na zile za wahenga zake, Mrumi amevalia toga—mavazi 
rasmi ya Warumi wa kale. 2. Mpangiko wa legion—jeshi la Kirumi mapiganoni. 
(Picha iliyochorwa mnamo zama zetu.) 


pamoja na kuonya 
a mara, hali ya ma- 
a mapambano ya ku- 
i, upunguaji wa hazina ya 


uka uasi, isiani 
budi kuyaridhia n uasi, Wapatrisiani wakawa hawana 


yake yalikuwa nj ka 
Kikonseli na vyeo vi 


A A a Wapairisiani, iba iliendelea 
ka 200, yalimalizikia hi Waplebeiani; na “RE 


yi wenye haki na usawa 
wengine, 
246 


2. Utawala wa Wateule katika Urumi. Ushindi wa Waplebeiani ulipelekea 
kila raia wa Kirumi kuweza kuchaguliwa kwa kushika cheo chochote kile 
cha kiserikali pamoja na kuwa Senati. Lakini nyadhifa kama hizo zilikuwa 
si za ujira. Kwa hivyo, yafahamika kwamba kwa mtu masikini, ambaye ili- 
mbidi kuvunja mgongo kutwa kucha katika kazi yake ya kawaida ili kuji- 
chumia riziki, kulikuwa ni jambo lisiloyumkinika kutwaa nyadhifa hizo. 

Ikawa ni matajiri tu peke yao, watokao miongoni mwa Wapatrisiani na 
Waplebeiani na kumiliki wingi mkubwa wa ardhi na watumwa, ndio wa- 
liochaguliwa kwa vyeo vya Makonseli na vinginevyo. Mnamo karne ya 3 
B.C., Warumi matajiri walikuwa wameshaacha kutumia jasho lao wenyewe 
kwenye milki zao. Na shughuli zao za kilimo na nyinginezo zikawa zina- 
endeshwa na vibarua pamoja na watumwa wa kienyeji na wa kigeni. 

Miongoni mwa wakazi wa Urumi kukapembuka madarzeni kadhaa ya 
familia za Wapatrisiani na Waplebeiani walio matajiri zaidi, Watu wa fami- 
lia kama hizo wakawa wanateuliwa miaka nenda miaka rudi kwa vyeo na 
nyadhifa za kiserikali, pamoja na kuingia katika Senat. Hivyo ndivyo wa- 
teule watukufu walivyochipuka katika Urumi. Wao ndio waliomiliki ardhi 
na watumwa pamoja na kusimamia utawala wa kiserikali. Ama kuhusu raia 
wengine, basi, ikawa ni muhali sana kwao kuwa Makonseli na Masenati. 

Jamhuri ya Urumi ilikuwa ni mfumo wa serikali iwakilishayo utawala wa 
wamilikaji watumwa na wateule. 


MFUMO WA UTAWALA WA JAMHURI WA URUMI 


MNAMO KARNE YA 3 B.C. 
Baraza la Umma Makonseli Senat 
Wajumbe wake Wanatoka miongoni Wajumbe wake 


wanatoka miongoni 

i mwa wale waliokuwa 
na Mahakimu Makonseli na wakuu 
wengine wenye 
madaraka ya juu 
hapo kabla, 
Inaongoza mambo yote 
katika serikali 


ni raia wa Rumi, 
Linachagua Makonseli 
pamoja na wakuu 
wengine.wenye madaraka 
ya juu kwa muda 

wa mwaka mmoja. 
Linakubali au kukataa 
mashauri ya Senat 


247 


j" .C. Jamhuri ya Urumi ilikuwa na 
3. Jeshi la Urumi Mnamo Kame TIA vizuri sana, Maaskari wake 
jeshi WARIDI, Wa haaa mwa wakulima, kwani walioitwa kwenda 
kulia ha jesh ila Urumi walikuwa lazima wawe na miliki ya ardhi, 
kulitumikia jeshi. “ali wanyika katika matapo, kila moja likiwa na maaska- 
Jana wa ma hila lililoitwa legion lilikuwa na vikosi kadhaa, amba. 
WA makanda mapigano si kama kwenye nchi tambarare tu, laki- 
JI kasa za misituni, milimani na mijini, 


uma ya jingine. Wale walioshindw. 
1 ya milki zao za ardhi za kulir 


'a na wateule, Kuhusu 
i kuitumia kwa ajili ya ku- 
r j ya wakulima wa Kirumi waliokuwa na ardhi 
kidogo. Makazi hayo yaliyoitwa makoloni yalitokezea kuwa msingi madhu- 
buti wa utawala wa Urumi kwenye majimbo yote ya Italia iliyoyateka. Wa- 
kati huo huo, Senat ilifanya kila iwezalo ili kuyafitinisha na kuyagomba- 
Sisha makabila yale yaliyoingia chini ya amri ya Urumi, na hivyo, kuzuia 
yasije yakaungana na kuinuka kwa Pamoja dhidi ya utawala wake. Wito 
Wa Senat ya Urumi katika Jitihada zake hizo ulikuwa; “Gawa utawale!” (na 


ndio uli. za sia 
ongoza sia: wale mpaka mnamo zama zetu.— 


ul sa ya wakoloni wot 
Mfasiri). ii 


248 


“USHINDI WA PIRRO”, 


(Kwa mujibu wa masimulizi ya Plutarko) 


Nini sababu kuu ya ushindi wa Urumi dhidi ya Pirro? 


Wakati wa vita vya Urumi dhidi ya miji ya Kiyunani huko Kusini mwa Italia, 
mfalme wa dola mojawapo kwenye Mkono wa Nchi wa Balkan, Pirro, alikuja ku. 
wasaidia Wayunani. Dola lake lilikuwa dogo kwa kiasi, lakini hata hivyo, ali. 
faulu kuandaa jeshi la maaskari wa miguu wapatao elfu 22, pamoja na wapanda 
farasi elfu 3 na ndovu 20 wa kivita, 

Mapigano yalifumuka, na ndovu wa Pirro wakajitoma kwa kasi kwenye safu za 
Warumi, wakiwakanyaga na kuwaponda, huku maaskari waliopanda ndovu hao, 
wakiwapiga mishale na mikuki mifupi chungu nzima, Katika mapigano hayo 
na mengine yaliyofuatia, jeshi la Pirro lilipata ushindi, laki i 
hasara nyingi mno hata kumfanya mfalme huyo apige kelele kwa wasi 
kishinda kama hivyo kwa mara nyingine zaidi, nitabaki pasina jeshil”. 
yo ndiyo asili ya msaemo maarufu “Ushindi wa Pirro”, ambao baadaye uliingia 


1. Ndovu wa kutumika vitani. (Taswira ya kale.) Mgongoni pake kumewekwa 
ndo- 


kidungu cha kubebea maaskari; aliyepanda shingoni pake ni mwendoesi 
vu, 2. Mfalme Pirro, (Sanamu ya kale.) 


249 


... 


p azi ifa mengi ulimwenguni, kwa maana ya ushindi wowote 
ka amjiso Taasisi mia na hivyo, kuwa sawa na kushindwa 

Baada ya hayo, Warumi walitangaza amri ya kuwaita raia kulijalizia jeshi 
aa wakataia siyo kurejesha tu, lakini hata kuzidisha ukubwa wake, Na kwa 
sababu hiyo ndiyo Urumi ikawa inamithilishwa na joka la hadithini ambalo li- 
kikatwa ki. viwili vipya. 

Na Sabri, kashuaz ya amua ushindi wa hatimaye. Katika kuwakabili 
ndovu wa Pirro, Warumi walitupatupa vibao vyenye misumari pale wanyama 
bao walipokuwa wanapitia, pamoja na kuwaogofya kwa kuwapungiapungia fito 
na mishale iliyobandikwa pamba iwakayo moto, hivyo, wakawarudisha nyuma na 
kuwakimbiza. Wakiwa mbioni kwa hofu na kiberehere, ndovu hao wa Pirro wa- 
liziponda safu za maaskari wake mwenyewe, Jeshi lake likatokomezwa kabisa. 
Miji ya Kiyunani, nayo baadhi yake ilisalimu amri kwa Warumi hata pasina 
kupigana, hali mingine ilitekwa nao kwa nguvu. 


1. Mabadiliko gani katika mfumo wa utawala wa Jamhuri ya Warumi yalitokea 
mnamo kipindi cha tangu kame ya 6 mpaka karne ya 3 B.C.? 2. Kulikuwa na 
tabia gani za pamoja za mfumo wa utawala wa Urumi mnamo karne ya 3 B.C. 
na ule wa Athene mnamo karne ya 5 B.C.? Tena kulikuwa na tofauti gani katika 
upande huo? Eleza maana ya “Jamhuri ya Wateule”, 3. Angalia ramani na ku- 
onyesha mipaka ya dola la Urumi mnamo karne ya 6 B.C. na mnamo katikati 
B.C, Nini sababu za ushindi wa Urumi katika vita vyake vya uba- 
tumiwa na Warumi ili kuimarisha na kudumisha utawala 

wao juu ya makabila waliyoyatiisha huko Italia? 


SURA ZIJI 


UGEUKAJI WA JAMHURI YA URUMI KUWA DOLA 
LA WAMILIKAJI WATUMWA LENYE NGUVU 
ZAIDI KWENYE BAHARI YA KATI 


IBARA 47. MAPIGANO YA URUMI NA KATHAGO 
KWA AJILI YA KUITAWALIA SEHEMU YA MAGHARIBI 
YA ENEO LA BAHARI YA KATI 


(Ramani ya 9 pamoja na ile iliyoko kwenye uk. 254) 


Jikumbushe, miji gani, mbali ya ile ya Kiyunani, ambayo iliendesha pia 

biashara kubwa huko kwenye Bahari ya Kati (Ibara 16; Kif. 3). 

1. Kathago na Milki Zake. Mji wa Kathago ulianzishwa na Wafoiniki kwe- 
nye mwambao wa Bahari ya Kati huko Kaskazini mwa Afrika. Mji huo uli- 
kuwako kwenye pembe ya majabali iliyopenya mbali sana baharini. 

Kathago iliendesha biashara kubwa kwenye eneo la Bahari ya Kati. Ili: 
kuwa na bandari nzuri zenye kina kirefu, ambako siku zote kulisongama- 
na majahazi yakipakiwa na kupakuliwa mizigo ya kila aina, na mabohari 
makubwa sana kujaa bidhaa pomoni. Watumwa tu peke yao ndio walioku- 
wa wapigaji makasia na makuli huko Kathago. 

Ardhi zenye rutuba za viungani mwa Kathago zilikuwa mali ya wamilika- 
ji watumwa matajiri. Na ni watumwa hao, ambao walifungwa minyororo 
kwa vikundi vikundi, ndio waliofanya kazi kwenye mashamba na mabusta- 
ni ya mizabibu ya mabwana zao. 

Kathago ilikuwa na jeshi kubwa la baharini na la nchi kavu, na maaskari 

wake wengi zaidi wakiajiriwa miongoni mwa wageni. Wakathago waliima- 
risha vilivyo mji wao kwa kuuzungushia boma madhubuti la maburuji, 
Waliteka na kusimamia maeneo makubwa sana kwenye mwambao wa Ba- 
hari ya Kati na visiwa vyake, na kuwa na hamu ya kutaka kuutawalia upa- 
nde wote wa Magharibi wa Bahari ya Kati. 
2. Mwanzo wa Mapigano. Mwanio wa Urumi na Kathago wa kujitwalia Si- 
sili ulipelekea katika uzukaji wa vita baina yao, ambavyo vilianza mnamo 
264 B.C. Ilivyokuwa Wakathago walijulikana huko kwenye Bahari ya Kati 
kwa jina la Wopuniki (na hili, asili yake ilikuwa ni “Wafoiniki”. —Mfasi- 
ri), basi, vita hivyo vikairwa vya Puniki Viliendelea kwa zaidi ya mia 
ishirini na kumalizikia kwa ushindi wa Urumi. Warumi wakaiteka Sisili 
pamoja na visiwa vikubwa viwili vingine katika Bahari ya Kati, navyo ni 
Sardimia na Korsika 


231 


Mandhari ya yasio ambako hapo 
kale palikuwa na mji wa Kathago, 


Walakini Kathago ilikuwa bado haijaishiwa nguvu, na mahasimu hao 
wote wawili wakawa wanajiandaa kwa mapigano makali mengine kwa ajili 
ya kuitawalia Sehemu ya Magharibi ya Bahari ya Kati. 

Baada ya muda fulani kupita, Wakathago waliteka milki kubwa katika 

Hispania. Jeshi lao liliongozwa na jemadari kijana, Hanmbalo, ambaye 
alisifikana sana kwa vipawa vyake na ushujaa usio na kifani, jambo am- 
balo lilitambuliwa hata na maadui zake. 
3. Uvamizi wa Hannibalo katika Italia. Mnamo 218 B.C., Warumi wali- 
tangaza vita dhidi ya Kathago. Kisingizio chake kilikuwa ni utekwaji wa 
baadhi ya Hispania kwa upande wa Wakathago. Vita vya Pili vya Puniki 
vikafumuka. Hannibalo akaongoza jeshi lake kwa njia ya hatari sana ya 
kupitia kwenye vijia vilivyoganda barafu na kuteleza mno katika sehe- 
mu za juu za milima ya Alps, Kaskazini mwa Italia, jambo ambalo Warumi 
hawakulitarajia hata kidogo. Nusu ya jeshi hilo iliangamia katika msa- 
fara huo wa milimani. Lakini wale waliobaki wakasonga mbele mpaka ku- 
ingia kwenye Bonde la Mto Po, huko huko Kaskazini mwa Italia. Hapo 
Wagalo walikuja kumwunga mkono Hannibalo, na hivyo, kumjalizia vili- 
vyo nguvu zake. 

Mapigano makali kadhaa yalitokea, na Wakathago kuyatokomeza mata- 
po ya Warumi, kisha, Hannibalo akaendelea mbele na kuivuka nchi hiyo 
yote hadi Kusini, huku akikusudia na kujaribu kujivutia kwake makabila 
yote yale yaliyokuwa yamewekwa chini ya amri ya Urumi. 


252 


4. Mapigano ya Keni. Mnamo 216 B.C., karibu na mji mdogo uitwao Ke- 
ni, majeshi ya Urumi na Kathago yalipambana kwa mara nyingine tena. 
Warumi walikuwa na maaskari wa miguu wapatao elfu 80 pamoja na wa- 
panda farasi elfu 6, Hannibalo naye aliwatomeza mbele maaskari elfu 40 
wa miguu na wapanda farasi takriban elfu 10. 

Makonseli wa Kirumi walikusudia kumtwanga adui pigo la kuangamiza 
kwa kutegemea jeshi lao kubwa sana la maaskari wa miguu. Wakalipanga 
jeshi hilo kwa mraba, pamoja na kuweka vikosi vya wapanda farasi kwa 
ajili ya kulihami mbavuni mwake. (Taz. ramani ya 9). 

Hannibalo alifahamu kwamba jeshi lake halitaweza kustahamili huju- 
ma kama hiyo kwa muda mrefu. Lakini wakati huo huo, alitambua kwa- 
mba hata na Warumi itawabidi kusimama, endapo wakishurutishwa kui- 
marisha ulinzi wao mbavuni na kwa nyuma. Basi, akakata shauri la kija- 
siri sana la kulizingia jeshi la Warumi kwa pande zote. Akapanga safu ya 
maaskari wake wa miguu kwa umbo la hilali, sehemu yake ya katikati iki- 
tangulia mbele zaidi, nako mbavuni mwake akaweka vikosi bora zaidi vya 
maaskari kama hao pamoja na wapanda farasi. 

Jeshi la Warumi likasonga mbele na kujitoma kwa nguvu sana hapo 

katikati ya safu ya maaskari wa Kathago, likaitomoa safu hiyo na kupe- 
nya ndani kabisa, hivyo, likijitia hatarini kwenye mbavu zake lenyewe. 
Mara vikosi vile bora vya Hannibalo vikaingia mapiganoni, vikawatwanga 
Warumi vikali sana. Wakati huo huo, vikosi vyake vya wapanda farasi pia 
vikatimua shoti, vikawavamia na kuwatawanya wapanda farasi wa Kirumi, 
kisha, kulishambulia kwa nyuma jeshi lao la maaskari wa miguu. Safu za 
Warumi zilizoonyesha kuwa na mpangiko safi kabisa hapo kabla, zikapa- 
raganyika, na majeshi yao yote kugeuka kuwa kama umati mtupu usioji- 
jua wala kujitambua kwa hofu na wasiwasi uliouingia kwa kujikuta ndani 
ya mzingio mkali sana wa Wakathago. Pakawa na machinjo halisi, wala 
hakuna Mrumi yeyote aliyehurumiwa. Jumla ya wote wale waliotokome- 
zwa na kutekwa na Wakathago ilikuwa takriban elfu 70. 
5. Vita vya Kunyong'onyezana. Ushindi wa Kathago katika mapigano ya 
Keni ukaandamana na huko kuingia kambini mwake kwa baadhi ya miji ya 
Italia iliyokuwa imetekwa na kutawaliwa na Warumi hapo kabla. Hali ya 
Urumi ikageuka kuwa ahasi kabisa. Walakini Senat yake ilikataa hata ku- 
msikiliza balozi wa Kathago pale alipokuja na shauri la kuanza mazungu- 
zo ya amani. 

Wakathago wakasonga mbele mpaka wakaijongelea Rumi. Ingawaje, 
Hannibalo alikuwa hana tena nguvu za kutosha kwa kuuhujumu na kuute- 
ka mji mkubwa kama huo wenye ulinzi madhubuti, basi, akarudi nyuma 
kule alikotoka, yaani Kusini mwa Italia. 

Warumi waliwaita majeshini wanaume wote kabisa walioweza kutumika 
katika huduma hiyo, wakajipatia maaskari kiasi elfu 250. Majemadari wao 
walikwepa kuingia katika mapigano makubwa, na kutomeza majeshi yao 


253 


Amoni uta me 


ma Mipaka ya maeneo yaliyotekwa 
Msafara wa kivita wa Stiplo na Urumi kama matokeo ya vito 
II aa akakaa kwenda Airo 4 vya pili vya Puniki' 


pi 202) Mahali na mtaka ya maotoano 
UA wa Ki 200 0 2004 


Vita vya Pili vya Puniki. 


kwenda kuvishambulia vikosi vidogo vidogo vya adui, pamoja na kuizi- 
ngia na kuihujumu miji ile iliyoendea upande wa Kathago. Vita vya aina 
hiyo vilikuwa na hatari ya kifo kwa Hannibalo, kwani jeshi lake haliku- 
pata misaada yoyote ya maana kutoka kwao Kathago, na hivyo, kuzidi ku- 
pungua, wakati ambapo nguvu za Urumi zilikuwa zikiongezeka bila ya ku- 
sita. 
6. Mwisho wa Vita. Baada ya miaka 12 kupita tangu mapigano ya Keni 
yalipofanyika, Warumi walipeleka jeshi kwenda Afrika. Jeshi hilo lilion- 
gozwa na jemadari Skipio mwenye maarifa mengi na moyo wa kudha- 
miria. Hannibalo ikambidi kuondoka haraka Italia kwenda kuihami Katha- 
0. 
z Mapigano yalitokea karibu na mji wa Zama mnamo 202 B.C. Sasa ikawa 
Warumi wamewapita Wakathago kwa wingi wa vikosi vyao vya wapanda 
farasi. Lakini mwanzoni ilikuwa ni maaskari wa miguu ndio walioingia 
mapiganoni kwa pande zote mbili. Mapambano yao yalikuwa makakamavu 
na ya muda mrefu sana mpaka vikosi vya wapanda farasi vya Kirumi vi- 
lipojitoma na kuwatwanga maadui kwa nyuma. Jeshi la Hannibalo lika- 
tokomezwa. 


254 


1. Hannibalo. 2, Skipio. (Sanamu za kale.) 3. Jahazi la kivita la Kirumi. (Na- 
kshi.) Omoni wake pamefungiwa ngazi maalum ambayo ncha yake ni aina ya 
ngoeko nzito na kali sana. Ngazi ya aina hiyo iliitwa “kunguru”, na ncha ya- 
ke—“mdomo"'. Wakishajongea karibu na jahazi la kiadui, Warumi walilirushia 


“kunguru” ili kuifanya ikamatie stahani kwa “mdomo” wake. Taswira hii yao- 
nyesha mabaharia wa Kirumi wakiwa tayari kukimbilia kwenye jahazi la kiadui 
kwa kupanda ngazi hiyo, na kuingia katika mapigano ya ana kwa ana. 


Mnamo 201 B.C., Vita vya Pili vya Puniki vilikuwa vimekwisha. Katha- 
go ikalazimika kuwaachia Warumi jeshi lake la majahazi, kuwalipa fidia 
kubwa sana pamoja na kuwakabidhi takriban milki zake zote. 

Hannibalo akawa hana budi kuihama Kathago, akaenda kutafuta stara 
huko sehemu za Asia Ndogo. Senat ya Urumi iliwataka wakuu wa mahali 
kule alikojisitiri Hannibalo wamtoe. Kwa kutotaka kukamatwa na maadui 
waliokuwa wamelizunguka jumba lake, Hannibalo alikunywa sumu, akafa. 

Jukumu la kuamua ushindi wa Urumi dhidi ya Kathago lilitimizwa na 
umma wa wakulima wa Italia, kwa vile wao ndio walioingia majeshini kwa 
wingi zaidi na kupigana kwa ushujaa mkubwa. 


MASIMULIZI YA MWANAHISTORIA WA KALE 
WA KIRUMI JUU YA HANNIBALO 


Sawa na vile Hannibalo alivyokuwa shujaa sana kwa kujitia hatarini, ndivyo 
vivyo hivyo alivyokuwa mwangalifu kabisa katika hatari yoyote ile. Hakuna ka- 
zi wala shughuli yoyote ile, ambayo ingelimchokesha kiwiliwili au kumnyong'o- 
nyeza rohoni. Na iwe joto au baridi kali vipi, alistahamili sawa pasina kudu- 
ndwa na mshipa. Hakupenda kujistarehesha na kufika hadi hata kukataa kutu- 
mia kitanda, na kama kawaida, alikuwa akilala chini bila ya matandiko yoyote 
na kujifunika kwa kabuti lake la kijeshi tu, kando ya maaskari wake wanaoshi- 
ka zamu ya ulinzi kambini. Alikuwa wa mwanzo kujitoma mapiganoni, na wa 
mwisho kuondoka kwenye medani ya mapigano. Hakuna jemadari mwi 
yeyote yule, ambaye maaskari aliowaongoza, wangeliamini nguvu zao zaidi na 
kuwa mashujaa zaidi, kuliko walivyokuwa chini ya uongozi wa Hannibalo. 


255 


Sababu yani zilipelekea 
i kuon 


wa Urumi dhidi ya Kathago? 3. 
mapigano valivotokea wakati wa Vita v' 
limtekwa na Ummi 
tangu za na kum 
pema: vya Pili vy 
Miaka mingapi ime) 
15. Ungetaja mifano ga 
Hannibalo? 


aka 

ki? Lipi lililoanza 
1 Iskander kwenda Asia? 
kwanza na hilo la pili? 
jeshi alivyokuwa navyo 


tangu kuanza kw. 
ya vipawa vikuu vya 


IBARA 48. MILKI ZILIZOTEKWA NA URUMI 
MNAMO KARNE YA 2 B.C. 


(Ramani ya 9). 


Jikumbushe, madola gani yaliyochomoza kutokana na uvunjikaji wa ufalme 
wa Iskander wa Makedonia (Ibara 43; Kif. 5. Ramani ya 7). 


Kama matokeo ya Vita vya Pili vya Puniki, Urumi ilimshinda mpinzani 

wake wa hatari zaidi. Ushindi huo uliifagilia njia ya kubakua sehemu nyin- 
gine wenye eneo la Bahari ya Kati. 
1. Utokomezwaji wa Kathago. Kwa kupoteza jeshi lake la baharini na la 
nchi kavu, Kathago ikawa haina hatari kwa Urumi. Lakini Wakathago wa- 
liendelea mbele na biashara yao kubwa ya baharini, na mji wao kuanza 
kurejea tena kutajirika na kuneemeka. Wateule na wafanyabiashara wa 
Kirumi walikuwa na hamu ya kuiangamiza Kathago na kujitwalia mali za 
mji huo waliochukia kwa undani wa sadurini mwao. Senati mmojawapo 
mwenye uluwa, hasimu mkali wa Kathago maisha yake yote, alikuwa aki- 
maliza hotuba zake zote kwa kunena: “Kathago lazima itokomezwe!”. 

Mnamo katikati ya karne ya 2 B.C., jeshi la Warumi lilishuka pwani ya 
Afrika ya Kaskazini kwa mara nyingine tena, na kuizingia Kathago. Vita 
vya Tatu vya Puniki vikafumuka, Pasina kujali uhaba sana wa nguvu zao 
kwa kulinganisha na maadui zao, Wakathago waliamua kuuhami uhuru 
wao mpaka tone la mwisho la damu yao. 

Kwa miaka mitatu mizima walipigana kishujaa ili kuzuia mji wao usi- 
tekwe na maadui, pamoja na kufua silaha na kujenga upya kuta zilizo- 
haribika za ngome za mjini. Akina mama wakajinyoa nywele zao ndefu za 
singa, wakazisukasuka na kusokota kamba imara za kufungasha mitambo 
ya kurushia mawe kwenye safu za maaskari wa adui. 

Ni pale tu baada ya Wakathago kuishiwa na nguvu kabisa kutokana na 
njaa na maradhi, ndipo Warumi walipofaulu kujitoma mjini. Kote Katha- 
go kukan moto na kugubikwa na moshi lakini walinzi wake waliende- 
lea kupigana mabarabarani na majumbani. Mapigano ya mjini yaliendelea 


256 


kwa ukali sana kutwa kucha kwa wiki nzima, na ndimi za mioto mikubwa 
ziliripuka hapa na pale ikifanya mandhari yake kuwa ya kutisha sana (Taz. 
picha iliyoko kwenye uk.259). Kwa uamuzi wa Senat, Kathago ilifutwa 
kabisa kwenye uso wa ardhi; Warumi waliyateketeza majengo yote ya mjini 
yaliyosalia baada ya mapigano hayo, pamoja na kuwauza utumwani Waka- 
thago elfu 50. 

2. Utokomezwaji wa Ufalme wa Sham. Warumi hawakutosheka na huko 
kuutawalia upande wa Magharibi wa eneo la Bahari ya Kati, bali wali- 
endelea mbele na msongo wao mpaka wakauvamia Mkono wa Nchi wa Ba- 
Ikan na sehemu za mwambao za Asia Ndogo. 

Msongo huo wa Warumi kuelekea Mashariki uliwapelekea kupigana vi- 

ta na Ufalme wa Sham, dola lililokuwa kubwa zaidi kwenye mwambao wa 
Mashariki wa Bahari ya Kati. Mfalme wa Sham alikuwa na jeshi kubwa 
mno, pamoja na ndovu na ng'amia wa kubebea maaskari, kadhalika maga- 
ri ya kivita yabururwayo na farasi na kuandaliwa kwa silaha ya miundu 
mirefu mikali sana. Ilikuwa ni umati usiohesabika wa maaskari walioajiri- 
wa miongoni mwa mataifa na makabila mengi yaliyokuwako chini ya amri 
ya mfalme huyo. Mapigano yalitokea kwenye sehemu mojawapo ya Asia 
Ndogo, na Warumi kuyatokomeza kabisa majeshi hayo. Mfalme naye aka- 
jikuta chini ya amri ya Urumi kwa pande zote, wala haukupita muda mre- 
fu, ila ufalme wake ukavunjika vipande vipande, na mahali pake kuka- 
chomoza vijidola mbali mbali. 
3. Utekwaji wa Makedonia na Uyunani. Huko kwenye Mkono wa Nchi wa 
Balkan, Warumi waliitumia kistadi sana kawaida yao ile ya “gawa uta- 
wale", hivyo, wakajivutia upande wao Wayunani kwa kuahidi kuwapa uhu- 
ru, pindi wakijiunga nao dhidi ya Makedonia. Katika mapigano ya kua- 
mua ushindi wa hatimaye, matapo ya Warumi yalipambana na falanga ya 
Wamakedonia, ambayo kwa kutokeza mikuki yake ilionyesha kama vile 
haishindiki. Wakishajibiza hujuma za mwanzo za Warumi, maaskari wa 
Makedonia waligeuka nafsi zao kuja kushambulia na kuzidi kuwasukuma 
maadui. Lakini wakati huo huo, falanga yao yenyewe ikatokezea kupa- 
raganyika, na vikosi vyepesi vya Warumi kujitoma kwa nguvu safuni mwa- 
ke, Ikawa mikuki hiyo mirefu ya Wamakedonia haina tena maana yoyote, 
na falanga yao ikatokomezwa. Warumi wakaiteka Makedonia. 

Baada ya kuangamia kwa ufalme wa Makedonia, Wayunani walijaribu 
kujirejeshea uhuru, lakini Urumi iliwashinda upesi, na mnamo 146 B.C. 
kuweka amri yake juu ya Uyunani yote. Kwa kuwaadhibu Wayunani kwa 
sababu ya ukinzani wao huo, Warumi waliuteketeza kabisa mji wa Kori- 
ntho, ambao ulikuwa ni kimojawapo cha vituo vikuu vya maendeleo ya 
utamaduni wa Kiyunani. Wakazi wote wa mji huo wakafanywa watumwa. 
4. Warumi Wazipora Nchi Walizoziteka. Warumi walizipota kabisa nchi 
zote zile walizozishinda na kuziweka chini ya amri yao. Kokote kule ya- 
likokuwa yakisonga mbele, majeshi ya watekaji hao yaliandamana na wafa- 


257 


Warumi waihujumu ngome ya kiadui. (Picha iliyochorwa mnamo zama zetu.) 
Kwa upande wa mbele; manati. Wakitumia mtambo wa kubomolea ukuta kwa 
gogo zito, watekaji wanaubomoa mnara wa ngome hii. Kwa mbali kidogo kwa- 
onekana behewa refu la mbao lenye magurudumu lililobandikwa mabamba ya 
chuma. Warumi wamelibingirisha behewa hilo kwenye mnara wa ngome, na 
kwa kupanda kidaraja walichokitupia juu ya mnara huo, wanajitoma ndani. 
Wakati huo huo, maaskari wao wengine wakiparamia juu ya ukuta kwa ngazi. 


nyabiashara, nao walikuwa wakiwanunua mahabusi na kujichumia faida 
kwa kuwauza masokoni kwa bei za juu zaidi. Baada ya msafara wao mmoja 
tu wa kivita kama huo, Warumi waliwauza utumwani mateka wapatao laki 
moja unusu. 

Kama kawaida, baada ya kwisha kuuteka mji wowote ule, jemadari wa 
jeshi la watekaji alikuwa akiwaachia maaskari wake kuupora mali zake. 
Sehemu ya ngawira hiyo ikitolewa kuijalizia hazina ya Urumi, na mabaki 
yote kugawiwa miongoni mwa majemadari na maaskari wao. Aghlabu ma- 
Jemadari wa Kirumi walikuwa wametajirika sana wanaporudi kutoka mpa- 
kani. 

Jemadari aliyepata ushindi, alikuwa akilakiwa huko Rumi kwa taadhima; 
kawaida ya sherehe kama hiyo ikiwa ni kwa mshindi huyo kuingia mjini 
mbele ya jeshi lake huku akiwa amepanda gari libururwalo na farasi weu- 
pe wanne, na kutanguliwa na msafara uliobeba ngawira pamoja na msuru- 
ru wa mahabusi waliofungwa minyororo. (Taz. picha ya rangi 17). 


258 


1. Mapigano ya Katha- 
go. (Picha iliyochorwa 
mnamo zama zetu.) Kwa 
upande wa mbele: Waka- 
thago wakiwakinza Wa- 
rumi kwenye mlango wa 
jumba. Kwa mbali kido- 
go Warumi wakienda 
mbio juu ya taruma wali- 
lolitupia kutoka kwenye 
paa moja hadi jingine. 
Ijapokuwa moto ume- 
shawajongelea karibu 
zaidi, walinzi wa jumba 
hawasalimu amri. 2. Ma- 
gofu ya Korinthi. (Picha 
ya kamera.) ichani 
mnaonekana nguzo za 
ihram: 


sho mmoja tu uliosalia 
huko Korinthi tangu za- 
ma za kabla ya kuharibi- 
wa kwake na Warumi. 


5. Hali ya Wilaya za Urumi. Nchi zilizotekwa na Urumi zilitangazwa nayo 
kuwa ni wilaya zake, huku watekaji wakijitwalia machimbo ya madini, ya 
chumvi, viwanda vya kuundia majahazi, ardhi bora za kulimwa na za ma- 
chunga, n.k. Wenyeji wa wilaya hizo walilazimishwa kulipa kodi nzito mno, 
na yeyote yule aliyetokezea kushindwa kulipa, aliuzwa utumwani pamoja 
na ukoo wake. 

Wilaya za Urumi zilisimamiwa na maliwali walioteuliwa na Senat, Ma- 
liwali walikuwa na mamlaka yasiyopakika kwenye wilaya zao. Ilichukua mi- 
aka mitatu au minne tu kwa watawala hao kujirundikia huko utajiri mwi- 
ngi ajabu. Juu ya mmoja wao kulisemekana: “Akiwa masikini aliwasili kwe- 
nye wilaya tajiri, akiwa tajiri ameondoka katika wilaya masikini”. 

Maeneo makubwa sana chini ya amri ya Urumi yaligeuka kuwa mahali 
patupu, na maisha kutuama huko. Mfalme wa kijidola kimojawapo kilicho- 
tekwa na Urumi katika Asia Ndogo, aliarifu kwamba wanaume wote kabisa 
nchini mwake walichukuliwa mbali na kufanywa watumwa. 

Mnamo kame ya 2 B.C., kama matokeo ya vita vyake vya ubakuzi na 
unyang'anyi, Urumi iligeuka kuwa dola kubwa ajabu, na mataifa mengi 
sana huko kwenye Bahari ya Kati kujikuta chini ya utawala wake wa kuka- 
ndamiza. 


MASIMULIZI YA PLUTARKO JUU YA MAADHIMISHO 
YA USHINDI WA URUMI DHIDI YA MAKEDONIA 


Uamuzi gani unaweza kufanywa kutokana na masimulizi haya, kuhusu tabia 
na madhumuni ya vita vilivyoendeshwa na Urumi? 


Watu walijazana mabara! ni kila mahali palipowezekana kuona maanda- 
mano. Mnamo siku ya kwanza, magari mia mbili na hamsini yapakiayo masa- 
namu na mapicha yaliyotekwa vitani, yalifuatana kwa mfululizo tangu asubuhi 
mpaka kuingia giza la usiku. 

Siku yake ya pili, magari mengine chungu nzima yenye kubeba silaha za faha- 
ri na ghali zaidi za Kimakedonia, yalipita mji kuwa na mafungu mazima 
mazima a hizo za shaba na chuma, zikitia kiwi kwa usafi wa mng'aro 
wake, na mapanga na mikuki kutokeza ncha zake za hatari i 
yalifuatiwa na watu waliobeba mitungi mia saba na hamsi 'ojaa pomoni sa- 
rafu za fedha, Kila mtungi ukihitajia juhudi za wapagazi wanne. Na wengine 
walifuatia nyuma na makombe na patu nzito mno za fedha mikononi na migo- 
ngoni pao. 

Siku ya tatu yake paliongozwa mkururo wa mafahali wanene mia moja na 
ishirini, pembe zao zikiwa zimepakwa rangi ya dhahabu, na madhumuni yao 
ni kutolewa kafara. Mkururo huo ulifuatiwa na watu waliobeba mitungi sabi- 
jazwa dinari za dhahabu, nayo ilikuwa mikubwa kama ile ya siku 
ao waliandamana na wengine waliobeba upatu mkubwa ajabu wa 


nia, lililokuwa limepakia silaha za mfalme huyo, pamoja na taji lake kwa juu. 


260 


Watoto wawili wa kiume wa mfalme pamoja na binti yake walifuatia nyuma ya 
gari hilo. Walikuwa wadogo sana kuweza kutambua uzito wa maafa yaliyowa- 
angukia. Nao walifuatiwa na mfalme mwenyewe wa Makedonia akiwa amevaa 
libasi nyeusi. Kwa msiba mkuu uliomfika, alionyesha kama vile aliyeghumiwa. 
Hatimaye, jemadari mshindi nafsi yake alichomoza hapo kwa maringo akiwa 
amepanda gari lake lililopambwa vizuri sana, libasi yake ghali ya rangi nye- 
kundu na darzi ya dhahabu. Maaskari wake wakimfuatia na kuimba nyimbo za 
furaha na hongera, huku wakishika mashada ya kutukuzwa mikononi mwao. 


1. Kuna tofauti gani kuu baina ya Vita vya Tatu vya Puniki na vile viwili 
vilivyotangulia kabla? 2. Angalia ramani na kutafuta maeneo yaliyokuwa ya- 
metekwa na Urumi kulipoingia mwaka wa 74. B.C. 3. Sehemu gani ndizo zilizo- 
fanywa na Urumi kuwa wilaya zake? Elezea hali na mastakimu ya wilaya hizo. 

4. Madola gani miongoni mwa yale yaliyochomoza kutokana na uvu; 
ufalme wa Iskander wa Makedonia, ndiyo yaliyoendesha mapiga 
Urumi mnamo karne ya 2 B.C., tena sudi yao ilikuwaje? “5. Linganisha mpa- 
ngiko wa falanga ya Kimakedonia na ule wa legion, au tapo, la Kirumi, Upi kati 
yao ulikuwa bora zaidi, na kwa nini? 


... 


IBARA 49. UMILIKAJI WATUMWA KATIKA URUMI 
MNAMO KARNE YA 2 NA YA 1 B.C. 


Jikumbushe, vile watu walivyokuwa wakifanywa watumwa katika Uyun; 
(Ibara 35; Kif. 1), pamoja na kazi walizozishughulikia watumwa wa Kiyunani 
(Ibara 35; Kif.3). 


1. Uongezekaji wa Watumwa katika Urumi. Vita vya Urumi vilivyoanda- 
mana na utekwaji na malaki mazima mazima ya mahabusi, pamoja na upo- 
rwaji wa kikatili wa mali kwenye wilaya zake kwa upande wa wavamizi wa- 
ke, vilisababisha idadi ya watumwa katika Urumi kuongezeka kwa wingi 
usiopata kujulikana kabla, Halikadhalika maharamia wa baharini walien- 
delea na uhalifu wao wa kuwateka watu kwa wingi na kuwauza utumwani 
Kwenye milki za Urumi kulikuwa na mamia ya masoko ya kuende. 
biashara ya watumwa. Soko kubwa zaidi kama hilo lilikuwako kwenye kisi- 
wa cha Delosi katika Bahari ya Ajeani, ambako watu wapatao elfu kumi 
walikuwa wakiuzwa utumwani kwa siku. Watumwa wengi zaidi walikuwa 
wakisafirishiwa huko Italia. 
2. Kazi Walizofanyishwa Watumwa. Kwa kutofautiana na nchi za Mashari- 
ki ya Kale pamoja na Uyunani, watumwa wengi zaidi huko lialia chini ya 
enzi za Urumi, walifanyishwa kazi za kilimo. Licha ya kubakua sehemu 
kubwa sana za ardhi za ujima, wateule wa Kirumi walikuwa wakinunua ar- 
dhi kwa wakulima; idadi ya mashamba makubwa ya matajiri hao ilikuwa 
ikiongezeka upesi. Watumwa walibebeshwa kazi nyingi za kuvunja mgongo 
kwenye mashamba hayo, kama vile, kulima na kutifua ardhi kwa maplau 
mazito mno pamoja na majembe ya miti na masepeto, kusaga nafaka kwa 
mawe, kusindika maji ya zabibu na mafuta ya zeituni kwa vinu vya mkono, 


261 


1,2.3.4. Kazi za watumwa katika 
Urumi: uendeshaji kinu cha mko- 
no cha kusagia nafaka; watumwa 
wakilizungusha gurudumu kubwa 
ajabu la kupandishia juu vifaa vya 
kazi za ujenzi; mtumwa na jembe 
la mti; mtumwa kwenye kinu cha 
ufumaji. (Taswira za kale za Kiru- 
mi.) Ungefanya uamuzi gani kuto- 
kana na maoni yako ya kujumli- 
sha habari za kazi za watumwa? 
5. Kuteswa kwa mtumwa, (Kisana- 
mu cha kale cha Kirumi.) 


kuchunga mifugo, n.k. (Taz. picha iliyoko kwenye uk. 266, pamoja na ile 
ya rangi 18). 

Watumwa kiasi elfu hamsini walifanyishwa kazi kwenye migodi ya fedha. 

Kazi kubwa nyingine waliyobebeshwa watumwa katika Urumi ilikuwa ni 
kupiga makasia. Kwa kawaida, kwenye jahazi kubwa kulikuwa na watu- 
mwa kama hao kiasi 150 hata 200, na kila kikundi cha watu 5 au 6 kung'a- 
ng'ania kasia moja kubwa na zito ajabu. Watumwa walitumiwa pia katika 
kazi za kujenga njia na majumba, kadhalika kwenye viwanda vya usanii 
na vya uundaji majahazi, Aghlabu, kiwanda kimoja kama hicho kilikuwa 
na madarzeni hata mamia ya watumwa, 
3. Hali za Kazi za Watumwa. Wamilikaji watumwa wa Kirumi walizoea ku- 
sema kwamba miongoni mwa zana za kazi kuna zile zilizo “bubu”, yaani 
maplau, magari ya mizigo, n.k., halafu zile “zenye kulia” kama vile ng'o- 
mbe, n.k., na hatimaye, zile “zenye kunena”, nazo ni watumwa. Akisha- 
kuwa mtumwa, mtu alikuwa anapoteza jina lake la kiasili, na kupachikwa 
lile la kumdharau au kumkebehi, au mara kwa mara akiitwa kwa jina la 
nchi aliyotoka tu: Mwajemi, Mmisri, n.k. 

Makabaila wa Kirumi hawakuwahurumia watumwa wao hata chembe, na 
kuwaelemeza kazi ya sulubu isiyosemeka. Kunapoingia msimu wa shughuli 
hizi au zile katika kilimo, mtumwa alikuwa yuko kazini kwa masaa kumi 


262 


1. Magofu ya uwanja wa miche- 
zo wa Kirumi upande wa Kusi- 
ni wa eneo la sasa la Ufaransa. 
(Picha ya kamera.) 2. Pambano la 
wapiganaji watumwa. (Taswira ya 
kale ya Kirumi.) Mmoja wao ame- 
mnasa mpinzani wake kwa wavu 
na kujaribu kumchoma mkuki wa 
ncha tatu. Kulia: mtumishi anaye- 
watimua wapiganaji watumwa ku- 
pambana. 3. Pingu ya shingoni ya 
mtumwa, 


na nane kila siku. Wale waliowekwa kusaga nafaka, walikuwa aghalabu wa- 
kitiwa mikatale mizito, madhumuni yake yakiwa ni kuzuia masikini kama 
huyo mwenye njaa, asije akachovya japo gao moja la unga. Bwana alikuwa 
akimpa mtumwa wake shati moja kwa mwaka mzima, nalo lilichakaa upesi, 
lakini hata matambara hayo hayakuwa mali yake mtumwa, bali yalitumiwa 
kwa kushonesha mbalanketi ya viraka. 

Kuishi utumwani kwa miaka michache tu kulimfanya kijana mwenye 

afya na nguvu, kugeuka kuwa kilema hoi. Watumwa wale waliokuwa wa- 
meshanyong'onyea kabisa hata kutofaa tena kutumika kazini, walikuwa 
wakichukuliwa na kuachwa kwenye kisiwa kitupu waangamic huko kuto- 
kana na njaa na maradhi. Bwana wao naye alinunua watumwa wapya wa- 
liokuwa wamejaa tele daima masokoni. 
4. Michezo ya Kupambanisha Watumwa. Katika Urumi kulikuwa na mche- 
zo mmojawapo wa kikatili wa kupambanisha watumwa, ambao walichaguli- 
wa kutoka miongoni mwa wale wenye nguvu, ushupavu na ushujaa zaidi, 
na kufundishwa ubingwa wa kutumia silaha zao katika michezo ya aina 
hiyo. Wapiganaji watumwa hao waliitwa gladiator (neno la Kilatini, maana 
yake ya kiasili ni mwenye upanga.— Mfasiri.). 

Kwa madhumuni ya kuendesha michezo hiyo palijengwa majumba ya 
duara, ambayo kwa umbo lake yanafanana na yale ya sarakasi ya kisasa. 


263 


Katikati ya jumba kama hilo palikuwa na uwanja uliofunikwa kwa mcha- 
nga. Kwa pande zote kutoka kwenye uwanja huo palikuwa na mwinu- 
ko. Mahali hapo palikuwa na safu za viti vya kukaa watazamaji, zilizopa- 
ngwa kwa utaratibu wa daraja za kukwea j juu. Majumba ya aina hiyo yali- 
lijengwa takriban katika miji mikubwa yote ya Urumi na wilaya zake. Mi- 
chezo yenyewe ilikuwa ikifanyika hasa mnamo siku za sherehe na kuhu- 
dhuriwa na umati wa watazamaji, wakiwa hawapabandulii macho mahali 
pale watumwa walipokuwa wanapambana kufa kupona. Kwa kawaida, 
mchezo mmoja ulishirikiwa na wapiganaji wawili, ingawa mara kwa mara, 
hata makundi mazima yaliingizwa machinjoni humo. (Angalia picha ya 2 
na kuelezea aina za silaha zilizokuwa kama kawaida zikitumiwa na wapi- 
ganaji watumwa.) 

Wapiganaji wale waliodhaniwa kuwa hawaonyeshi nia na ushujaa wa ku- 
tosha, walikuwa wakihimizwa kwa kuchapwa mijeledi na kuchochwacho- 
chwa kwa mikuki. 

Mpiganaji aliyeshindwa, lakini akiwa bado yu hai, sudi yake iliamuliwa 

na watazamaji. Wakiinua mikono juu, anakuwa amebahatika na kupona; 
la, endapo vidole gumba vikielekezewa chini, ole wake, masikini, inakuwa 
lazima amalizwe, na mshindi wake kumchoma upanga au mkuki papoha- 
po. Watumishi walikuwa wakizikokoteza maiti nje kwa vingoe. (Taz. picha 
ya rangi 19.). Michezo ya aina hiyo ilikuwa pia ni ya kupambanisha watu 
na wanyama, kama vile, simba, chui, n.k. 
5. Jinsi Wamilikaji Watumwa wa Kirumi Walivyowatiisha Watumwa Wao. 
Kwa wakati wa usiku, watumwa walikuwa wakifungwa ndani ya magereza 
yenye vidirisha vidogo vidogo na kuzibiwa kwa fito za chuma, madhumuni 
yake ni kuzuia wanyonge hao wasiweze kutoroka. Wengi wao walifanya ka- 
zi na hata kulala na pingu nzito za chuma zilizoumiza sana miili yao mpaka 
kupata madonda yachirizikayo damu daima. Baadaye, kukafuatwa mtindo 
wa kuwafunga watumwa pete za chuma za shingoni, ambazo ziliandikwa: 
“Nishike kwa nguvu, nisije nikatoroka”; tena mara nyingi walichomwa 
nembo nyusoni pao zenye kutambulisha ni mali ya nani. 

Watumwa walikaziwa jicho kali na wanyapara. Wakiogopa watumwa 
wasije wakala njama, mabwana zao waliwakataza hata kuzungumza baina 
yao—ati, maisha yake mtumwa ni kufanya kazi na kulala tu. Makabaila 
wa Kirumi walipendelea kununua watumwa watokao katika nchi mbali 
mbali ili kwamba wasiweze kuelewana. Walidai kwamba “umati huu mcha- 
fu hauwezi kuongozwa kwa vyovyote vingine, isipokuwa kwa kuutia hofu 
tu”. Basi, kwa hivyo, waliwatesa vikali mno kwa kuwacharaza mijeledi 
pasina kusita, kuwachoma moto, kuwavunja viungo vya mwili, n.k. Kwa 
kawaida, mtumwa aliyehukumiwa kupewa adhabu ya kifo, alikuwa akifu- 
ngwa mikono na miguu kwenye mbao mbili zilizopandana, ndiyo kusema, 
alisulubiwa. Kifo chake hicho cha polepole sana chini ya jua kali, kiliku- 
wa ni maafa yasiyosadikika, 


264 


Watumwa waliwachukia wanyonyaji wao, na mara kwa mara kuinuka na 
kuendesha mapigano makali dhidi yao. 

Katika dunia ya kale kulikuwa hakuna nchi yoyote iliyoweza kulingana 
na Urumi kwa wingi wa watumwa na ukali wa unyonywaji wao, 

Ilikuwa ni huko Urumi ndiko mfumo wa wamilikaji watumwa ulikofikia 
kilele cha maendeleo yake katika historia ya binadamu. 


jo) 1. Wazionaje sababu za utumiaji wa kazi ya watumwa kwa mapeo makubwa sana 

katika shughuli mbali mbali za hapo kale? Ukiona ni muhali kulijibu swali hi- 
lo, basi jikumbushe aina kuu za kazi walizobebeshwa watumwa. 2. Toa hoja za 
kuthibitisha kwamba mfumo wa wamilikaji watumwa katika Urumi ulifikia kiwa- 
ngo cha juu cha maendeleo yake kwa kulinganisha na nchi za Mashariki ya Kale 
na Uyunani. Wazionaje sababu za maendeleo yake hayo? 3. Njia gani za kuwa- 
tia watu utumwani zilitumiwa katika dunia ya kale? ? 4. Jaribu kutunga masi- 
mulizi juu ya maisha ya mtumwa wa Kirumi kama vile ambavyo angesimulia 
mwenyewe. 


IBARA 50. UFILISIKAJI WA WAKULIMA WA ITALIA 
NA MAPIGANO YAO YA KUWANIA ARDHI 


(Ramani ya 8), 


Jikumbushe, jukumu gani lililotimizwa na mawakili wa umma katika Urumi 
(Ibara Kif. 1), na kwa nini wakulima na wasanii wa Kiyunani walikuwa 
wanafilisika mnamo karne ya 4 B.C. (Ibara 42; Kif. 2). 


1. Uingizwaji wa watumwa wengi sana katika Italia pamoja na uporwaji 
wa wilaya za Urumi kwa upande wake, ulipelekea katika kuongezeka kwa 
utajiri wa wamilikaji watumwa, lakini wakati huo huo, ulisababisha kufili- 
sika kwa umma wa wakulima wa Italia. 

Gharama za ulimaji ardhi kwa jasho la watumwa zilikuwa ni za chini 
kabisa. Wakati huo huo, nafaka rahisi nyingi sana zilikuwa zikisafirishwa 
katika Italia kutoka kwenye wilaya za Urumi. Bei zake zikaanguka sana. 
Wakulima wakawa wanafilisika na kuuza ardhi zao kwa wamilikaji watu- 
mwa kwa bei duni. Masimulizi ya zama hizo yanasema kuwa maeneo ma- 
kubwa sana yalihamwa na kutupwa; mahali ambapo hivi karibuni tu pa- 
likuwa na vijiji na mashamba ya wakulima wa kawaida, palikuja kutwa- 
liwa na makabaila, ambao watumwa wao walikuwa tayari wameshaingia 
kazini huko kulima ardhi za mabwana zao na kuchunga mifugo yao. Wa- 
kulima waliofilisika walikuwa wakimiminikia huko Rumi na miji mingine 
kutafuta kazi ya ujira. Makumi kwa maelfu ya wanyonge wasiokuwa na 
kinga na stara walikuwa wakirandaranda huko mijini. Lakini walishindwa 
kuajiriwa, kwani takriban kazi zote katika sehemu hizo zilikuwa zikifanywa 
na watumwa. 


265 


kwaonekana jumba la mwenyewe, 
Kushoto kwa mbele; masikani 
ya kifungoni ya watumwa, Wa. 
tumwa wakifanya kazi shamba. 
ni chini ya uangalizi wa mnyapa- 
va. Enco lote limezungukwa na 
mashamba ya mizabibu na mizei- 
tuni. 


Kupoteza ardhi kwa wakulima kukaandamana na upunguaji wa idadi ya 

watu wa kuitwa katika huduma za kijeshi. Matokeo yake yalikuwa ni ku- 
dhoofika kwa jeshi la Urumi. Na ni kwa taabu sana tu ndiyo jeshi hilo 
likaweza kuuponda uasi wa watumwa uliozuka huko Sisili mnamo 138 B.C. 
na kuwatia hofu mno wamilikaji watumwa nchini kote Italia. 
2. Baadhi yao walitambua jinsi gani huko kufilisika kwa wakulima na ku- 
kusanyika kwa umati wa watumwa wenye kuwachukia vikali wanyonyaji 
wao, kulivyokuwa na hatari kubwa mno kwa dola la Urumi. Hiyo ilikuwa 
pia ni dhahiri kwa ndugu Tiberio na Gayo, walionasibiana na ukoo wa 
kikabaila ya Kiplebeiani wa Grakes. 

Mkubwa kati yao, Tiberio, aliheshimiwa sana huko Rumi kwa kuwa na 
akili, uaminifu na ushujaa. Baraza la umma lilimchagua kuwa wakili wa 
umma kwa mwaka wa 133 B.C. y 

Tiberio alipendekeza sheria, ambayo kwayo kila ukoo ungeweza kumi- 
liki ardhi si zaidi ya hekta 250 kwenye shamba la ujima; yeyote yule aliye- 
kuwa na miliki ipindukiayo kiasi hicho, alitwaliwa ziada yake ili igawiwe 
miongoni mwa wakulima masikini kama mali yao, ingawa, pasina haki ya 
kuiuza, Tiberio aliwasilisha shauri lake kwa umma wa wananchi. Katika 
hotuba zake za ari na hamasa alizokuwa akizitoa kwenye forum, mbele 
ya umati wa Warumi, alitetea muswada wake wa sheria kuhusu shauri hilo. 
Umma mkubwa ulimwunga mkono wakili wake. Kuta na nguzo za maju- 


266 


mbani hata mawe ya ukumbusho ya makaburini yalikuwa na maandiko ya 
miito ya wanyonge kwa Tiberio afuate njia yake hiyo pasina kurudi nyu- 
ma. Aliitisha mkutano mkubwa sana, nao ukapitisha Sheria juu ya Ardhi. 

Senat ya Urumi ambayo wajumbe wake walikuwa ni makabaila wenye 

miliki kubwa ya ardhi, waliipokea sheria hiyo kwa chuki na uhasama. La- 
kini kwa kuogopa malalamiko na ghadhabu ya umma mkubwa, haiku- 
thubutu kuupinga hadharani uamuzi wa mkutano huo. Tiberio akaongoza 
tume iliyoanza kutwaa ardhi za ziada za matajiri na kuzitoa kuwapo ma- 
fukara. 
3. Kwenye mkutano wa baraza la umma wa kuwachagua mawakili wake 
kwa mwaka wa 134 B.C., maadui wa Tiberio walieneza uvumi wa kumsin- 
gizia kuwa anataka kujifanya mfalme wa Urumi. Wakazua ghasia kubwa 
na kupiga makelele ili kwamba Tiberio asiweze kuhubiri lake. 

Wakati huo huo, mkutano wa Senat ulikuwa ukifanyika karibu na fo- 

rum. Masenati wakauchukulia fursa uvumi huo ili kumtokomeza wakili 
wa umma waliyemchukia mno. Mkubwa wao akatoa mwito kwa wenzake 
“kujitolea kuiokoa Jamhuri”, na mara wote wakaharakia nje uwanjani. 
Kama kawaida yake ya kuwawekea heshima wakuu wake, umma uliwapi- 
sha njia masenati. Na wakijizatiti kwa vipande vya mabao vya kukalia wali- 
yoyavunja mbioni mwao hapo kabla, walimrukia Tiberio asiyekuwa na sila- 
ha yoyote ile, wakamwua pamoja na kuwatokomeza wafuasi wake mia tatu. 
Wote waliouawa walitupwa mtoni Tibrisi, kama ilivyokuwa desturi ya wa- 
kati huo kwa maiti za maharamia tu. Ugawaji ardhi kwa mafukara ukako- 
meshwa. 
4. Gayo Grakes aliyechaguliwa kuwa wakili wa umma wa Urumi katika 
mwaka wa 123 B.C., alijaribu kuliendeleza lengo la ndugu yake marehe- 
mu. Akafanya juhudi za kupigania kurejeshwa kwa utaratibu wa ugawa- 
ji ardhi miongoni mwa wakulima masikini, mpaka akafaulu; kwa jumla, 
wanyonge takriban elfu 80 walipata ardhi shukrani kwa juhudi za ndugu 
hao Grakes, 

Gayo aliona kwamba utawala wa Urumi ukiwa mikononi mwa kikundi 
cha wateule matajiri, hauna haki yoyote. Kwa hivyo, aliwania madaraka 
ya Senat yawekewe mipaka, na umma wa watu masikini kupatiwa fursa 
ya kushiriki katika uongozi wa kiserikali. Katika kupambana na Senat, 
Gayo alijitahidi kuwaunganisha wakazi huru wote wa Rumi na Irtalia, la- 
kini ni wachache tu miongoni mwao ndio waliomwunga mkono. Senat 
ikamshutumu kwa kuwa na nia ya kuteka utawala. Muda wa madaraka ya- 
ke ya wakili wa umma ulipokwisha malizika, Gayo na wafuasi wake waliva- 
miwa na makundi ya watu wenye silaha waliotoka miongoni mwa wamili- 
kaji watumwa pamoja na maaskari. Senat iliahidi kwamba yule atakaye- 
mkamata au kumwua Gayo, atapata dhahabu kiasi cha uzito wa kichwa 
cha nyara yake. Mapigano halisi yalifumuka kwenye barabara za Rumi. 
Na ilikuwa ni katika mapigano hayo makali sana ndipo Gayo Grakes alipo- 


267 


? Zana za kilimo za Ki. 


uawa pamoja na wananchi elfu tatu waliomwunga mkono katika kupamba- 
na na Senat. 

Ugawaji ardhi kwa masikini ukakomeshwa kwa mara nyingine tena. Na 

baada ya muda mfupi kupita, kukapitishwa sheria mpya ambayo iliruhu- 
su kuuza milki za ardhi kwenye shamba la ujima. Ufilisikaji wa wakulima 
na ununuzi wa ardhi zao kwa bei za chini kabisa kwa upande wa wami- 
likaji watumwa uliendelea mbele. 
5. Ili kuyajalizia majeshi yake, serikali ya Urumi ikalazimika kuajiri kati- 
ka huduma hiyo mafukara wasiokuwa na ardhi. Na kwa hakika, miongoni 
mwa umati huo wa wanyonge waliopigwa na njaa, kulikuwa na wengi wali- 
otamani kwenda kulitumikia jeshi kwa ujira. 

Mnamo kipindi cha kutoka mwishoni mwa karne ya 2 mpaka mwanzoni 
mwa karne ya 1 B.C., jeshi la Urumi lilizidi kupata nguvu kwa mara nyi- 
ngine tena. Lakini kwa kuzingatia mastakimu na makusudio ya watu walio- 
kwenda kulitumikia, jeshi hilo lilibadilika sana kwa kulinganisha na vile 
lilivyokuwa zamani. Sasa, kwa sehemu yake kubwa zaidi, jeshi la Urumi 
likakusanya maaskari wa kuajiriwa, walio tayari kumhudumia vizuri zaidi 
yale awalipaye vizuri zaidi. 


KUTOKA KATIKA INSHA YA MWANAHISTORIA 
WA KALE 


Nini kilichomfanya Tiberio Grakes kudai wakulima masikini wagawiwe ardhi? 


Grakes aliusengenya umati wa watumwa kwa chuki na dharau na kuukadiria 
kuwa haufai kabisa kwa kuchukuliwa katika huduma ya kijeshi, na kutoweza 
kuaminiwa maisha na mabwana zao. Alikumbusha vile watumwa walivyowa- 
dhuru mno mabwana zao huko Sisili, jinsi gani kazi ilivyotokezea kuwa ya ta- 


268 


abu na ya muda mrefu kwa Warumi kuweza kuwajibiza watumwa hao, na kadiri 
gani mapigano hayo yalivyokuwa ni ya hatari sana. 


KUTOKA KATIKA MASIMULIZI 
YALIYOTUNGA NA PLUTARKO 
JUU YA HABARI ZA MAISHA YA TIBERIO GRAKES 


Tiberio alionekana kuwa na sura ya kutisha na nia isiyovunjika kamwe, waka- 
ti alipokuwa akiuhutubia umma ulizungukao jukwaa alilopanda juu yake, na ku- 
paaza sauti ya kuwatetea wanyonge: “Hata wanyama mwitu wanaorandaranda 
kote Italia, wana wapango na mashimo ya kulala usiku, ilhali watu wanaopiga- 
na kishujaa na kuisabilia Italia roho zao, hawana mbele wala nyuma, ila hewa 
na nuru tu. Wanyonge hao wasiokuwa na kinga na stara wanazurura zurura ma- 
isha pamoja na watoto na wake zao. Maaskari wanapigana huko pamoja na ku- 
poteza robo zao ili wengine waweze kuongoza maisha ya anasa na raha tupu; 
wanaitwa ati wenye enzi juu ya ulimwengu wote, kumbe hawana hata wanda 
mmoja wa ardhi yao wenyewe”. 


1, Kwa nini vita vya Urumi vilipelekea katika udhoofikaji wa jeshi lake? 

2, Kwa nini Sheria juu ya Ardhi ilipitishwa pasina kujali uki wa Senat? 
Njia gani zilitumiwa na Senat katika kupambana na ndugu Grakes? 3, Kwa ku- 
tegemea historia ya Uyunani na Urumi, fanya uamuzi juu ya vile maendeleo ya 
mfumo wa wamilikaji watumwa yalivyojathiri hali ya wakulima na 
hoja za kuthibitisha uamuzi wako. 4. Nini kilichobadilika katika 
Urumi mnamo mwishoni mwa karne ya 2 B.C.? Sababu za mabad 
zilikuwaje? 5. Jaribu kubuni mwenyewe majina ya vifungu vya 
6. Miaka mingapi ilipita tangu kumalizika kwa Vita vya Pi 
upitishaji wa sheria ya Tiberio Grakes juu ya ardhi? 


... 


IBARA 51. UASI WA WATUMWA CHINI YA UONGOZI 
WA SPARTAKO 


(Ramani ya 9-a), 


Jikumbushe, maasi gani ya wanyonywaji yaliyotukia katika dunia ya kale. 


1, Mwanzo wa Uasi. Mnamo karne ya | B.C,, idadi ya watumwa katika 
Urumi iliendelea kuongezeka. Hali ya maisha yao ilikuwa ahasi kama za- 
mani, na kupelekea zaidi na zaidi katika ukuaji wa mapambano yao dhidi 
ya mabwana zao. 

Katika mji wa Kapua palikuwa na kituo kikubwa cha kufundishia ubi- 
ngwa wa michezo ya watumwa. Kituo hicho, kwa hakika, kilikuwa ni kama 
gereza. Mnamo 74 B.C, watumwa waliokaa na kufunzwa kituoni humo wa- 
likula njama na kuandaa uasi. Lakini walinzi walifaulu kuifichua njama 
hiyo, na ni kundi moja tu la washiriki wake ndilo lililonusurika na kuto- 
roka. Walikuwa watu kiasi darzeni kadhaa, na walijificha kwenye maja- 
bali ya sehemu za juu za mlima Vezuvio. 


ZI 


Watoro hao walimchagua mmoja wao aitwaye Spartako, awe kiongozi. 
Alikuwa mtu mwenye maungo madhubuti, akili nyingi, shujaa na jasiri 
sana. Spanako alitokea sehemu za Kaskazini za Mkono wa Nchi wa Balkan, 
ambako ndiko alikotekwa na wavamizi wa Kirumi. Siku moja alijaribu ku- 
kimbia, lakini alikamatwa, na kama adhabu yake, akapelekwa katika kundi 
la watumwa wa kushiriki katika michezo ile ya kuchinjana wenyewe kwa 
wenyewe. 

Mwanzoni waasi hao walikuwa hawana silaha zozote nyingine, ila visu 
vichache vya mekoni pamoja na fito walizoziokota na kuzichongoa; ngao 
zao walizisuka kwa matawi ya mizabibu. Lakini hata wakiwa na silaha duni 
kama hizo, hawakuogopa kuyavamia majumba na mashamba ya wamilikaji 
watumwa, kadhalika misafara yao ya mizigo njiani. Katika kuendelea mbe- 
le, walizidi kujizatiti kwa silaha za kawaida walizokuwa wakiwapokonya 
maadui zao. Watumwa wakawa wanakimbia kutoka kwenye milki za maka- 
baila zilizokuwa za jirani na kambi ya Spartako, na kuingia safuni mwa 
maaskari wake. 

Huku nyuma jeshi la Warumi elfu tatu likajongea karibu na makao ya 

watumwa, likaziba kichochoro kimoja tu cha kutelemkia chini kilichoku- 
wapo hapo kandokando ya mlima. Warumi walitarajia kwamba njaa itawa- 
shurutisha watumwa kusalimu amri. Lakini watumwa walidhani vingine. 
Wakafuma ngazi ndefu kwa miaa ya mizabibu, na kuingia usiku, wakashu- 
ka chini pale palipokuwa na mwinuko mkali. Kwa maoni ya Warumi, ili- 
kuwa ni jambo lisiloyumkinika, kwa hivyo, hawakulitarajia hata kidogo 
na kutoweka walinzi huko. Waasi wakawashambulia kwa ghafla na kuwato- 
komeza wote kabisa. (Taz. picha ya rangi 20.). 
2. Kufuata Njia ya Kuwania Uhuru. Habari za mafanikio ya waasi zilizagaa 
nchini kote. Watumwa waliochoka kuongoza maisha yao ya unyonge usio- 
semeka, wakazidi kukimbilia kwa Spartako kutoka pembe zote za Urumi. 
Makumi ya maelfu ya watumwa walikusanyika chini ya uongozi wa Sparta- 
ko. Walitumia lugha mbali mbali, na mara nyingi kushindwa kuelewana. 
Spartako alifaulu kujenga nidhamu thabiti miongoni mwao. Aliandaa jeshi 
lake mithali ya lile la Warumi, na kuligawanya katika vikosi vya maaska- 
Ti wa miguu, wapanda farasi na wapelelezi. Huku nyuma wahunzi wa ka- 
mbini mwao walikuwa wakifua silaha kutwa kucha. 

Spartako akaliongoza jeshi lake kwenda Kaskazini, Kwa inavyoelekea, 
madhumuni yake yalikuwa ni kuwachukua watumwa wenzake nje ya Uru- 
mi ili hatimaye waweze kurejea makwao. 

Senat ya Urumi ilikuja kutambua waziwazi kwamba imekabiliwa na ngu- 
vu ya hatari sana kwa upande wa jeshi la waasi. Ikawatuma Makonseli 
wote wawili pamoja na majeshi yao kwenda kukomesha hatari hiyo, nao 
wakafanikiwa kuwatokomeza watumwa wale waliojitenga na Spartako, Wa- 
likusudia kuendelea mbele mpaka kuzizingia na kuziangamiza nguvu kuu 
za waasi. Lakini Spartako aling'amua mpango wa majemadari wa Kiru- 


270 


Wahunzi wakifua ngao. (Nakshi ya 
kale.) 


mi, akazuia wasiweze kuunganisha majeshi yao, kisha, akayatokomeza yote 
mawili moja nyuma ya jingine, 

Wakiendelea na mapigano, waasi walipita nchini kote Italia mpaka wa- 

kaingia kwenye bonde la Mto Po. Lakini ghafla Spartako akageuka nyu- 
ma. Labda, ilikuwa ni kwa sababu watumwa wengi waliomfuata hawaku- 
taka kuondoka Urumi. 
3. Waasi Mtegoni. Habari za kurejea kwa waasi ziliwatia wasiwasi na kihe- 
rehere wamilikaji watumwa wa Kirumi. Wakakusanyisha upesiupesi jeshi 
kubwa sana, wakamteua tajiri Krasso kuwa kiongozi na wenyewe kuingia 
jeshini humo kwa wingi. Wakati huo huo, Senat ikayaita majeshi ya Waru- 
mi yaliyokuwako huko Hispania na kwenye Mkono wa Nchi wa Balkan, 
kurudi kwao haraka huko Italia. 

Spartako aliona kwamba nguvu alizo nazo hazitoshi kwa kuizingia na 
kuihujumu Rumi, kwa hivyo, akaliongoza jeshi lake kuelekea Kusini mwa 
nchi. Krasso alijaribu kulizuia katika upande huo, lakini waasi waliyatoko- 
meza matapo yake na kusonga mbele. Maaskari wa Krasso walipigwa na 
hofu sana mbele ya Spartako na wafuasi wake, na hata huko kukaribia 
kwenyewe kwa waasi hao kulivifanya vikosi vizima vizima vya jeshi la Kiru- 
mi, lililosifikana kote kwa mafanikio na ushujaa wake hapo kabla, kuru- 
di nyuma na kukimbia kwa wasiwasi. Kwa kutaka kurejesha nidhamu ma- 
jeshini mwake, Krasso aliamuru kumnyonga kila askari wa kumi miongoni 
mwa wale waliokimbia mapiganoni. 

Spartako aliongozea mbele na jeshi lake mpaka akaingia kwenye ncha ya 
Kusini Magharibi ya Italia. Akikusudia kuvuka hadi Sisili ili kuwasha- 
wishi watumwa wa kisiwani humo wainuke kwa uasi vilevile. Maharamia 
wa baharini wa sehemu hizo, ambao mwanzoni waliahidi kuwavusha kwa 
malipo watu wa Spartako hadi kwenye kisiwa hicho, walivunja ahadi yao. 
Waasi wakajenga wenyewe vyelezo na kuondoka pwani, lakini kimbunga 


271 


Spamako majemhi, (Kutokana na 
mchoro kwenye ukuta wa mji wa 
Pompei,) 


cha ghafla kilivivunja vipande vipande, na kuzuia Spartako na wafuasi 
wake wasiweze kuifikia Sisili, japo ilikuwa karibu sana. 

Krasso hakuthubutu kulivamia jeshi la Spartako moja kwa moja, bali 

akapiga kambi yake kwenye shingo nyembamba sana ya nchi kavu baina 
ya pembe hiyo ya Kusini Magharibi mwa Italia na eneo lake lote kwa upa- 
nde wa Kaskazini. Kwenye ukanda huo wote, ambako kulikuwa na njia 
moja tu ya kupitia, Warumi walichimba handaki la kwenda chini sana, 
pamoja na kujenga boma refu la udongo. Hivyo, waasi wakajikuta wamo 
ndani ya mtego, na njaa kuwabana kambini mwao. 
4. “Bora Kufa kwa Chuma, Kuliko kwa Njaa”. Akiwahutubia wafuasi wake 
chini ya hali hiyo, Spartako aliwaambia kwamba bora wote wao wafe kwa 
chuma, kuliko kwa njaa. Na kuingia usiku uliokuwa ni wa baridi na upe- 
po mkali, akawaongoza moja kwa moja kwenda kuvihujumu vituo vya uli- 
nzi vya kiadui. Kwenye sehemu mojawapo ya ukanda huo, waasi wakafau- 
lu kulifukia na kulivuka handaki, wakajikweza bomani na kuwapiga Waru- 
mi, hivyo, wakajinasua mtegoni. 

Lakini hapo tena baadhi ya watumwa wakajitenga mbali na jeshi la Spa- 
ttako, na mara Krasso akaja na kuwatokomeza wote. 

Huku nyuma, matapo ya Warumi yakawa yanawasili Italia kutoka kwe- 
nye Mkono wa Nchi wa Balkan, tena yale yaliyokuwako kule Hispania yali- 
kuwa yakijongea karibu, yakiongozwa na jemadari Pompeo. Kwa kutaka 
kuzuia majeshi hayo mawili yasiwahi kuungana pamoja, Spartako akaenda 
kumhujumu Krasso. 

5. Mapigano ya Mwisho. Mnamo 71 B.C., kulitokea mapigano ya mwi- 
sho baina ya watumwa waasi na majeshi ya Warumi. Katika mapigano ha- 
yo, Spartako aliazimia kumwandama Krasso ili kumwua na kuwaacha Wa- 
Tumi pasina uongozi. Mapigo yake yalikuwa ni ya kuangamiza kabisa po- 
pote pale alipokuwa akijitoma mbali, na licha ya wengine, aliwatokome- 
za majemadari wawili wa Kirumi. Lakini mwenyewe pia alijeruhiwa mgu- 


272 


uni. Juu ya hivyo, aliendelea kuwatwanga maadui, ingawa sasa ikawa ha- 
na budi kuchechemea. Warumi walishindwa kumkamata hai, Spartako 
alijeruhiwa vibaya na kuharibiwa mwili wake wote mapiganoni, hata maiti 
yake haikuweza kugunduliwa. 

Warumi walisimulia baadaye kwamba katika mapigano hayo ya mwisho, 
waasi walionyesha pia ushujaa mkubwa sana, kama ilivyokuwa kawaida 
yao tangu mwanzoni. Lakini sasa mizani ya nguvu ilikuwa ni ya kuwa- 
falia mno Warumi. Jeshi la waasi lilitokomezwa, na mabaki yake kuta- 
wanyika. 

Tena matapo ya Pompeo yakawahi kufika kwa kuwaangamiza watumwa 
wote wale walionusurika mapiganoni. Wale waliotekwa, wakasulubiwa. 
Mkururo wa kutisha mno wa boriti elfu sita za misalaba, miili ya watumwa 
ikigongomelewa juu yake na roho ikiwatoka kwa mateseko yasiyosadiki- 
ka, ulinyoka kote kandokando ya njia itokayo Kapua kwenda Rumi. 

Serikali ya Urumi iliyowakilisha mfumo wa umilikaji watumwa, ilitimiza, 
ingawa kwa taabu mno, jukumu lake la kimsingi—iliuponda uasi wa wa- 
tumwa. Kwa wakati huo, ilikuwa bado ina nguvu nyingi sana. 


Katika historia ya dunia yote ya kale kulitokea mapigano yasiyopatani- 
shika kamwe baina ya tabaka la watumwa na lile la wamilikaji watumwa. 
Katika Urumi, ambako mfumo wa umilikaji watumwa ulifikia kiwango cha 
juu zaidi cha maendeleo yake kuliko kokote kule, mapigano hayo yaliyo- 


Kunyongwa kwa watumwa waasi. (Picha iliyochorwa mnamo zama zetu.) 


endeshwa na watumwa dhidi ya wanyonyaji wao yalitokezea kuwa makali 


na mang'ang'anivu zaidi. 


? 


pamoja na 


1, Angalia ramani na kuonyesha njia za misafara ya watumwa waa 
mahali pa mapigano yao dhidi ya maadui, 2. Toa mifano ya ushuji 
hao. na ubingwa wa Spartako kama kiongozi wao. 3, Kwa kutegemea yale ul 
yoyajua kutokana na Ibara ya 48 na ya 51, tajana ki lezea majukumu mawili 
ya kimsingi ya serikali iwakilishayo mfumo wa umilikaji watumwa, 4. Ua 
watumwa chini ya uongozi wa Sparako uliendelea kwa miaka mingapi? Upi 
uliotangulia mwanzo: uasi wa Spamako au uasi wa “Tepe za Kimanjano" kule 
Uchina, tena miaka mingapi imepita baina ya kuanza kwa matukio hayo? 5. Ja- 
ribu mwenyewe kutunga masimulizi juu ya mojawapo la matukio, yaliyotajwa 
chini, kama vile ambavyo mshiriki wake angehadithia: 2) njama ya watumwa 
kwenye kituo cha Kapua, na utoro wao; b) uteremkaji wa waasi kutoka kwenye 
Vezuvio, na mapigano yao huko dhidi ya Warumi; c) utomolewaji wa ulinzi wa 


jeshi la Krasso uliofanywa na watumwa waasi. 


Mabadiliko gani yalitokea katika Urumi tangu mwanzoni mwa karne ya 3 B.C. 


mpaka mwanzoni mwa kame ya | B.! 
2) kwa mintarafu ya mipaka na eneo la Jamhuri ya Urumi; angalia ramani 


na kuonyesha eneo lake kama lilivyokuwa wakati wa kuanza kwa Vita vya Pu- 


niki, tena mnamo 74 B.C.: 
b) kwa mintarafu ya hali na mastakimu ya matabaka mbali mbali katika Uru- 


mi; na zitaje sababu za mabadiliko yanayohusika; 
€) kwa mintarafu ya mastakimu na maslahi ya maaskari wa jeshi la Urumi; 


na zitaje sababu za mabadiliko yanayohusika. 


SURA KIV 


UANGAMIAJI WA JAMHURI 
KATIKA URUMI. MAMLAKA YA URUMI 
MNAMO KIPINDI CHA KUFIKIA KILELE 
CHA ENZI NA NGUVU ZAKE 


IBARA 52. UTEKWAJI UTAWALA NA KAIZARI 
(Ramani ya 9). 


Jikumbushe, nani waliosimamia utawala katika Jamhuri ya Urumi 
(Ibara 46; Kif. 2). 


1. Uimarikaji wa Amri za Majemadari Juu ya Mfumo wa Utawala wa Uru- 
mi. Vita vya ubakuzi vya Urumi pamoja na ugeukaji wa jeshi lake kuja 
kuwa la kuajiriwa—yote hayo yalipelekea katika kuimarika kwa amri za 
majemadari juu ya mfumo wa utawala wa nchini, Senat iliwaachia wakuu 
wa kijeshi wenye maarifa na ubingwa zaidi, kuusimamia wenyewe uchan- 
gaji wa maaskari majeshini mwao, kuwalipa ujira na kuwagawia sehemu 
ya ngawira. Maaskari wa Kirumi walimtii jemadari wao tu, na kuwa tayari 
kwenda kokote kule atakakowaongoza, na kuwavamia wowote wale ataka- 
Oamuru wavamiwe. 

Miongoni mwa wamilikaji watumwa kulikuwa na wengi waliotarajia kwa- 
mba jemadari mwenye bidii na ubingwa, pamoja na jeshi madhubuti, ata- 
weza kufaulu zaidi katika kuudidimiza ukinzani wa watumwa na mafukara, 
kuliko vile jukumu hilo lilivyoshughulikiwa na Makonseli na Senat, Wa- 
liona kwamba mtu afaaye zaidi kwa kutekeleza matarajio yao, ni jemada- 
ri Pompeo, ambaye alisifikana kwa mafanikio yake ya kivita na kuwaadhi- 
bu vikali sana watumwa waasi mnamo 71 B.C. 

Lakini wakati huo huo kulitokezea kuwa na mtu mwingine aliyekuwa na 
tamaa ya kujinyakulia utawala katika Urumi, naye ni Julius Kaizari, Alina- 
sibiana na ukoo maarufu wa Kipatrisiani. Alitamani kujipatia utawala na 
fahari tangu hata mnamo wakati wake wa ujanani. Kaizari aliwadharau 
mafukara, lakini alitaka kuwatumia katika kupata mradi wake, Kwa hivyo, 
alidai umma huo ugawiwe chakula bure, pamoja na kuuandalia michezo 
ya kuwapambanisha watumwa. Kaizari alikwea juu mpaka akachaguliwa 
kuwa Konseli wa Urumi, na mnamo 58 B.C. akawa Liwali wa wilaya ya 
Gallia (Ugalo). 

2. Utekwaji wa Gallia. Makabila ya Wagalo yalikaa kwenye bonde la Mto 
Po na sehemu za eneo la sasa la Ufaransa. Makabila hayo yalikuwa mengi 
sana, nayo yalihasimiana na kuvamiana maisha. Wakati Kaizari alipoteu- 


275 


1. Kaizari, 2. Pompeo (sanamu za kale za Kirumi.) 3. Mgalo akataye roho, (Sa- 
namu ya kale.) 


liwa kwa cheo cha Liwali wa Gallia, Warumi walimiliki huko sehemu za 
bondeni mwa Mto Po na za mwambao tu wa Bahari ya Kati. Kaizari aka- 
anza vita dhidi ya Wagalo, akikusudia kuiteka nchi yao yote, 

Vita vya huko Gallia viliendelea kwa miaka minane. Kaizari alionyesha 
wazi kuwa ni mpiganaji shujaa asiyechoka na kutorudi nyuma kamwe, te- 
na amirijeshi mwenye kipawa na ubingwa mwingi. Alifaulu kujivutia kwa- 
ke baadhi ya Wagalo watukufu waliotokana na nasaba za kikabaila nao wa- 
kamtumikia katika shughuli za upelelezi na kulionyesha njia jeshi lake 
kwenye nchi yao ya misitu iliyojazana na mabwawa ya matope. Makabila ya 
Kigalo yalipigana kishujaa kwa ajili ya uhuru wao, lakini majeshi yao ya- 
siyokuwa na matengenezo yapasayo, yalishindwa kuyakabili matapo ma- 
dhubuti na mujarabati ya Warumi. 

Basi, Warumi wakaiteka Gallia yote na kuwauza utumwani malaki ya 
mahabusi, Wakazipora sehemu zilizokuwa takatifu kwa Wagalo zenye wi- 
ngi mkubwa wa dhahabu walioiweka kafara kwa miungu yao. Kutokana na 
ngawira aliyoipata katika vita hivyo, Kaizari aliongeza ujira kwa maaskari 
wake. Vilevile akaahidi kuwapatia ardhi. Tena, kwa niaba yake, mafukara 
wa Kirumi walikuwa wakigawiwa chakula bure pamoja na kuandaliwa ta- 
frija za kila aina. 

3. Vita vya Utekaji wa Utawala katika Urumi. Alipokwisha kuiteka Gallia, 
Kaizari alisifikana kama jemadari maarufu, mwenye jeshi madhubuti lili- 
lomtii kikamilifu, pamoja na utajiri mkubwa sana. 

Mnamo 49 B.C., Kaizari akaondoka kwenda Rumi. Kwa wakati huo, 
Senat ilikuwa na majeshi mengi zaidi, lakini yalikaa mbali na kutapanyi- 
ka wilayani. Ilikuwa ni Pompeo ndiye aliyepewa ujumbe wa Senat wa ku- 
ongoza jeshi la kiserikali. Lakini Kaizari alisonga mbele kwa mshindo na 
haraka sana, hata Pompeo hakuwahi kuandaa barabara ulinzi wa Rumi, 
na akakimbilia upande wa Balkan. Baadhi ya wamilikaji watumwa pamo- 
ja na mafukara wakamwunga mkono Kaizari; wanyonge wa Kirumi wa- 
kimtarajia asahilishe hali yao. Majeshi ya Kaizari yaliiteka Rumi na Ita- 
lia yote takriban pasina ukinzani wowote. 


276 


Huku nyuma Pompeo alifaulu kukusanyisha jeshi kubwa kwenye Mko- 
no wa Nchi wa Balkan. Lakini matapo ya Kaizari hayakukawia kufika kule 
na kumtwanga adui pigo la kuangamiza. Pompeo aliwahi kutoroka, lakini 
haukupita muda mrefu, ila akauawa. Mabaki ya jeshi lake yakasalimu amri 
kwa Kaizari, Hata hivyo, ikamchukua miaka mingine mitatu, kuwapiga vita 
na kuwamaliza maadui zake wengine huko sehemu za Asia, Afrika na 
Hispania. 

Wafuasi wa Kaizari na Pompeo walioshiriki katika mapigano yote hayo, 

walikuwa ni raia wa Urumi, kwa hivyo, yakaingia katika historia kwa jina 
la Vita Baina ya Raia wa Urumi. 
4. Kaizari—Mtawala wa Urumi. Baada ya kushinda katika vita hivyo, Kai- 
zari alirejea kwao Rumi. Akawa mtawala mwenye mamlaka yasiyopaki- 
ka. Senat na Makonseli walikuwa wakitimiza amri zake zote kwa utiifu na 
unyenyekevu. Kaizari akajiita Imperator (neno la Kilatini.—Mfasiri), ya- 
ani Amiri Mkuu. Na hivyo ndivyo majemadari wa Kirumi walivyokuwa 
wakiitwa mnamo nyakati za vita. Kaizari naye akataka liwe jina lake la enzi 
daima na milele. 

Akiwa na amri na mamlaka yasiyopakika, Kaizari aliwekewa heshima na 
fahari kama mfalme adhimu. Masanamu yake yalikuwa yakiwekwa pamoja 
na yale ya miungu, na sura yake kuonekana kwenye nakshi za pesa na di- 
nari. Kiti chake cha enzi kwenye jumba la Senat kilikuwa ni cha dhahabu 


Kambi ya jeshi la Kirumi. Kati- 
kati; hema kubwa la amirijeshi, 
mahema ya majemadari wengine 
pamoja na madhabahu. Kambi 
imezungushiwa handaki la maji 
Pamoja na boma la udongo na 
mawe. 


277 


safi na pembe za ndovu. avi aliwatunukia kwa ukarimu mi 
lakini hakushika ahadi yake kwa mafukara na kutotimiza matarajio yao, 
Hata ugawaji chakula bure kwa masikini wa Rumi, aliupunguza maradufu, 
5. Kifo cha Kaizari. Baadhi ya Masenati hawakuridhika na utawala wa ki- 
pekee wa Kaizari; walitaka kurejesha Jamhuri ya wateule, na hivyo, kuji- 
twalia tena madaraka yote nchini. Masenati hao walikula njama, ambayo 
iliongozwa na kabaila Brutus mmilikaji watumwa tajiri sana, aliyehesabi- 
wa kuwa rafiki mwandani wa Kaizari, 

Mnamo 44 B.C., katika mkutano wa Senat, washiriki wa njama hiyo wa- 
limzunguka Kaizari, wakachomoa majambia yao waliyokuwa wameyaficha 
maguoni mwao, wakamvamia na kumtia majeraha ishirini na tatu, naye 
akafa papohapo. 

Jaribio la Kaizari la kuanzisha mfumo wa kudumu wa kiserikali wenye 
kusimamiwa na mtawala mmoja mwenye amri isiyopakika, halikufanikiwa, 
lakini wakati huo huo, lilionyesha jinsi gani mfumo wa kijamhuri wa se- 
rikali ya Urumi ulivyokuwa dhaifu mno. 


KUTOKA KATIKA MASIMULIZI 
YALIYOTUNGWA WA PLUTARKO 
JUU YA HABARI ZA MAISHA YA KAIZARI 


Mnamo 49 B.C., Kaizari na jeshi lake alijongea kwenye Mto Rubikon ulio- 
kuwa ndio mpaka wa Gallia kwa upande wa Kusini. Kuuvuka mpaka huo pamo- 
ja na jeshi lake na kuingia katika eneo la Italia, kungekuwa na maana ya kui- 
asi serikali ya kijamhuri; hivyo, kilichoweza kumngojea mbeleni ni kushinda 
na kuwa mtawala mkuu wa Urumi, au kushindwa na kunyongwa kwa aibu. 
“Kaizari alisimamisha gari lake, na kwa muda mrefu alizingatia chaguo lililo- 
mkabili, huku akitia na kutoa. Hatimaye, kama vile aliyeyatupilia mbali masha- 
ka yake yote na kupiga moyo konde kuukabili mustakbali wake, akanena: "Tosi 
imesharushwa' na kuongozea kivukoni”. 

Tangu hapo, maneno “kuvuka Rubikon”' yaligeuka kuwa usemi ulio maarufu 
miongoni mwa mataifa mengi ulimwenguni, maana yake ikiwa ni kukata shauri 
tama la kutenda jambo lolote lile la kijasiri kwa kujua kwamba hakutakuwa na 
njia ya kurudi nyuma. 

Alipokuwa huko Asia Ndogo na kumshinda upesi na kwa urahisi adui yake 
mmojawapo, Kaizari alileta taarifa ya ushindi wake iliyokuwa na maneno matatu 
tu: “Veni, vidi, vici”, maana yake “Nimekuja, nimeona, nimeshinda”, 


1. Mabadiliko gani ya jeshi la Urumi mnamo kipindi cha kutoka mwishoni mwa 
karne ya 2 B.C. mpaka mwanzoni mwa karne ya | B.C. ndiyo yaliyomsaidia Kai- 
zari kuteka utawala katika Urumi? Toa hoja za kuthibitisha jawabu lako. 2. 
Vita vya Warumi dhidi ya Wagalo vilikuwa na umuhimu gani kwa utekwaji uta- 
wala na Kaizari? 38. Vipi mhusiko wa Kaizari kwa mafukara wa Kirumi ulivyo- 
tofautiana na ule wa ndugu Tiberio na Gayo Grakes? “4. Vipi utawala wa Kai- 
zari aliokuwa nao baada ya kuwashinda wapinzani wake, ulivyotofautiana na 
madaraka ya Konseli? Taja tofauti si chini ya tatu. 5. Miaka mingapi ilipi- 
ta tangu kumalizika kwa uasi wa Spartako mpaka utekwaji utawala na Kaizari? 


... 


278 


IBARA 53. MAMLAKA YA URUMI CHINI YA OKTAVIANO 
AUGUSTO NA WATAWALA WALIOMFUATIA 


(Ramani ya 9). 


Jikumbushe, mfumo gani wa kiserikali ulioitwa wa kijamhuri (Ibara 45; 
Kif. 4), pamoja na ule ulioitwa monarki (Ibara 42; Kif. 4). 


1, Kushindwa kwa Watetezi wa Mfumo wa Kijamhuri. Walaji njama walio- 
mwua Kaizari hawakuungwa mkono na wananchi. Ni wachache sana ndio 
walioridhia kuuhami mfumo wa kiserikali wa kijamhuri uliosimamiwa na 
kikundi cha darzeni kadhaa tu za familia za wateule. Maaskari wa Kaizari 
walitaka kuwatokomeza wauaji wa amirijeshi wao, lakini hao wa mwisho 
waliwahi kukimbilia Mashariki. Huku sehemu za Makedonia, watetezi wa 
mfumo wa kijamhuri wakafaulu kukusanyisha majeshi na kuanza kujia- 
ndaa kwa safari ya kurejea Italia. Vita vipya baina ya raia wa Urumi vika- 
fumuka, 

Matapo ya Kaizari yakaingia chini ya uongozi wa majemadari wapya: 
Antonio, ambaye alikuwa msaidizi wa mtawala huyo marehemu, na Okta- 
viano, kabaila kijana aliyenasibiana na ukoo wa Kaizari. Antonio aliku- 
wa jabari halisi mwenye kimo kirefu na nguvu nyingi ajabu, tena bingwa 
mkubwa wa mambo ya vita. Oktaviano naye alikosa vipawa vyovyote vile 
vya uamirijeshi, tena alikuwa mtu dhaifu na upesi kuugua. Lakini aliwapi- 
ta wengi kwa werevu na hadhari, pamoja na ujuzi wa kujichagulia wasaidi- 
zi hodari zaidi. 

Antonio na Oktaviano walichukiana kama paka na chui, lakini juu ya hi- 

vyo, walikuja kuungana ili kuwapiga vita watetezi wa mfumo wa kijamhuri. 
Walitomeza majeshi yao katika Rumi, wakawaangamiza maelfu kadhaa ya 
wapinzani wao na kuteka mali zao, kisha, wakaongozea hadi Makedonia, 
Nako karibu na mji wa Filipi, majeshi yao yaliyatokomeza yale ya watetezi 
wa mfumo wa kijamhuri. Brutus akajiua mwenyewe kwa upanga wake. 
2. Mapigano ya Kujitwalia Utawala Baina ya Antonio na Oktaviano. Mwa- 
nzoni, Antonio na Oktaviano waligawana madaraka ya kuitawalia Uru- 
mi. Antonio alizisimamia wilaya za mashariki, akikaa katika mji mkuu wa 
Misri, Iskanderia, maisha yake yakiwa ya anasa na taadhima mno. Okta- 
viano aliitawalia sehemu ya Magharibi ya nchi, makao yake yakiwa Rumi, 

Wote wawili walikuwa wakijiandaa kwa vita baina yao. Mnamo 31 B.C., 
Antonio alikuja na jeshi lake la nchi kavu na la baharini kwenye Rasi ya 
Aksia huko Uyunani. Na majeshi ya Oktaviano ya maaskari wa miguu 
pamoja na majahazi yakawasili mahali hapo. Mapigano yalitokea baharini, 
na Oktaviano kupata ushindi. Antonio akaliacha jeshi lake, akaondoka 
kwa jahazi lake, akarudi Iskanderia. Yakiondokewa na kiongozi wao, mata- 
po ya Antonio yalisalimu amri. 


279 


2 


1. Taswira ya kumtukuza 
Augusto, (Imechongwa kwe. 
:.) Juu: Augusto pa- 
na miungu na ndugu za- 
Mungu wa Kike akishika 
shada la enzi juu ya kichwa 
cha Augusto, Chini: maaskari 
wa Kirumi wakiwateka ma- 
adui. 2. Lango la matao ka- 
tika Rumi lililojengwa kwa 
heshima ya Mtawala Mkuu 
mmojawapo wa Urumi. (Picha 
ya kamera.) 


Mnamo 30 B.C., majeshi ya Oktaviano yalivuka bahari na kujongea kari- 
bu na Iskanderia. Antonio akajiua kwa jambia. Misri ikafanywa wilaya ya 
Urumi, hivyo, dola la mwisho la Kiyunani-Kimakedonia likaangamia. 
3. Enzi za Oktaviano. Baada ya kumshinda Antonio, Oktaviano alifaulu 
kujihifadhia cheo chake cha amirijeshi pamoja na hadhi ya Amiri Mkuu 
wa Urumi. Ingawa, dola lake liliendelea kuitwa Jamhuri. Senat ilikuwa iki- 
kutana kama kawaida yake, na baraza la umma kuendelea kuchagua kila 
mwaka makonseli na wakuu wengine wenye madaraka na nyadhifa za kise- 
rikali. Lakini, kwa kutegemea nguvu zake za kijeshi, Oktaviano aligeu- 
za vyombo vyote vile pamoja na wawakilishi wao kuwa watimizaji tu wa 
amri zake mwenyewe. 

Baraza la umma lilikuwa likimchagua ama Oktaviano nafsi yake, au 
watu aliowapendelea, kwa kushika vyeo na nyadhifa za juu zaidi. Mako- 
nseli na mawakili wa umma walikuwa wakitekeleza amri za Oktaviano kwa 
utiifu na unyenyekevu. Mrumi fulani aliyeteuliwa kugombea ukonseli pa- 
sina idhini ya Amiri Mkuu, alikamatwa na kutumbukizwa gerezani mpaka 
kufa, Oktaviano aliwaondosha wapinzani wake kutoka Senat, na kuingiza 
humo wale waliomwunga mkono. Kila mara alikuwa wa mwanzo kutoa 
kauli yake kwenye Senat, nayo ilikuwa ikiyakubali kikondoo maazimio 
yote yale aliyoyapendelea. Masenati wakamwekea heshima zaidi kwa ku- 


280 


mwita Augusto, yaani “Mtakatifu”. Oktaviano alikuwa mtawala wa Uru- 
ini tangu 30 B.C. mpaka kifo chake mnamo 14 A.D. 

Kwa kuweka utawala wake kwa mabavu, Oktaviano maisha yake yote ali- 

ogopa kufanyiwa njama. Kwenye Senat alikuwa daima akiandamwa na wa- 
fuasi wake wa karibu zaidi, na kuvaa deraya kwa chini ya mavazi yake. 
4. Mamlaka ya Urumi na Tabia Yake Iwakilishayo Maslahi ya Wamilikaji 
Watumwa. Baada ya kifo cha Augusto, utaratibu wa uongozi wa kiserikali 
ulioanzishwa naye, ulihifadhika, Urumi ilitawaliwa na Maamiri Wakuu, 
ambao walijipatia enzi zao ama kwa kurithi, au kwa kuziteka kwa msaada 
wa majeshi yao, Jina “Imperator” likapata maana mpya, yaani “Mtawala 
Mkuu wa Mamlaka ( imperium )”. Na ijapokuwa vyombo na vyeo vilivyo- 
wakilisha mfumo wa kijamhuri wa serikali ya Urumi vilisalia, lakini maha- 
li pa mfumo huo wenyewe palikuwa pameshatwaliwa na ule wa utawala 
mkuu wa kipekee, nao ni utawala wa kifalme, au monarki. 

Uwekwaji wa mfumo wa mamlaka ya mtawala mkuu ulitilia nguvu ub- 
wana wa wamilikaji watumwa kote Urumi, kutoka mji mkuu hadi wilaya- 
ni. Oktaviano aliandika kwa majivuno kwamba alikamata watumwa el- 
fu 30 waliokimbia na kuwarejesha tena kwa mabwana zao. Sheria ya Kiru- 
mi ilikusudia kwamba kutokana na kosa la mtumwa kumwua bwana wake, 
watumwa wote waliokuwa wakitumika kwa marehemu, waliadhibiwa kwa 
kunyongwa. Na kulikuwa na kadhia ambapo watumwa mia nne walinyong- 
wa kwa mara moja. Kwa kutegemea majeshi yao makubwa sana, watawala 
wa mamlaka ya Urumi walikuwa wakiyaponda vikali maasi yote ya wanyo- 
nge. Wamilikaji watumwa katika sehemu zote za Urumi, mkiwemo zile za 
kiasili na za wilayani, waliunga mkono mfumo huo wa mamlaka ya mta- 
wala mkuu. 


MFUMO WA MAMLAKA YA MTAWALA MKUU KATIKA URUMI 


CHINI YA ENZI ZA AUGUSTO 
Mtawala Mkuu 
Jeshi Jeshi 
Baraza la Umma Makonseli Senat 

Wajumbe wake ni raia Wanatoka miongoni Wajumbe wake 
wa Rumi. Lachagua mwa wamilikaji wateuliwa na mtawala 
Makonseli kutoka watumwa. Watekeleza wa kipekee, Wapitisha 
miongoni mwa watu amri za mtawala mkuu maazimio yatakiwayo 
waliotajwa na na mtawala mkuu 


mtawala mkuu 


281 


5. Vita vya Utekaji vya Mwisho vya Mamlaka ya Urumi. Mnamo 115-116', 
majeshi ya mtawala wa mamla Urumi, Troyano, jemadari mwenye 
ubingwa wa juu na bi mia na kuliteka Eneo la Mito Miwi- 
li. Hapajapatapo kamwe kwa majeshi ya Kirumi kufika mb; li kama hivyo 
kwenye upande wa Mashariki. Ingawa, hatimaye, Troyano zimika ku- 
simamisha msafara wake huo. Sababu yake ni kwamba katika wilaya za 
Urumi kulifumuka uasi ya mataifa na makabila ya kienyeji, hivyo, ika- 
mbidi kutomeza majeshi yake kwenda kuwadidimiza waasi hayo. 

Vita vya utekaji vya Troyano vilikuwa ni vya mwisho kufanywa na Uru- 
mi. Mamlaka vake ilihitajia wingi mkubwa wa majeshi kwa ajili ya kuya- 
ponda maasi ya hapo na pale pamoja na kulinda mipaka yake. Urumi ika- 
bidi kuziacha milki takriban zote zile zilizotekwa na Troyano katika Asia, 
kwani haikuwa na nguvu za kutosha kuiwezesha kuzishikilia. Mnamo 
mwanzoni mwa kame ya 2, Urumi ililazimika kukomesha mwendo wake 
wa utekaji na kujifungia katika ulinzi wa miliki zake nyingi mno. 


KUTOKA KATIKA MAANDIKO 
“MATENDO YA AUGUSTO ADHIMU” 


Maandiko hayo yatambulisha nini juu ya wakazi wa Urumi kama walivyokuwa 
mnamo kame ya |, pamoja na habari za utajiri wa Augusto na mastakimu yake 
katika mfumo wa kiserikali wa Urumi? 


“Tena, kwa mara yangu ya kumi ya kuwa Konseli, nilimzawadia kila mtu 
kiasi cha pesa mia nne kutoka katika hazina yangu, halafu, kwa mara ya kumi 
na moja ya kuwa Konseli nilitabaruku kwa mara kumi na mbili kuwagawia watu 
chakula cha mkate kilichonunuliwa kwa fedha zangu, halafu tena, nilipokuwa 
wakili wa umma kwa mara ya kumi na mbili, nilitabaruku kwa mara ya tatu ku- 
mzawadia kila mtu pesa mia nne. Idadi ya watu niliokuwa nikiwagawia mali 
yangu hiyo, baikuwa chini ya laki mbili unusu. Wakati nilipokuwa wakili wa 
umma kwa mara ya kumi na nane, tena Konseli kwa mara ya kumi na mbili, nili- 
wagawia mafukara laki tatu na elfu ishirini wa mijini kiasi cha pesa mia mbili 
na arobaini kila mmoja. Kutokana na ngawira ya kivita, niliwagawia maaskari 
wangu kiasi cha pesa elfu moja kwa kila mtu, na jumla ya wote waliopata zawadi 
kama hiyo ni takriban laki moja na elfu ishirini, Kwa mara yangu ya kumi na 
tatu ya kuwa Konseli niliwagawia watu laki mbili kiasi cha pesa mia mbili na 
arobaini kila mmoja. 

Fedha za kulipia ardhi nilizowagawia maaskari wangu, nilizitoa mwenyewe, 
Jumla yake ilikuwa ni pesa milioni mia nane na sitini”. 


(Utajaji wa tarehe pasina kuonyesha alama ya zama kuu za historia, 
wakusudia kwamba ni zama za A.D. 


282 


a ya kamera.) 
kwenye nguzo ya 


2 


1 


KUTOKA KATIKA UTENZI ENEIDA ULIOTUNGWA NA 
MSHAIRI VERGILIO ALIYEISHI MNAMO ZAMA ZA 


AUGUSTO 
Yalinganishe mashairi ya Vergilio na yale ya Eskilo yasimuliayo juu ya Mapi- 
gano ya Salamino (kur. 184-186). Nani waliotukuzwa na mshairi wa Kiyunani na 


mwenzake wa Kirumi? 
Na tutupie macho yetu hapo ghubani, 
Pana majahazi mawili yanayovinjari pwani, 
Majahazi ya vita yenye kung'aa omoni, 
Yamejiandaa vilivyo kwa silaha na marisaa pomoni... 


Sasa na Augusto, mbele kajitokeza, 
Mashujaa wake, mpakani kuwaelekeza, 

Masenati waheshimiwa, na wavulana wanaopendeza, 
Na umma wa kawaida, matapo yenye kujiweza... 


Hongera zikarindima, Antonio kumlaki, 
Mashariki ameshinda, kote kutamalaki, 
Deraya na maberamu, ngawira yake haikadiriki 


Majahazi yake mengi, katu hayazuiliki. 
Maji yatibuka, mapovu kurusharusha, 
Mashua za makasia, kwa maelfu zinavusha, 
Mawingu yatanda, hasira kali kuzusha, 
Waovu kuwaadhibu, na maadui kuwafurusha. 
233 


Hapo tena Augusto, kiongozi wetu latifu, 
Mrukuse milele, ewe, Rumi takatifu, 
Mbele yake mwokozi, yeyote haful dafu, 
Miungu imbariki, sifa sake zizidi maradufu, 
Wala hakuisahau miungu, kafara kuiwekea, 
Mia tatu madhabahu mjini kote kawajengea, 
Kwa furaha na shangwe, kila mtu ampokea 
Na mateka, ole wao, maafa makubwa yawangojea. 


pa 1. Maana ya kiasili ya jina “Imperator' 
F, chini ya enzi za Augusto? 2, Toa hoja za kuthibitisha 
za Oktaviano katika Urumi kuliwekwa mfumo wa uta a waaina ya monarki, 
Kulikuwa na tofauti gani baina ya mfumo huo na aina zake katika nchi za Ma- 
shariki ya Kale? $. Maslahi ya tabaka gani yalilindwa na mfumo wa mamlaka 
ya mtawala mkuu katika Urumi? Toa hoja za kuthibitisha jawabu lako. 4. Anga- 
lia ramani na kuonyesha maeneo yaliyotekwa na Urumi chini ya mfumo wa 
mamlaka ya mtawala mkuu. Ilikuwa lini ndipo eneo la Urumi lilipofikia kile- 
le cha ukubwa wake? Kwa nini mamlaka ya Urumi ilibidi kuacha siasa yake ya 
kujitanua. na kuelekea kujifungia katika ulinzi wa mipaka yake? Vita vya 
utekaji vya Urumi huko nje ya Italia vilichukua muda wa karne ngapi kwa ju- 
mla? 5. Kwa miaka mingapi Oktaviano Augusto alikuwa mtawala wa kipekee 
wa Urumi? Miaka mingapi imepita tangu kuanza na kumalizika kwa enzi zake? 


kwamba chini ya enzi 


SURA NV 


UTAMADUNI NA HALI YA MAISHA 

KATIKA URUMI MNAMO KIPINDI CHA KUTOKA 
MWISHONI MWA UTAWALA WA KIJAMHURI 
MPAKA MWANZONI MWA MFUMO WA MAMLAKA 
YA MTAWALA MKUU 


IBARA 54. SANAA YA KIRUMI. 


ika masanamu ya nani 


aarufu mbili za Kiyunani, kad 
arne ya 5 B.C, (Ibara 38; 


natengenezwa na Wayunani mnamo k; 
1 40; Kif. 2). 


1. Ushawishi wa Utamaduni wa Kiyunani katika Urumi. Utamaduni wa 
Kiyunani, ambao ulikuwa ni wa daraja ya juu kabisa, uliyashawishi sana 
maendeleo ya utamaduni wa Kirumi, 

Ilikuwa ni kwenye makoloni ya Kiyunani huko Kusini mwa Italia, ndiko 
Warumi walikojijulisha na lugha, sayansi na sanaa ya Wayunani, Na ni 
kwa kutegemea abjadi ya Kiyunani, ndiyo walitunga abjadi ya Kilatini. 

Ushawishi wa utamaduni wa Elasi katika Urumi ulizidi kuongezeka ba- 
ada ya Warumi kuiteka Uyunani. Mshairi mmojawapo wa Kirumi aliandi- 
ka: “Uyunani iliyotekwa, imewateka yenyewe washindi wake washenzi, kwa 
kuleta mwangaza wa sanaa katika Lasio' isiyoongoka”. Warumi walikuwa 
wakisafirisha huko kwao masanamu na mapicha kutoka Uyunani. Wasani 
fu ujenzi, watengenezaji na wachoraji picha wa Kiyunani walikuwa wakiya 
shughulikia maagizo ya matajiri wa Kirumi. Katika miji ya Italia kulijen- 
gwa majumba ya michezo ya tamthilia, kama yale yaliyokuwako huko Uyu- 
nani. Wavulana watokao miongoni mwa familia za kitukufu za Warumi, 
walikuwa wakienda kusoma katika vyuo maarufu vya Elasi, Warumi walia 
budu “miungu ya Olimpo” ya Kiyunani, ingawa, wa! kwa ma 
ngine. Kwa mfano, walimwita Zeusi kama Jupiter, (Fikiri, mungu amb, 
Warumi walimwita “Vulkano”, alikuwa na jina gani kwa Wayunani?; 71 
Ibara 29; Kif, 2). 

Lakini kwa vyovyote vile utamaduni wa Kirumi haukuwa ni uigaji mtu- 
bu wa ule wa Kiyunani. Kwani, pamoja na kujifunza kwa Wayunani, Wa- 
rumi nafsi zao waliunda na kubuni mengi sana yaliyo muhimu katika ma- 
endeleo ya utamaduni. 


'Kwa jina hili, “Lasio”, maana yake "Nchi ya Walatini”, mshairi ame. 
kusudia Urumi, 


2Kh 


1. Taswira ya Vergilio pamoja 
na miungu ya historia na ushairi, 
(Picha ya vigae ya Kirumi.) 2. Da- 
raja la matao ya Kirumi upande 
wa Kusini wa eneo la sasa la Ufa- 
ransi, (Picha ya kamera.) Kwenye 
daraja hilo kulikuwa na bomba la 
kupitishia maji, Urefu wake juu 
va usawa wa maji mtoni wakuru- 
bia mita hamsini. 3. Hekalu la Ki- 
rumi. (Picha ya kamera.) Lingani- 
sha majengo ya Kiyunani na ya 
Kirumi. Mitindo gani ya ujenzi ya 
Kiyunani ilipokelewa na Warumi? 
4. Sanamu ya hatibu na mwandi- 
shi fasihi maarufu wa Kirumi, Si- 
sero, 5. Sanamu ya mla riba kati- 
ka Pompei. 


2. Fasihi ya Kirumi: aj) Kuhusu Maumbile ya Vitu. Sehemu muhimu sana 
katika ulimwengu mkubwa wa fasihi ya Kirumi imetwaliwa na utenzi Ku- 
husu Maumbile ya Vitu, ambao ulitungwa na mwanasayansi na mshairi 
maarufu wa karne ya | B.C., Lukresio. Ndani ya utenzi wake huo, alieleza 
maoni kuhusu maumbile na historia ya binadamu, ambayo yalikuwa ni ya 
kimaendeleo kwa zama zake hizo. 

Lukresio alitabiri huo ukweli kwamba vitu vyote katika maumbile vime- 
undika kwa atom. Alizidhania atom kuwa zimefungamana pamoja na ku- 
unda nyota na Dunia, viumbe na vitu vyote vingine vyenye uhai, hata ro- 
ho za binadamu. Alikanya imani za kudumu milele kwa roho na kuweko 
kwa maisha ya ahera. Alieleza kwamba si kutokana na baraka ya Mungu, 
"bali shukrani kwa jasho lao wenyewe, ndiyo binadamu wakapata moto, 
pamoja na ujuzi wa ulimaji na utengenezaji wa vitu vya chuma. 

Lukresio aliichukulia dini kuwa ni mithali ya lijamu ya kuifunga fikira 
ya mwanadamu. Alieleza kwamba imani za kidini zimetokana na ujinga wa 
binadamu na hofu yao mbele ya mitokezo na nguvu za kimaumbile. Aliji- 
tahidi kufafanua kisayansi sababu za radi na umeme, mitetemeko ya ardhi, 
ndoto za binadamu, n.k. Na ni jambo la kutilia mkazo kwamba bingwa hu- 
yu wa utamaduni wa Kirumi alijumlisha na kuwasilisha fikira zake hizo 
juu ya ulimwengu wa sayansi kwa kuzipa umbo la utenzi, ambao unavutia 
sana kwa fasaha yake. 

b) “Dahari Kuu” ya Ushairi wa Kirumi. Eneida, Washairi wa Kirumi we- 
nye vipawa zaidi waliishi mnamo kipindi cha kutoka mwishoni mwa kar- 
ne ya | B.C. mpaka mwanzoni mwa karne ya 1 A.D. Na ndio maana, zama 
hizo zikasifikana na kujulikana kwa jina la Dahari Kuu ya ushairi wa Ki- 
rumi. 

Augusto alifanya mengi kwa ajili ya kujivutia kwake mabingwa wa lugha 
fasaha. Jumba la rafiki yake mwandani, kabaila Mesenato, lilikuwa wazi 
daima kuwapokea mabingwa kama hao, huku mwenyeji akiwakaribisha 
kwa ukarimu na kuwatunukia mazawadi ya thamani. 

Mmojawapo wa washairi hodari na maarufu zaidi katika Urumi alikuwa 
Vergilio. Alijishughulisha na utungaji wa utenzi wake mkuu Engida kwa 
takriban miaka kumi. Utenzi huo wasimulia juu ya shujaa wa hadithini, 
Enei, aliyezaliwa na mungu na kushiriki katika ulinzi wa Troa. Ni kwa 
msaada wa miungu, ndiyo Enei akaweza kunusurika wakati Troa ilipoku- 
wa inaangamia; alitoka katika mji huo uliowaka moto, akimbeba mgo- 
ngoni babake mzee sana. Alifikwa na vituko na viroja vya kila aina, mpaka 
akawasili na kukaa Italia. Akashuka chini ya ardhi kwenye ufalme kuna- 
koishi Ttoho. Nako akaikuta roho ya babake, ambayo ilimtabiria kwamba 
Urumi itageuka kuwa na nguvu na utukufu usio na kifani, kwamba Wa- 
rumi wamejaaliwa kuyatawalia mataifa yote ulimwenguni, na “kuwahuru- 
mia watiifu, na kuwatiisha waasi”. Tena, roho ya babake ikamwonyesha 
Enei sura za Warumi wa nasaba yake watakaokuja kuishi baadaye. Mio- 


287 


ngoni mwao alikuwamo pia “Augusto Latifu”, ambaye amepewa ujumbe 
wa kurejesha amani katika Lasio, na kuyafanya mataifa yote hata yale ya- 
liyo mbali zaidi na Urumi, yatetemeke kwa hofu na kuitii maisha. (Angalia 
vidondoo vya Enrida kwenye uk.283.) 

Enrida yaonyesha kuwa kama mwendelezo wa tenzi za Homero. Yafana- 

na nazo kwa lugha ya kuvutia ya taadhima, tena kwa utukuzaji wa ushujaa 
na uaminifu, moyo wa kujihisi kuwa na wajibu na kuwaheshimu wazee. 
Vagilio alizitumia kistadi imani za kidini pamoja na ngano za kale za Wa- 
yunani na Warumi kwa ajili ya kutukuza mamlaka ya Urumi na mtawala 
wake mkuu, Augusto. 
3. Usanifu Ujenzi wa Kirumi. Ujenzi ulioendeshwa katika mamlaka ya 
Urumi ulionyesha wazi kuwa na madhumuni ya kuushangaza ulimwengu 
wote kwa ukubwa na ufahari wa maumbo yake, na hivyo, kuuyakinishia ji- 
nsi gani mamlaka hiyo ilivyobarikiwa nguvu na utajiri mwingi mno. Kati- 
ka fani hiyo, Warumi walipokea mengi kutoka kwa wasanifu ujenzi wa Ki- 
yunani, kadhalika walibuni na kuunda wenyewe mengi yaliyokuwa mapya 
na muhimu. Mathalan, Warumi walitokezea kuwa wa mwanzo duniani ku- 
pata ujuzi wa kutengeneza saruji, na hivyo, kuunganisha imara mawe au 
matofali, na kujenga majumba madhubuti ya ukubwa na maumbo mbali 
mbali, mkiwemo yale ya matao au ya kuba la kupinda. 

Miongoni mwa majengo yao mengi yenye maumbo kama hayo ya matao 
(kwa Kilatini, arcus, maana yake, upinde.—Mfasiri.) Matao ya Taadhima 
yalikuwa yakijengwa kwenye wanja na barabara kuu za mijini kwa heshima 
ya watawala wa mamlaka ya Urumi. Mengine ya aina hiyo hiyo yalikuwa ni 
majumba ya kawaida, madaraja pamoja na mabomba ya maji. Mabomba 
hayo ya Warumi (ambayo wao walikuwa ni wajenzi wake wa mwanzo duni- 
ani kote.—Mfasiri.), yaliongozea kutoka kwenye vyanzo vya maji vya mi- 
limani. Kwa hakika, hayakuweza kunyoka sawa kwa kulala chinichini ka- 
tika njia yake yote ya mtelemko, kwani mahali fulani palikuwa na viduta, 
na kwingine kukiwa na mashimo au makorongo. Basi popote pale palipo- 
kwenda chini mno, palijengwa madaraja ya matao au ya kupinda pinda, 
na mabomba hayo kulazwa kwa juu, hivyo, mkondo na msongo wa maji 
kuhakikishwa kuwa sawa kila mara. (Taz. uk,286). Kulikuwa na mabomba 
kama hayo zaidi ya kumi, ambayo yaliwapatia Warumi maji baridi na safi 
bila ya kusita. 

Mtindo kama huo wa kufanya matao ulikuwa ukifuatwa pia katika uje- 
nzi wa dari au sehemu nyingine za juu za majumba ya aina mbali mbali. 
Kifani chake kikuu ni Pantheon, hekalu la kuadhimisha miungu yote ya 
Warumi, Jengo hilo la mjini Rumi limehifadhika vizuri na kuvutia sana 
mpaka hii leo, sifa yake mojawapo ikiwa ni kubarefu na pana ajabu. 
4. Utengenezaji Sanamu katika Urumi. Katika fani hiyo, Warumi wali- 
endelea zaidi kwa utengenezaji wa sanamu za watu, ambazo licha ya ku- 
mithilisha kwa usahihi sana sura za wahusika, zinawasilisha pia kwa usta- 


288 


Pantheon. (Kifani.) Picha hii 
imefanywa kwa namna ya ku- 
onyesha taswira ya Pantheon 
kwa nje na kwa ndani. Mista- 
ri ya sakafuni yaonyesha ma- 
hali penye nguzo na kuta za 
jengo. Sehemu ya ndani ya he- 
kalu yamurikwa kwa mwangaza 
utokao kwenye tundu lililoko 
kwenye sehemu ya juu ya kuba 
Jake. 


di ulimwengu wao wa kirohoni, kama natuseme, tabia mbovu ya mla riba 
na macho yake yaonyeshayo uchoyo na ubahili, moyo mgumu na “tamaa 
ya kujaza tumbo tu, au ile ya Pompeo na uso wake wa kiburi mno na ucha- 
che wa akili, au kinyumeche, sanamu ya bingwa maarufu wa usemaji na 
uandishi fasihi katika Urumi, Sisero na paji na macho yake ya kutambu- 
lisha wazi kuwa na hekima nyingi, ingawa, wakati huo huo, midomo yake 
ikiwa na ishara dhahiri ya kuwadharau watu na kujiona mno.(Taz. uk. 
2386,4.) 

Kwa kuandamana na uwekwaji wa mfumo wa mamlaka ya mtawala 
mkuu katika Urumi, sanaa hiyo ilielekezewa kwa lazima katika kuwatukuza 
na kuwaadhimisha watawala wa kipekee wa dola hilo. Masanamu yao yali- 
fanywa kwa kuwamithilisha na miungu, majitu majabari na mashujaa wa 
hadithini. Kwa mfano, sanamu la Augusto, ambaye alikuwa mtu dhaifu 
na kifefe, lamwonyesha kama Jupiter madhubuti na Mungu wa Ushindi, 
Nike, mkononi mwake. Majengo mengi ya matao na mengineyo yalipam- 
bwa kwa nakshi za marmari zilizowasilisha taswira za watawala wa mamla- 
ka ya Urumi wakilakiwa kwa taadhima baada ya kurejea kwao kutoka kati- 
ka safari za kufana za kivita, tena habari za mapigano ya majeshi ya Ki- 
rumi yakiwashinda maadui zao, n.k. 


” 1. Maoni ya wataalamu gani wa Kiyunani yaliendelezwa na Lukresio? Toa hoja 
F za kuthibitisha jawabu lako. 2. Fikira na hisia gani alizokuwa nazo Vergi- 
lio, ambazo alikusudia kuwafahamisha wasomaji wa mashairi yake? Thibitisha 


289 
Nin 


sio 


kid 


miwa katika kuzichukulia 
nguvu enzi za mtawala mkuu 
ya utengenezaji sinamu wa 
Ungeelezeaje sababu za tofauti hizo? 


IBARA 55. RUMI MNAMO ZAMA ZA MAMLAKA 


YA MTAWALA MKUU 


Jikumbushe sababu zilizowafanya mafukara kumiminikia kwa wingi mjini Rumi 
(bara 50; Kif. 1). 


1. Forum na Palatini ya Rumi Mnamo Zama za Mamlaka. Mnamo mwa- 
nzoni mwa Zama Mpya, yaani A.D., Rumi ilitokezea kuwa mji mkubwa za- 
idi kwenye eneo lote la Bahari ya Kati. Idadi ya wakazi wake ilikurubia 
milioni moja. Mji huo ulikuwa umetandazika mbali kwenye kingo zote 
mbili za Tibrisi. Barabara zake kuu, zilizojengwa kwa mawe, ziliongozea 
kwenye forum. Wakiwania kukuza na kudumisha sifa na fahari yao, wata- 
wala takriban wote wa mamlaka ya Urumi walikuwa wakiamuru kujenga 
mahali hapo majumba ya fahari pamoja na masanamu yao. Mathalan, kwa 
amri ya Troyano, huko forum kulijengwa mnara wenye urefu wa kiasi cha 
mita 40, ambao madhumuni yake ilikuwa ni kumtukuza mtawala huyo na 
kudumisha kumbukumbu za sifa zake za kivita. Jengo hilo limepambwa 
kwa nakshi ya marmari yenye kulizunguka kwa mfululizo wa duru kuto- 
ka chini mpaka juu kabisa. Nakshi yenyewe yaonyesha habari za mapi- 
gano ya maaskari chini ya uongozi wa Troyano, mwendo wao wa kuvuka 
mto na kuteka mahabusi, kadhalika uvamizi wa maadui zao na vile wana- 
vyokichoma moto na kukiteketeza kijiji fulani, pamoja na matukio mengi- 
ne mengi ya kivita. Na kwa juu ya mnara huo, kuliwekwa sanamu la mta- 
wala huyo mwenyewe. (Taz. uk.283.) 

Forum ya Rumi, ambayo mwanzoni ilikuwa ni uwanja wa kawaida wa so0- 
koni, iligeuka kuwa aina ya makumbusho makubwa sana ya kihistoria. 

Mahali palipoinuka karibu na forum, palikuwa na Kilima cha Palatini, 
nako kulijengwa makasri ya watawala wa mamlaka ya Urumi, yakitia kiwi 
kwa mng'aro wa dhahabu na marmari safi. (Taz. uk. 293.) 

2. Maisha ya Wamilikaji Watumwa. Makasri ya watawala yalikuwa yame- 
zungukwa na mitaa ya wateule na makabaila wengine. Majumba ya mataji- 
ri hao, wamilikaji watumwa, yalikuwako kwenye mabustani ya kustarehea 
chini ya vivuli vya miti na maua. Kuta zao za ndani zikiwa zimechorwa ma- 
picha, na sakafu kufunikiwa vigae vya kuvutia. Katikati ya kumbi zao pa- 
likuwa panabubujika chemchemi. Mapambo ya ndani humo yalikuwa ya- 
mechovyewa dhahabu, fedha na pembe za ndovu. Tena hapa na pale, ma- 


290 


mu ya mfalme wa Mamla- 
1 Urumi ya karne ya 2 A.D. 
swira— yake yammathilisha 
na shujaa yupi wa hadithi za 
kale za Kiyunani? 


jumbani na mabustanini, palikuwa na masanamu yaliyoletwa kutoka Uyu- 
nani, au yaliyotengenezwa huko huko Urumi, nayo yalifanya mandhari 
yote hiyo kuwa ya kupendeza macho zaidi. 

Katika jumba la Mrumi tajiri kulikuwa na mamia ya watumwa wenye 

kumhudumia kwa kila kitu. Miongoni mwao mlikuwemo matabibu na 
wanamuziki, wanasanaa na mabingwa wa kazi nyinginezo, ambao mara 
nyingi sana walitokezea kuwa na elimu nyingi kuliko mabwana zao. Kwa 
kawaida, mabingwa watumwa kama hao walikuwa Wayunani. Njiani na- 
ko watumwa walikuwa wakiwabeba mabwana zao kwa machela. Bawabu- 
mtumwa aliwekwa mlangoni, akiwa amefungiwa mnyororo ukutani, kama 
mbwa, kulinda jumba la kabaila. Kwa kuandaa karamu zao, wam i 
watumwa walikuwa wakisafirishiwa samaki wabichi, wanyama na ndege 
mwitu wa aina za kipekee, pamoja na matunda mbalimbali, zabibu na for- 
sadi kutoka kwenye pembe zote za mamlaka ya Urumi. 
3. "Tonge na Mapumbazo!". Maisha hayo ya starehe na anasa tupu ya 
makabaila yaliandamana moja kwa moja na yale ya kutokuwa na mbele 
wala nyuma, ambayo yalikuwa ndiyo majaaliwa ya umma mkubwa wa wa- 
nyonge na mafukara, 

Mitaa mikubwa mingi ya mjini Rumi ilikuwa ni ya majumba yenye gho- 
rTofa tano au sita (taz. picha ya 1, uk.294). Vichochoro vya mitaani viliku- 
wa vyembamba mno hata nuru ya mchana kuwa muhali kuingia humo, 
Vyumba vidogo vidogo pamoja na sehemu za juu ya dari na zile za chini 
kwa chini za majumba kama hayo, zilikuwa ndiyo stara ya wanyonge waki- 


291 
2 


songana humo kwa 


wingi usiokadirika. Majumba yenyewe yakiwa yameje- 
ngwa shelabel kuwa si nadra kubomoka; lakini kwa mara nyingi za- 
idi, mioto ilikuwa ikijizukia huko na kuteketeza mitaa mizima mizima. Wa- 
kazi wake wakiangamia pia kwa wingi, ama kwa kuungua moto, au kwa 
kuporomokewa na vifusi. Mafukara wengine wengi, nao walikosa hata sta- 
ra duni kama hiyo, na kwa kawaida. kukesha usiku nje barabarani na vi- 
wanjani. (Barabara ya mjini Rumi yaonekana kwenye picha ya rangi 21.). 

Kwa kutaka kuzuia umma wa mafukara wenye kupigwa na njaa na 
unyonge, usije ukanung'unika na kuzusha fujo, watawala wa mamlaka ya 
Urumi waliamuru kuugawia tonge pamoja na pesa kidogo kidogo, na ku- 
uandalia tafrija mbalimbali za kuupumbaza. Huko Rumi watu si chini ya 
laki mbili walikuwa wakipatiwa tonge bure. Mamia ya mafukara waliku- 
wa wakijazana nje mbele ya makasri ya makabaila wenye watumwa, kwa 
kutarajia kutupiwa makombo yoyote yale. Miongoni mwa hila nyingine 
zilizotumiwa na makabaila kwa kujipendekeza kwa umma mkubwa, ni ku- 
toa fursa kwa watu huru, yaani raia wa kawaida, kuzuru terma, mahama- 
mu ya mjini Rumi yaliyojengwa kwa amri ya watawala. (Taz. uk.294). 

Kwa kukosa nafasi ya kujishughulisha na chochote kile cha maana, na 
hivyo. kulazimika kutangatanga ovyo na kurandia randia makombo ya- 
liyotupwa na makabaila, umma wa mafukara wa Rumi ulizidi kupotoka na 
kutokwa na hamu ya kufanya kazi. Ikawa, si wamilikaji watumwa tu, laki- 


Mandhari ya Rumi mnamo zama za 
Mamlaka ya Urumi. (Taswira ya 
kukisia pamoja na rasimu yake.) 
Jwazame taswira ma kutafuta sehe- 
mu zo ukumbusho za Rumi zilizo 
baimishwa kwenye rasimu. 


Rumi mnamo zama 


Mabomba ya 
za Jamhuri ai 


Mpaka wa Rumi 
Ai. MnaMO Zama za 
Mamlaka ya Urumi 


Kapitoli 


292 


Forum na Jumba la Palatini mnamo zama za Mamlaka ya Urumi. (Taswira ya 
kukisia.) 


ni hata mafukara hao wengi wanaidharau kazi na kuichukulia kuwa ni 
shughuli duni yenye kumshushia hadhi raia huru, na hivyo, kustahili ku- 
achiwa watumwa peke yao tu. Umma huo mkubwa haukujali chochote kin- 
gine, isipokuwa kwa mtawala kuuridhisha kwa kuupatia "tonge na ma- 
pumbazo'". 
4. Mapumbazo katika Rumi. Mapumbazo yaliyokuwa yakipendwa zaidi 
na wamilikaji watumwa pamoja na umma wa mafukara wa Kirumi, yaliku- 
wa ni yale ya kupambanisha watumwa. Baada ya kuwekwa na mfumo wa 
mamlaka ya mtawala mkuu mapeo ya mapumbazo hayo yalizidi kukua, 
kwa kulinganishwa na vile ilivyokuwa chini ya utawala wa kijamhuri. 

Mathalan, kwa amri ya Augusto, kwenye sehemu za viungani mwa 
Rumi, kulichimbwa bwawa kubwa, na watumwa elfu 3 wakiwa na majahazi 
makubwa 30 pamoja na mengine mengi yaliyo madogo, kulazimishwa kui- 
ngia katika pambano la kuchinjana wenyewe kwa wenyewe. 

Mnamo nusu ya pili ya kame ya 1, kwa madhumuni hayo hayo ya kufa- 
nya mapigano ya watumwa, katika Rumi kulijengwa jumba kubwa aja- 

293 


mba ya mahamamu ya 
mi, (Taswira ya ku! 
majumba hi 
dhi ya 

Via moto, 
zoezi 
vitabu, Ki 


1. Kifani cha kale kilichobomo- 
ka nusu cha jumba la ghorofa ka- 
tika Rumi, 2, Vyombo vya Kirumi 
vya matibabu ya kupasua. Vilinga- 
mishe na vile vya Kimisri vilivyo- 
onyeshwa ma kuelezewa kwenye 
uk.69. 3. Itafute picha kama hii 
uliyokwisha ikuta kabla kitabuni 
humu. 


j 


bu. Jumba hilo lililoitwa Kolosei (kwa shina lake, neno hili lilitokana 
na colossus, yaani pandikizi.—Mfasairi.) lilipokea makumi ya maelfu ya 
watazamaji. 

Habari za nyakati zile zinatukumbusha juu ya sherehe kubwa sana zi- 
lizofanywa na Mtawala Mkuu Troyano na kuendelea kwa siku 123. Wa- 
kati wa sherche hizo kuliendeshwa michezo mingi ya kuwapambanisha wa- 
tumwa baina yao, kadhalika na ile ya kuwapambanisha na wanyama mwi- 
tu, Watumwa elfu kumi kwa jumla walitomezwa kuchinjana wenyewe kwa 
wenyewe, tena kuvamiana na wanyama wakali, kwenye majumba ya Rumi 
ya kuendeshea michezo hiyo ya kuchusha, na idadi ya wanyama walioi- 
ngizwa michezoni kwa wakati huo, ilikuwa kiasi cha elfu 11, 

Aina nyingine ya mapumbazo iliyopendwa sana na Warumi ilikuwa ni 

mashindano ya mbio za magari yabururwayo na farasi. 
5. Umuhimu wa Utamaduni wa Kirumi. Utamaduni wa Kirumi ulienea sa- 
na si huko Italia tu, lakini pia katika sehemu zote nyingine za mamlaka 
hiyo kubwa ajabu. Kokote kule Warumi walikokuwa wakijiingiza, walije- 
nga mabarabara na mabomba ya kusambaza maji, majumba ya michezo ya 
tamasha ya kila aina, pamoja na madaraja na majengo mengine ya ma- 
tao. Lugha ya Kilatini ilikuwa inatumiwa hata katika pembe za mbali sa- 
na na Rumi. Maandishi mengi ya Wayunani na ya mataifa ya Mashariki 
yalifasiriwa katika lugha hiyo. Kwa muda mrefu sana, watu wote walioeli- 
mika katika nchi za Ulaya ya Magharibi walikuwa wakisema na kuandika 
Kilatini. Isimu nyingi za Kilatini zinatumika mpaka hii leo katika fani 
mbali mbali za sayansi na utamaduni duniani kote, mkiwemo majina ya 
jinsia mbali mbali za mimea na wanyama, pamoja na aina za madini, n.k., 
na madaktari wengi wa zama zetu huandikisha dawa kwa lugha hiyo ya ka- 
le. Vilevile tuongeze kwamba mataifa mengi sana yanatumia abjadi ya Ki- 
latini kwa kuandika lugha zao, na Watanzania halikadhalika. 

Watu wengi sana ulimwenguni wanahesabu wakati kwa kutegemea ka- 
lenda iliyotungwa na Warumi na kutumia majina ya Kilatini ya miezi mba- 
li mbali ya mwaka. Mathalan, "Julai“ iliitwa kwa heshima ya Julius Kaiza- 
ri, au "Agosti”—kwa heshima ya Augusto. Miongoni mwa majina mengine 
ya Kilatini ya kalenda ya mwaka ni "Septemba", yaani “Mwezi wa Saba", 
“Oktoba”—"“Mwezi wa Nane” (tukumbuke kwamba Warumi walihesabu 
mwaka mpya kuanzia Machi), n.k. 

Maandishi ya Lukresio, Vergilio na mabingwa wengine wa fasihi wa Ki- 
vumi, yamekuwa na ushawishi mkubwa juu ya maendeleo ya fani hiyo ya 
utamaduni katika Ulaya na sehemu nyingine nyingi za dunia, na kuto- 
lewa upya mpaka hii leo. 

Kwa kubuni maumbo mbali mbali ya usanifu ujenzi, hasa yale ya matao 
na kuba la kupinda, Warumi walitoa mchango mkubwa katika kupeleka 
mbele sanaa hiyo ulimwenguni kote. 


295 


MACHIMBUZI YA MJI WA POMPEI 


Pompel ulikuwako si mbali na mlima wa volkeno, Vezuvio. Mnamo 
aaga A.D. volkeno hiyo ilianza kufuka kwa ghafula na kufurika zaha pa. 
moja na kurusha mawingu makubwa sana ya majivu. Maafa hayo yalilteketeza 
Pompei, nayo ikafunikwa na tabaka la majivu lililokuwa na unene wa kiasi cha 
mita kumi. Wakazi wengi waliwahi kukimbia na kuacha nyuma mali zao zote, 
Lakini wote wale waliochelewa, pamoja na watumwa waliofungwa mashimoni 
chini ya majumbe ya mjini, waliangamia.” D 

Mnamo karne ya 18 kulianzishwa mschimbuzi ya mabaki ya mji huo. Mpaka 
maza, sebemu kubwa ya Pompei imeshasafishwa kutokana na majivu na kuo- 
nyesha kuwa na nyumba na barabara, forum na mahamamu, mahekalu na jum- 
ba la michezo ya tamasha, n.k. (Taz. mapicha ya rangi ya kamera KVI-K VIII.) 


1. Kwa kutegemea masomo, picha na vielelezo vingine vinavyohusika, jaribu 
kusimulia juu ya maisha ya Mrumi tajiri. 2. Msemo “Tonge na Mapumbazo!" 
ulikujaje na kwa nini? Jikumbushe nini kilichodaiwa na mafukara wa Kirumi 
mnamo zama za Grakes. 3. Taja mapumbazo yaliyopendwa zaidi na Warumi. 

4. Ilinganishe Rumi ya zama za mamlaka ya mtawala mkuu na vile ilivyokuwa 


mwanzoni mwa enzi za kijamhuri. Tumia masomo na vielelezo vinavyohusika 
kwa maelezo hayo. 


SURA KVI 


UTUAMAJI NA UANGAMIAJI WA MAMLAKA 
YA URUMI 


IBARA 56. MWANZO WA UTUAMAJI WA UCHUMI WA UMILIKAJI 
WATUMWA MNAMO KIPINDI CHA KUTOKA MWISHONI 
MWA KARNE YA 2 MPAKA MNAMO KARNE YA 3 A.D. 


(Ramani ya 10). 


Jikumbushe, kazi gani walizobebeshwa watumwa katika Urumi (Ibara 49), tena 
vipi walivyopigana dhidi ya mabwana zao (Ibara 35; Kif. 5). 


1. Hali ya Kazi ya Watumwa. Kama ulivyokwisha jua, mmilikaji watumwa 
hakuwa akitumia gharama nyingi kwa kuwakimu watumwa. Lakini watu- 
mwa walifanya kazi ovyo kabisa, tija yake ikiwa ya chini sana, na bidhaa 
kuwa duni mno. Wale waliofanyishwa kazi katika kilimo, hawakujali hata 
chembe wingi wa mazao yaliyoweza kupatikana kutokana na jasho lao, 
kwani waliona kwamba kwa vyovyote vile, hali yao haitabadilika, chajio 
chao kitakuwa ni hicho hicho cha mchuzi mbovu wa majimaji, na “nguo” 
zao kama ikiwezekana kuziita hivyo, zitakuwa ni hizo hizo za matambara 
matupu. Ndio maana, walitumia kila fursa ili kuhepa na kuizembea kazi 
yao kwa kadiri iyumkinikavyo. Kwa kuwachukia mabwana zao, waliharibu 
vyombo vya kazi na kuilemaza mifugo kwa makusudi. 

Ifuatavyo ndivyo kabaila mmojawapo wa Kirumi alivyoielezea kazi ya 
watumwa: “Watumwa wanayakutisha mashamba yetu hasara kubwa sa- 
na. Wanachunga ng'ombe na wanyama wengine ovyo kabisa. Wanalima 
ardhi vibaya mno; hawajali kama mbegu itamea na kukua vizuri; wao 
wenyewe huiba nafaka pamoja na kukosa kuitunza vizuri kutokana na 
wezi wenzao”. 

2. Utumwa—Pingamizi la Maendeleo ya Uchumi. Utumwa ulizuia sana 
maendeleo ya ufundi. Kwa wakati huo, paliundwa plau lenye kufunikiza 
udongo papohapo wakati wa ulimaji, pamoja na chombo cha uvunaji cha 
kubururwa na ng'ombe. Lakini watumwa hawakuaminiwa kupewa vyombo 
bora kama hivyo vya aina mpya, na kuachiwa kuendelea kuvitumia vile 
vilivyokonga, kama vile, majembe na miundu ya kikale. Ulimaji ovyo uli- 
pelekea katika kudhoofisha ardhi; mashamba yale yaliyozaa vizuri kwa 
kulimwa na wakulima wa kawaida, yalikuwa yakigeuka taratibu kuja kuwa 
tasa pale watumwa walipowekwa kuyalima. Halikadhalika watumwa wale 
waliotumika katika viwanda vya usanii, machimbo ya madini na kazi ya 
kupatia mali nyingine za kiasili, walizatitiwa kwa vyombo na zama za aina 


297 


1 Chombo cha uvunaji cha 
Kirumi, (Tmechorwa kutokan; 
di 


uza kale) 2. 
katika halia y 
YA $ A.D. Winganishe na picha 
iliyoko kwenye uk.266. na ku. 
ainisha mabadiliko yaliyotokea 
kwenye milki hiyo. 


rahisi na zilizo ghafi tu, ambazo zilikuwa vigumu kuziharibu. Ubora wa 
bidhaa za usanii uliteremka chini. Biashara pia ilianza kupungua. 

Kuwabebesha watumwa sehemu kubwa zaidi ya kazi katika kilimo, ufu- 
gaji na usanii, kuliongozea zaidi na zaidi katika utuamaji wa uzalishaji 
mali. Ni huko Italia ndiko kulikokuwa na watumwa wengi zaidi, hivyo, 
na uchumi wa huko ndio uliotuama zaidi. 

Kazi ya watumwa ilizidi kugeuka kuwa haina faida kwa mabwana zao. 
Isitoshe, kuwa na watumwa wengi kulizidi kuwa ni jambo la hatari. Mab- 
wana zao walizoea kusema: “Watumwa wengi, maadui wengi”. 

3. Wakolono. Mnamo karne ya 2, wamilikaji ardhi wengi walikuwa wa- 
nazigawanya milki zao katika sehemu ndogo ndogo, na kuzipangisha kwa 
raia huru masikini. Wakulima kama hao waliokuwa wakipanga vikataa 


298 


vidogo vidogo vya ardhi kwa makabaila, waliitwa Wakolono. Sehemu mo- 
ja ya mazao yao, walikuwa wanaitoa kuwapa wamilikaji ardhi, na nyingine 
kujibakizia wenyewe, Kwa hivyo, walikuwa na motisha wa kuzidisha mazao 
yao, na ndio maana, waliwapita sana watumwa kwa tija na ubora wa kazi, 
kadhalika kwa utunzaji vyombo na mifugo. 

. Pamoja na hayo, Wakolono masikini walikuwa wakikopa vyombo vya ka- 

zi, wanyama wa kulimia na mbegu kwa makabaila wale waliokuwa wame- 
wapangisha ardhi, Mkolono aliyeshindwa kulipa mkopo kama huo, haku- 
wa na haki ya kuondoka kwenye sehemu ya ardhi aliyoipanga kwa mmili- 
kaji wake. Wakiichukulia fursa hali hiyo, makabaila walikuwa wakipandi- 
sha vima vya malipo ya upangaji wa ardhi zao. 
4. “Watumwa Wenye Vibanda”. Baadhi ya makabaila wa Kirumi waliku- 
wa wakiwagawia watumwa wao vikataa vidogo vya ardhi pamoja na vyom- 
bo vya kazi, na kuwaruhusu kuwa na koo zao na kuendesha shughuli za 
kilimo kwenye sehemu hizo. Madhumuni na matarajio yao yalikuwa ni ku- 
wapa motisha watumwa wafanye kazi vizuri zaidi, kucha kuwakutisha ha- 
sara mabwana zao na kutowakimbia. Hao waliitwa watumwa wenye viba- 
nda. Kadhalika na sehemu za mijini, makabaila walikuja kuwaruhusu wa- 
tumwa wao kuanzisha viwanda vidogo na viduka vyao kwa mashuruti ya 
kuwaachia mabwana zao sehemu kubwa zaidi ya mapato yao. 

Ijapokuwa baadhi ya watumwa walifaulu kuinua hali yao kwa kiasi fu- 
lani, lakini kwa jumla maisha yao yaliendelea kuwa balaa tupu. Kama za- 
mani, wao walikuwa chini ya amri ya mabwana zao kwa kila jambo, na ku- 
endelea kupigana nao. Wakolono pia walishiriki katika mapigano hayo 
dhidi ya wamilikaji watumwa. 

5. Maasi katika Mamlaka ya Urumi. Katika sehemu mbali mbali za Ma- 
mlaka ya Urumi kulikuwa kukizuka maasi, nayo yalizidi kuwa makali ta- 
ngu katikati ya karne ya 3. . 

Uasi mkubwa ulitokota huko Gallia. Walioasi kule walijiita Wabagau- 
di, yaani Wapiganaji. Maaskari wao wa miguu walitoka miongoni mwa wa- 
kulima, na wachungaji kufanya vikosi vya wapanda farasi. Wabagaudi wa- 
likuwa wakiyavamia na kuyachoma moto majumba ya wamilikaji watu- 
mwa, na kugawana nyara yao, W ji 

Uasi mkubwa mwingine ulifumuka huko Kaskazini mwa Afrika, ambako 
washiriki wake walifaulu kuiteka miji mbali mbali. A 

Hata huko Rumi kwenyewe kulizuka uasi wa watumwa na wasanii. Wa- 
asi walifanya kituo chao cha ulinzi kwenye kilima kimojawapo cha mjini. 
Mapigano makali sana yalitokota mabarabarani. Ni kwa taabu sana na kwa 
kutiwa hasara nyingi tu ndiyo majeshi ya serikali yakaweza kukiteka kituo 
hicho na kuuponda uasi huo. Maasi hayo ya ndani ya Mamlaka ya Urumi 
yaliandamana na mapigano makali sana kwenye mipaka yake. A 

Mnamo karne ya 2, Mamlaka ya Urumi ilikuwa bado ina amri na Wa ai 
nyingi. Lakini mfumo wake uliotegemezwa juu ya umilikaji watumwa uli- 

299 


pelekea katika kutuama zaidi na zaidi kwa uchumi wake, pamoja na kui- 
dhoofisha kwa jumla, 


ji) 1. Kwa nini mnamo karne ya 9 na ya 3 utumwa katika Urumi ulizuia maendeleo 

ya ufundi na kuongozea katika utuamaji wa uzalishaji mali? 2. Nini kilicho- 
wafanya makabaila wa Kirumi kupangisha ardhi zao kwa mafukara, pamoja na 
kuwaruhusu watumwa kuanzisha shughuli zao za kiuchumi? 3. Vij 
lono ilivyotofautiana na ile ya mtumwa? Vipi hali ya Mkolono ilivyotofautiana 
na ile ya mkulima? 4, Nani walioshiriki katika maasi yaliyotokea katika Uru- 
mi mnamo karne ya 3? 


IBARA 57, UDHOOFIKAJI WA MAMLAKA YA URUMI 
MNAMO KARNE YA 3 NA UIMARIKAJI WAKE 
CHINI YA UTAWALA WA DIOKLETIANO. 


(Ramani ya 10.) 


1. Msongo wa “Washenzi” Kwenye Mipaka ya Urumi. Mnamo mwanzoni 
mwa Zama Mpya, katika pande za Mashariki kutoka kwenye Mto Elbe kuli- 
ishi Waslavo. Na sehemu za baina ya Elbe na Rein zilikaliwa na makabila 
mbali mbali ya Wajerumani. 

Ujerumani ilikuwa ni nchi ya misitu iliyojazana na mabwawa ya matope. 
Huku na huko kulitapanyika makazi ya wazalendo wake, ambao waliishi 
kwa ujima wa nasaba. Wanaujima walikuwa wakifyeka miti kwenye sehe- 
mu za ukazi wao ili kulima mashamba, na wazee wao kuwagawia vikataa. 
Wakishatumia na kuzidhoofisha ardhi hizo kwa miaka miwili mitatu, wali- 
ondoka kwenda kusafisha sehemu nyingine za msituni na kuzilima. Huko 
huko misituni walikuwa wanachunga mifugo yao. Mimea waliyolima ni 
shayiri na rai, aina ya ngano. Hawakujua kilimo cha zabibu wala mazao 
mengine ya mabustanini. 

Wajerumani, sawa na makabila mengine ya washenzi', walivutiwa sana 
na milki za Urumi ambazo zilikuwa na ardhi nyingi zenye rutuba pamoja 
na mali nyingine nyingi. Makabila yao mazima mazima yalikuwa hayeshi 
kuzivamia milki hizo. Katika mwendo wao, wanaume wenye silaha walitan- 
gulia mbele, maaskari wa kawaida wakitwanga mguu, hali watemi na walin- 
zi wao wakipanda farasi. Kwa nyuma palifuatia magari makubwa mazito 
sana yaliyopakia wanawake na watoto na kubururwa na mafahali, nayo ya- 
liandamana na mikururo ya mifugo ikikimbizwa na wachungaji. 

Wakati Mamlaka ya Urumi ilipokuwa ina nguvu nyingi, iliweza kuuji- 


Msimu hii hapa yamaanisha makabila ya Barbarian, jina ambalo lilibu- 
niwa na Warumi na Wayunani kwa kuwaita wageni wote, ambao wao walishind- 
wa kufahamu lafudhi zao na kuzichukulia kama mfululizo huo huo mmoja wa 
daima wa sauti za "bar, bar, bar...”. Baadaye, isimu hiyo ilipata maana ya 
“mjeuri na mkatili, mkorofi na mji 


300 


biza vilivyo mkumbo huo wa "washenzi", tena wengi wao walikuwa wakite- 
kwa na kufanywa watumwa. 

2. Udhoofikaji wa Mamlaka. Mnamo karne ya 3, nguvu ya enzi za wata- 
wala wa Urumi ilikuwa imepungua sana. Kiti cha enzi kikaingia chini ya 
udhibiti wa majeshi, nayo yalikuwa yakiwaondosha na kuwapandisha huko 
watu walioahidi kuyalipa zaidi. Watawala wa Urumi wakawa wanabadili- 
shwa baada ya kila miaka miwili mitatu, na baadhi ya nyakati ilichukua 
hata miezi michache tu. Ilikuwa ni nadra sana kwa watawala hao kufikwa 
na mauti kwa sababu za kimaumbile. Mnamo vipindi fulani, katika Mamla- 
ka ya Urumi kulikuwa na watawala kadhaa kwa wakati huo huo mmoja, 
huku wakihasimiana na kupigana vita, 

Maasi ya majeshini pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe baina 

ya wakuu waliojidai kuwa watawala wa Mamlaka ya Urumi, vilizidi kui- 
punguzia nguvu, na kuingia katikati ya karne ya 3, Gallia na Hispania, 
Misri na wilaya takriban zote huko Asia na sehemu za karibu na mdomo 
wa Mto Dunai, zikajitenga mbali nayo, Mamlaka iliyodhoofika haikumu- 
du tena kuihami mipaka yake. Umati usiosemeka wa Wajerumani na ma- 
kabila mengine ya “washenzi”, yakazidi kuzivamia milki zake huku ya- 
kitokomeza na kuteketeza kila kitu njiani mwao. 
3. Diokletiano na Utawala Wake. Kwa kuzingatia maslahi yao, wamilikaji 
watumwa katika Italia na wilayani walitaka Mamlaka ya Urumi ihifadhike 
na kuimarika. Kwa hivyo, walimwunga mkono mtawala wake, Diokletiano, 
ambaye aliongozea kwa bidii na uthabiti katika kutilia nguvu enzi zake 
nchini kote. 

Mwanzoni, Diokletiano alikuwa askari wa kawaida, lakini alikwea juu 
upesi sana katika huduma hiyo, mpaka akawa mkuu wa kikosi cha walinzi 
wa mtawala wa Urumi wa nyakati zake hizo. Mnamo 284, jeshi lilimpandi- 
sha Diokletiano kwenye kiti cha enzi, ambacho alikishika kwa miaka 21. A 

Diokletiano aliondosha mabaki yote ya mfumo wa serikali wa kijamhuri 
kwa kutangua nyadhifa zote zilizowakilisha mfumo huo. Aliitawala Urumi 
kwa kutegemea wakuu aliokuwa akiwateua mwenyewe. Neno lake lilikuwa 
sheria kwa wote. Makachero zake chungu nzima walikuwa wakirandaranda 
kwenye pembe zote zile kuwasaka wale ambao hawakuridhika na utawala 
wake. Diokletiano alijitangaza kuwa mwana wa Jupiter, na masanamu yake 
kuwekwa mahekaluni. Hata makabaila watukufu zaidi iliwapasa kumsuju- 
dia miguuni pake. Na kama fadhila yake kuu, aliruhusu kubusiwa mguuni 
au ukingoni mwa mavazi yake ya fahari yaliyodariziwa kwa dhahabu. 

Kwa kuyajalizia majeshi yake na kupata nguvu madhubuti katika kupa- 
mbana na waasi, mtawala mkuu huyo alikuwa akiajiri katika huduma hiyo 
makabila mazima mazima ya “washenzi”. Ili kugharimia matumizi ya kije- 
shi alipandisha vima vya kodi nchini. Kwa kuwaadhibu vikali na kuwanyo- 
nga pasina huruma maaskari wowote wale waliothubutu kuasi, Diokletiano 
alifaulu kuimarisha nidhamu majeshini mwake. 


301 


1. “Washenzi” waihujumu 
ngome (Nakshi 
ya Kirumi.) Zilinganishe si- 
laha za Warumi na “wa- 
shenzi”. 2. Ngome ya mi- 
pakani ya Kirumi; mnara 
zi, mbele yake kuki- 
boma la udongo na 
handaki la maji. (lme- 
chorwa kutokana na taswira 
7 1 ya kale ya Kirumi.) 


4. Utokomezwaji wa Maasi, Diokletiano alitomeza jeshi kubwa sana huko 
Gallia. Maaskari wa Kirumi walisonga mbele kwa nguvu na kasi, wakiwaua 
wenyeji na kuyachoma moto makazi yao. Waliwatwanga Wabagaudi pigo 
la kuangamiza, na ni wachache tu miongoni mwa waasi hao ndio waliowa- 
hi kukimbia na kujificha ngomeni mwao. Warumi waliwazingia kwa pande 
zote, na njaa ikawashurutisha Wabagaudi kusalimu amri. Baadhi yao wa- 
liuawa, na wengine kufanywa watumwa pamoja na wake na watoto wao. 
watumwa huko Gallia walimsifu na kumtukuza mtawala mkuu 
Diokletiano kama mungu. 

Majeshi yake yalifaulu pia kuponda uasi huko Kaskazini mwa Afrika, 
nako tena walisaidiwa na wamilikaji watumwa, 
5. Ulinzi wa Mamlaka. Ngome madhubuti za Warumi zilijengwa kwe- 
i ya Mamlaka yao kwa ajili ya kuihami kutokana na hujuma za 
Ai Kwenye sehemu zote za mipakani, kutoka ngome moja hadi 
va mahandaki pamoja na kujengwa maboma ya udo- 
ngo na ya a magogo | yaliyochongoka. Mabomani palichomoza minara, na wa- 
linzi kushika zamu huko. Hivyo ndivyo Warumi walivyoihami mipaka ya 
Mamlaka yao pamoja na “washenzi” "walioajiriwa majeshini mwao, kuto- 
kana na hujuma za “washenzi” wengine wengi. 


402 


Serikali ya Urumi ilifaulu kwa mara nyingine tena kutokomeza ukinza- 
nt wa umma wa wanyonge nchini mwake, na kuujibiza msongo wa ma- 
adui kwenye sehemu zake za mipakani. 


ji) 1. Nini kilichowafanya “washenzi” kwenda kuihujumu Mamlaka ya Urumi kwe- 
Ja nye sehemu zake za mipakani? 2. Mitokezo ya kudhoofika kwa Mamlaka ya Uru- 

mi mnamo karne ya 3 ilikuwaje? 3. Njia gani zilitumiwa na Diokletiano ili 
kuimarisha tena Mamlaka ya Urumi? Fikiri, kama kuimarika huko kulikuwa na 
msingi madhubuti na wa kudumu au sivyo. 4, Vipi utawala wa Mamlaka ya 
Urumi chini ya Diokletiano ulivyotofautiana na vile ulivyokuwa chini ya 
Augusto? Je, utawala wa Diokletiano unafanana na ule wa watawala au wafa- 
Ime wowote wengine? Kama ni hivyo, basi, hao wa mwisho walikuwa nani, tena 
kufanana huko ni katika pande gani? 5. Miaka mingapi ilipita tangu mwa- 
nzo wa enzi za Augusto mpaka ule wa enzi za Diokletiano? 


IBARA 58. UCHOMOZAJI WA UKRISTO 
(Ramani ya 10.) 


Jikumbushe, nini kilichoitwa “maisha ya ahera”, kadhalika ngano ya Kimisri 
juu ya mungu aliyefariki na kufufuka, na vipi ngano hiyo ilivyokuja kubunika, 
(Ibara 11; Vif. 2,3). 


1. Sababu za Uchomozaji wa Dini Mpya. Warumi walikuwa wakiyaponda 
maasi ya watumwa, Wakolono na wenyeji wa nchi walizoziteka na kuziweka 
chini ya amri yao; ilionyesha kama kwamba Mamlaka ya Urumi haishindiki 
kamwe. Umma wa watu walionyonywa na kukandamizwa katika Mamlaka 
hiyo, ulizidi kukata tamaa na kuvunjika moyo juu ya uwezekano wowote 
ule wa kushinda katika mapigano yake ya kuwania ukombozi kutokana na 
wanyonyaji na wakandamizi. Ilikuwa ni kifo tu ndicho kilichomwokoa 
mtumwa na Mkolono kutokana na mkatale wa kazi ya sulubu, uteswaji na 
unyanyaswaji. Kuona kwamba miungu yao ya kiasili haiwapunguzii uzito 
usiovumilika wa maafa yaliyowaandama maishani mwao, kuliwafanya wa- 
nyonge kupoteza imani zao juu ya miungu hiyo ya kizamani. 

Ilikuwa ni mnamo zama hizo ndipo imani kwa Mwenyezi Mungu mwe- 
ma atakayekuja kuukomboa umma mkubwa wa wanyonge kutokana na 
udhalimu wowote ule ilipoenea sana miongoni mwao. Walimngojea Rahi- 
mu huyo kwa hamu sana. ” 

2. Ngano Juu ya Yesu Kristo. Mnamo karne ya 1 kulizagaa habari kwamba 
kule Palestina kuliishi Mungu aliyekuwa na sura ya mwanadamu, aitwaye 
Yesu Kristo. Kulisemekana kwamba Warumi walimsulubu Kristo, lakini 
alifufuka na kupaa mbinguni, pamoja na kuahidi kwamba baada ya muda 
mfupi kupita, atashuka na kuhukumu binadamu wote. Wale waliomtam- 
bua na kumpenda, pamoja na kuvumilia kwa subira mateseko yoyote yale 
katika dunia hii, watajaaliwa kuishi milele raha mustarehe huko ahera, 


303 


hali wote wengine watapewa adhabu ya kuteseka daima dawama huko mo- 
toni. Msingi wa masimulizi hayo ulikuwa ni ngano za kale juu ya Oziriso 
pamoja na miungu mingine iliyofariki na kufufuka, kadhalika juu ya ma- 
hakama za ahera. 

Yakisiwa kuwa mnamo kipindi cha kutoka mwishoni mwa karne ya | 

mpaka mnamo karne ya 2, masimulizi juu ya Yesu Kristo yaliandikwa, 
yakaitwa Injili, neno ambalo lina asili ya Kiyunani na kumaanisha “Haba- 
ri Njema”. Katika maudhui yake, habari hizo zina mengi ya kuhitilafi- 
ana na kutosadikika. Lakini zilikuwa ndizo habari hasa, ambazo wanyo- 
nge wote walizitamania kwa nyoyo zao zote. 
3. Mwanzo wa Ueneaji wa Ukristo. Wanyonge waliyapokea upesi na kwa 
dhati masimulizi hayo yaliyowatuliza kwa kuahidi kuwapa thawabu, kwa 
kustahamili kwa subira mateseko yao katika dunia hii, pamoja na kuwa- 
adhibu wote wale waliowatesa. Watu waliofuata na kushika imani kwa ma- 
simulizi ya maisha na matendo ya Yesu Kristo, walijiita Wakristo, na dini 
yao— Ukristo. 

Wahubiri wa Ukristo walikuwa wakihamahama kutoka mji mmoja hadi 
mwingine, na kutoka nchi moja hadi nyingine, huku wakieneza dini yao. 
Ukristo ukaanza kuzagaa katika sehemu zote za Mamlaka ya Urumi, Wa- 
kristo wa mwanzo walikuwa wanyonge na watumwa wa mataifa na makabi- 
la mbali mbali, mkiwemo Wayahudi na Wayunani, Warumi na Wamisri, 
Wagalo na wengine wengi. 

Wakristo waliamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, wala hawaku- 
taka kuwatii watawala wa Urumi kama walivyomtii Mungu. Kwa hivyo, wa- 
tawala waliwadhili na kuwatesa vikali waumini hao. 

Wakristo walikuwa wakianzisha jumuiya za kisiri, ambazo wanachama 

wao walisaidiana kwa kila upande na kukutana pamoja kwa sala na cha- 
kula, tena kwa kusikiliza usomaji Injili. Aghlabu, walikutana kwenye ma- 
shimo na machimbo ya mawe yaliyotupwa. (Taz. uk.307). 
4, Kujiunga na Wakristo kwa Watu Matajiri, Matajiri walikusudia na kuja- 
ribu kuuchukulia fursa Ukristo ili kujipatia mradi wao wenyewe. Kwani 
Ukristo ulifundisha kuwa na subira na utii, hivyo, ulipelekea kuwagha- 
filisha watumwa na mafukara kutokana na nia ya kuendesha mapigano 
dhidi ya wamilikaji watumwa. Mhubiri mmojawapo wa Kikristo aliandika: 
“Ukristo unamfanya mtumwa mbaya kuwa mwema”. Isitoshe, maisha ya 
watu kwa jumla katika Mamlaka ya Urumi mnamo zama hizo yalikuwa ni 
ya hatari na wasiwasi mno. Kutokana na maasi ya huku na huko, fujo 
za majeshini na uvamizi wa “washenzi”, watu wengi walikuwa wakipoteza 
siyo mali tu, lakini hata roho zao. Hakuna aliyekuwa na uhakika juu ya 
kesho yake. Maisha ya wote yalikuwa ni fadhaa tupu. Basi, kama il 
kuwa na mafukara, watu wenye mali walikuja pia kujituliza kwa kutarajia 
fursa ya kuishi raha mustarehe katika firdausi baada ya kuiaga dunia hii. 
Hivyo, matajiri halikadhalika walianza kujiunga na jumuiya za Wakristo, 


304 


Vita vya mara kwa mara pamoja 'na kuzidi kudhoofika na kuangamia 
kwa Mamlaka ya Urumi kuliongozea katika utuamaji wa elimu na sayansi. 
Idadi ya wataalamu hata watu wa kawaida waliosoma ilipungua sana, na 
hii pia ilisaidia kuufagilia njia ueneaji wa imani za kidini mahali kote, 
5. Kanisa la Kikristo. Wakristo matajiri walikuwa wanatoa mali za kugha- 
rimia mahitaji ya jumuiya zao, hivyo, kama kawaida, walichaguliwa kuwa 
Makasisi, yaani viongozi wa jumuiya hizo, kadhalika Maaskofu, yaani wa- 
simamizi wenye amri yote juu ya jumuiya za Wakristo katika jimbo au wi- 
laya nzima hii au ile. Kulipoingia mwishoni mwa karne ya 3, Ukristo uliku- 
wa umeshaenea kwa mapeo makubwa katika Mamlaka ya Urumi. Wakristo 
wa miji mbali mbali walikuwa wakiendesha mahusiano baina yao. Hati- 
maye, kukaundwa jumuiya ya kisiri iliyounganisha mamia ya jumuiya ndo- 
go ndogo za Wakristo na kuongozwa na Maaskofu. Jumuiya hiyo ikaitwa 
Kanisa (neno ambalo vilevile lina maana ya jumba la Wakristo la kuen- 
deshea ibada zao). Kanisa la Kikirsto lilipata umuhimu na ushawishi mku- 
bwa katika Mamlaka ya Urumi. 


ngu? 2. Nini kinachofananisha masimulizi juu ya Yesu Kristo na ngano za Wa- 
misri juu ya Oziriso? Wapi tena, mbali ya Misri, ulipopajua kuwa na masimulizi 
juu ya “ufalme wa ahera"? 3. Wakristo wa mwanzoni walikuwa nani? Kwa nini 
watu hao hasa ndio wakawa Wakristo wa mwanzo? Nani waliojiunga nao baada- 
ye, na kwa nini? 4. Nini kilichokuja kujulikana kwa jina la Kanisa la Ki- 
kristo? 


P 1. Nini sababu za kuchomoza na kuenea kwa imani za kuja kwa Mwenyezi Mu- 


IBARA 59. KUCHAFUKA ZAIDI KWA HALI 
YA MAMLAKA YA URUMI MNAMO KARNE YA 4 


(Ramani ya 10). 


Jikumbushe, ilikuwa nani ambao maslahi yao yalilindwa na dini katika nchi 
za Mashariki ya Kale na Uyunani. 


1. Unyonywaji wa Umma wa Wananchi Mnamo Karne ya 4. Baada ya kwi- 
sha kwa enzi za Diokletiano, mapambano ya kujitwalia kiti cha enzi cha 
mtawala wa Mamlaka ya Urumi yalifumuka kwa mara nyingine tena na 
kuwa hata makali zaidi kuliko kabla. Aliyeshinda hatimaye, alikuwa ni je- 
madari Konstantino. Katika kuupigania ushindi huo na kudumisha enzi 
zake, hakusita kufanya lolote lile na liwe la shari vipi: alivunja viapo na ku- 
mwua kihaini mwitifaki wake wa kabla, hata akaamuru kumnyonga mwa- 
nawe kwa kumtuhumu kuwa na nia ya kuupindua utawala wake. 

Lakini hakuna chochote kile kilichoweza kulingana na vile alivyokuwa 
mkatili kwa watu watumiao jasho lao wenyewe. Ili kuwadhaminia wamili- 
kaji ardhi matajiri kuwa na nguvukazi ya kutosha, alipiga marufuku kuo- 


305 


ndoka kwa Wakolono kutoka kwenye mashamba waliyopangishwa na ma- 
tajiri kama hao. Mkolono yeyote yule aliyetokezea kutoroka, alikuwa aki- 
tafutwa mpaka akamatwe na kurejeshwa kwenye kikataa chake, akiwa 
amefungwa mnyororo. Kabaila mwenye kumjalidi mtumwa wake mpaka 
kufa, alikadiriwa kuwa amemfanyia mema masikini huyo, kwa kuwa ati 
alitaka kumrekebisha. Wafanyakazi wa vinu na viwanda vya usanii vili- 
vyosimamiwa na mtawala wa Urumi, walichomwa nembo kama watumwa. 

Maisha ya fahari na anasa tupu yaliyokuwa yakistarehewa na mtawala 

pamoja na makabaila watukufu, matumizi makubwa sana ya kijeshi pamo- 
ja na ugharimiwaji wa chombo cha ukandamizi cha kiserikali, ambacho 
kilitumia wingi mkubwa wa maofisa na makachero—yote hayo yalihitajia 
fedha na mali nyingi sana. Vima vya kodi vilipandishwa kwa mara nyi- 
ngine tena. Walioshindwa kulipa, adhabu yao ilikuwa ni kucharazwa mije- 
ledi. Ni kuzuia wanamji wasiweze kukwepa ulipaji kodi, walikatazwa kuha- 
mia kwingine na kubadili shughuli zao. Tena kuliamriwa kwamba watoto 
wakishakua, lazima washughulikie kazi hiyo hiyo waliyofanya wazazi wao. 
2. Ugeukaji wa Ukristo Kuja Kuwa Dini Inayotamalaki. Konstantino ali- 
fahamu kwamba kuchapwa mijeledi na kutiwa pingu, kufanyiwa madhila 
mengine hata kunyongwa, hakutoshi kwa kuwalazimisha wananchi wote 
wamtii kwa ukamilifu. Mtawala mkuu wa Urumi aliona kwamba Ukristo 
ni afadhali zaidi kuliko dini zozote nyingine katika kumsaidia kuutiisha 
umma huo mkubwa wa watu wenye kunyonywa na kukandamizwa. Kanisa 
la Kikristo lilikuwa na ushawishi mkubwa sana juu ya mafukara na watu- 
mwa, na kuwafundisha maongozi yake: “Yesu alivumilia kwa subira ma- 
teseko yake ya kusulubiwa, na kukuachieni nyinyi wasia wa kuvumilia vi- 
levile shida na taabu zozote zile, ili mpaka thawabu na kuingia ahera”, 
“Enzi za Mtawala Mkuu wa Urumi zimewekwa na Mungu”, “Enyi, watu- 
mwa, muwatii mabwana zenu kwa kila jambo”, n.k. 

Mnamo 313, Konstantino aliwaruhusu Wakristo kufanya mikutano yao 
hadharani na kujenga mahekalu. Mtawala Mkuu wa Urumi pamoja na wa- 
ji watumwa wengine walikuwa wakilizawadia kwa ukarimu Kanisa la 
Kikristo kwa kulipa ardhi, fedha, johari, n.k. Haukupita muda mrefu, ila 
Kanisa hilo likageuka kuwa mmilikaji ardhi na mla riba mkubwa sana. La- 
kini si wanachama wa kawaida wa jumuiya za Wakristo bali hasa Maaskofu 
na makasisi, ndio waliofaidia mali hizo nyingi. 

Pasina kujali ukorofi, ukatili na usaliti usio na kifani wa Konstantino, 

Kanisa la Kikristo lilimpa jina la Mtakatifu. 
3. Uhamisho wa Mji Mkuu. Kwenye ukingo wa Mlango wa Bahari wa 
Bosforo, mahali ambapo zamani palikuwa na koloni la Kiyunani, Bizanti, 
Konstantino alijenga mji mpya, akauita kwa jina lake, yaani, Konstantino- 
poli (“Mji wa Konstantino "). 

Mji huo ulikuwako kwenye sehemu ya katikati ya Urumi ya Mashariki, 
mahali palipopitana njia nyingi za usafiri wa baharini na bara. Pasina ku- 


306 


1. Sitara ya chini kwa chini ambamo Wakristo wa- 
likuwa wakikutana kwa siri mnamo karne za mwan- 
zo za Ukristo. 2. Hekalu la Kikristo la karne ya 5 ka- 
tika Rumi, Lilinganishe na sitara. 


jali ji i kati i i Konstan- 

ali upunguaji wa mali katika hazina ya mtawala wa Urumi, huko 

Tinopdli Kilijengwa majumba mengi ya fahari na taadhima, mkiwemo ma- 

hekalu ya Kikristo. Mnamo 330 Konstantinopoli ilitangazwa kuwa mji 
ki Mamlaka ya Urumi. WA A 

4 Uteketezwaji wa Makumbusho ya Sanaa na Udhiliwaji wa Sayansi kwa 

Upande wa Wakristo. Wakiungwa mkono na watawala wa Urumi, Wakri- 


307 


sto walikuja kuzipiga vita imani nyingine za kidini, Walikuwa wakivunja 
masanamu ya miungu mikongwe, pamoja na kuyateketeza mahekalu ya 
kale au kuyageuza kuwa makanisa yao wenyewe. Kama matokeo yake, ku- 
liangamia wingi mkubwa wa johari za sanaa na utamaduni. Mnamo mwi- 
shoni mwa karne ya 4, Mtawala Mkuu wa Urumi alipiga marufuku uende- 
shaji wa Michezo ya Olimpiki, kwa vile kawaida ya kufanya michezo hiyo 
ilianzishwa kwa kumtukuza Zeusi na miungu mingine ya Olimpo. 

Hayo yaliandamana na mapambano ya Wakristo dhidi ya sayansi, kwa 

vile haikulingana na Injili. Walichoma moto wingi mkubwa wa maandishi 
kwenye maktaba maarufu ya Iskanderia, pamoja na kuteketeza maandi- 
shi kama hayo ya kisayansi katika miji mingineyo. Huko huko Iskanderia, 
umati wa Wakristo ulimkamata mwanasayansi wa kike, Ipatia, ukamfanyia 
ukatili mpaka akafa. Ipatia alikuwa mmojawapo wa wataalamu wa mwanzo 
wa sayansi kutokomezwa na Wakristo. 
5. Mapigano ya Kitabaka Mnamo Karne ya 4. Ijapokuwa Ukristo ulifaulu 
kuzuia baadhi ya mafukara na watumwa wasishiriki katika mapigano dhidi 
ya wanyonyaji, lakini hakuna madhehebu wala madhila yoyote yale am- 
bayo yaliweza kuudidimiza kabisa ukinzani wa wanyonge. Wakiwa wame- 
kata tamaa kabisa kwa kupigwa na njaa, umasikini na mateso, watumwa 
na Wakolono wengi walikimbilia misituni, na kufuatiwa na wanamji wale 
walioshindwa kulipa kodi na kukabiliwa na hatari ya kucharazwa mijeledi. 
Wakikusanyika kwa makundi, wakimbizi hao walikuwa wakiwavamia mao- 
fisa wa serikali, wakiyahujumu majumba ya wamilikaji watumwa, hata ku- 
thubutu kuishambulia miji mizima. Askofu mmojawapo aliandika kwa 
ghadhabu: “...wafidhuli waliopewa ardhi ya kukaa, wanainuka dhidi ya 
wamilikaji wake, na kinyume cha madhehebu ya Ukristo, watumwa wame- 
tokea siyo kuwakimbia tu mabwana zao, lakini zaidi ya hayo, kuwavumia 
na kuwafanyia ukatili usiosemeka”. 

Uzalishaji mali katika Mamlaka ya Urumi uliangamia kabisa. Biashara 
ilikoma takriban kwa ukamilifu, miji mingi hata majimbo mazima, hasa 
katika upande wa Magharibi wa Mamlaka hiyo, yalihamwa na kutupwa. 


SHERIA ZA MAMLAKA YA URUMI KUHUSU WAKOLONO 


Sheria hizi zililinda maslahi ya tabaka gani? Toa hoja za kuthibitisha jawabu 
yako. 


Ni jambo liendalo kinyume cha utu, kwa ardhi kupoteza Wakolono wa kuzi- 
lima, na kwa wamilikaji wake kukutishwa hasara kubwa sana kwa Wakolono wao 
kukimbia. Hiyo ndiyo sababu kwa nini tukaamuru kwamba Mkolono lazima afu- 
ngiwe kwenye ardhi azilimazo. Watoto wa Wakolono hawana haki ya kuhamia 
kwenye kijiji kingine, bali lazima wafungiwe pia kwenye ardhi ambazo ba- 
ba zao hapo kabla walikuwa wakizipanga kwa ajili ya kuzilima. 

Sawa na mtumwa, Mkolono yeyote yule mwenye nia ya kukimbia, anaweza ku- 
tiwa pingu. 


308 


1. Njia gani zilitumiwa na Konstantino ili kujaribu kuimarisha Mamlaka ya 
Urumi? 2. Mastakimu ya Kanisa la Kikristo yalibadilikaje mnamo kame ya 4? 
Nini sababu za mabadiliko hayo? 3. Mkabala gani ulishikwa na Kanisa la Ki. 
kristo kuhusu ulimwengu wa sayansi na sanaa ya kale? Kwa nini lilishika mka. 
bala huo? 4. Fanya uamuzi wa kijumla kuhusu jukumu la dini katika dunia ya 
kale, 5. Miaka mingapi ilipita tangu mwanzo wa enzi za Diokletiano mpaka 
pale mji mkuu wa Mamlaka ya Urumi ulipohamishiwa huko Konstantinopoli? 


... 


IBARA 60. MAANGAMIZI YA MAMLAKA YA URUMI 
YA MAGHARIBI 


(Ramani ya 10). 


Jikumbushe, lini Jamhuri ya Urumi ilipoundwa, tena lini Mamlaka ya Urumi 
ilipoundwa. 


1. Kuzidi kwa Msongo wa “Washenzi” Dhidi ya Mamlaka ya Urumi. 
Wakati Mamlaka ya Urumi ilipokuwa inaishiwa nguvu, ndipo msongo wa 
makabaila ya “washenzi” kwenye mipaka yake ulipozidi kuongezeka. Ma- 
kabila hayo yalikuwa yakiungana pamoja na kukusanyisha majeshi maku- 
bwa ajabu, ambayo ijapokuwa yalikosa kuandaliwa vilivyo, lakini wingi 
wake wenyewe ulifanya hujuma za “washenzi” kwenye ngome za mipakani 
za Warumi kuwa ni za hatari sana. 

Kwa kukabiliwa na hatari hiyo, watawala wa Urumi walikuwa hawana 

budi ama kutoa dhahabu nyingi kwa “washenzi” waache kushambulia, au 
kuajiri maaskari kutoka miongoni mwa makabila mengine ya “kishenzi” ili 
kuimarisha ulinzi wa Mamlaka yao. Lakini kila mwaka upitao, ilizidi kuwa 
vigumu kukusanya fedha kwa madhumuni hayo, kwani wengi sana katika 
Mamlaka ya Urumi walifukarika na kushindwa kulipa kodi. 
2. Uvamizi wa Wagothi katika Mamlaka ya Urumi. Mnamo nusu ya pili ya 
karne ya 4, majeshi mengi ajabu ya makabila ya Wahuno, yaliyokaa kwe- 
nye nyanda za kandokando ya Bahari ya Kaspiani na kuongoza maisha ya 
kutangatanga, yalijitoma katika Ulaya. Wakipanda farasi zao wepesi na wa- 
siochoka, Wahuno walisonga mbele kwa kasi sana na kuangamiza kila kitu 
walichokikuta njiani mwao. TA a 

Punde kabla ya hapo, makabila ya Kijerumani, yaliyoitwa Wagothi, ya- 
likuja kukaa kwenye sehemu za Kaskazini ya mwambao wa Bahari Nyeusi. 
Makabila hayo hayakustahamili mshindo mkali wa Wahuno, na kurudi 
nyuma hadi kandokando ya Mto Dunai. IA 

Mtawala wa Urumi aliwaruhusu Wagothi kufanya masikani kwenye eneo 
la Mamlaka yake. Makumi ya maelfu ya Wagothi pamoja na wake na wato- 
to wao wakavuka Dunai kwa mashua na vyelezo vyao, na kulowela kwenye 
ng'ambo ya kulia ya Mto huo. Maofisa wa Mtawala Mkuu wa Urumi wali- 
ahidi kuwapatia chakula, lakini ilikuwa ni ghiliba tu. Wagothi wakawa ha- 


309 


nda farasi, (Kutokana 
ra ya kale ya Kirumi.) 2. Lango 
la ngome ya Rumi, Mnamo 
kame ya 3 A.D. Rumi ilizungu- 
shiwa maboma mapya madhu- 
buti ya maburuji. 


ka BI uo 
1. Askari “mshenzi” a - . —. di 
aswi- >. ai . 


wana budi kwenda wenyewe au kupeleka watoto wao kuuzwa utumwani, 
mradi tu wasife kwa ni 


jaa. Wakafanya uasi na kusonga mbele kuelekea 
Konstantinopoli. 


Mkuu mpya, naye alifaulu kuwahonga watemi wa Wagothi mpaka wakatu- 
lia. Wakapatiwa eneo la kuk: i 
Balkan. Kwa hakika, ki othi wengi na 'hachari sa- 
na katika sehemu hiyo ya katikati ya ; SA UKU inl kila 

tari kubwa kwake, 

3. Ugawanyaji wa Mamlaka ya Urumi. 
wili wa Urumi waliokuwa ndugu, 


Mnamo 395, Watawala Wakuu wa- 
na Mamlaka mbili: ye 


ugu, waligawana eneo lake, na kufanya kuwa 
Aaa zi ja Mashariki na ya Magharibi. 

. “raka ya Urumi ya Mashariki iliamb, IL; i 
Misri pamoja na wilaya zo Kia ata Mkono wa Nchi wa Balkan, 
nyingine za Ulaya 


Kirumi huko Asia, Italia pamoja na sehemu 
Ana Na ya Magharibi, kadhalika wilaya za Warumi huko Kaska- 


Kaa a zilibaki chini ya amri ya Mtawala Mkuu wa Urumi ya Ma- 


310 


Kwa kuzingatia umasikini na unyonge wa wakazi wake wengi pamoja na 

kuhamwa kwa miji mingi na kutupwa kwa makazi mengineyo, Mamlaka ya 
Magharibi ilionyesha kuwa katika hali ahasi zaidi kwa kulinganisha na ile 
ya Mashariki; tena tukumbuke kwamba huko Magharibi kulikuwa hakwi- 
shi kuzuka maasi na fujo. 
4. Utekwaji wa Rumi na Wagothi. Wagothi hawakukawia kuuchukulia fur- 
sa udhaifu wa Mamlaka ya Magharibi. Wakamchagua Alariko, mtu aliye- 
penda na kujua fani ya kuendesha vita, awe kiongozi wao, na kujitoma 
nchini Italia. Mabalozi wa Kirumi walijaribu kumtia hofu Alariko kwa 
kumwonya juu ya wingi mkubwa wa walinzi wa mji wao. Lakini aliwacheka 
ru: “Majani mengi ni rahisi kuyakata.” 

Kwa hakika, kulikuwa hakuna nguvu za kutosha kwa kuihami Mamlaka 
ya Magharibi. Mtawala wake Mkuu alijificha ngomeni; majeshi yake, am- 
bayo maaskari wake wengi zaidi waliajiriwa kutoka miongoni mwa maka- 
bila ya “washenzi”, yalikuwa hayategemeki hata kidogo. Huku nyuma, wa- 
tumwa na Wakolono waliowachukia vikali mabwana zao pamoja na Ma- 
mlaka hiyo yote kwa jumla, walizidi kuyahujumu majumba ya wamilikaji 
watumwa na kuteka mali zao, na kuwapiga vikali matajiri wengine na mao- 
fisa wa serikali. 4 WA A 4 

Wagothi walijongea karibu na Rumi na kuizingia. Ingawaje, Alariko 
hakuthubutu kuuhujumu mji huo uliokuwa na ngome madhubuti na uli- 
nzi imara kwa jumla. Kilichomsaidia mvamizi huyo ni hicho kitendo IA 
watumwa kulifungulia jeshi lake mlango wa kuingia mjini wakati wa ki 
Wagothi wakajitoma ndani kwa nguvu kubwa sana. Ilikuwa mnamo . 
Mji mkubwa zaidi duniani kwa wakati huo, mji ambao jina WA Kyi WA 
liliyafanya mataifa ya Ulaya, Asia na Afrika kutetemeka kwa ho! u ya i ga 
rehere kwa makarne mazima mazima, ulianguka takriban pasina u mza 
wowote mbele ya umati wa “washenzi” wasiokuwa na niaba AWA 
Kwa siku tatu mfululizo, Wagothi walikuwa wakiipora Rumi, kisha, TA g- 
ondoka katika mji huo ukiwa na sura Ka KaaBa kwa kuteketezwa vibay: 

utupwa kabisa. (Taz. picha ya rangi KIUTA Aa 
5 Waha wa Makabila Mengine ya Kijerumani katika SANA yA 
gharibi. Kwa kuandamana na Wagothi, makabila karaha hai Liyha 
yalijiingiza kwa wingi sana katika Mamjaka ha agi ya Call, alia na 
Maj pasa KAKULURINTA Wa WA bah ri na kujitoma Kaskazi- 
Hispania, na kutoka huko Hispania, yakavuka baha Ji 
ni mwa Afrika. ifanii iza kila kitu mbele yake, 
Kana aa AA wal iz lika mjia yaa katika Mamlaka 
niya inya BIA Nai zi h waji ale na kufanya makazi yao 
ya; Tirumi. Walikuwa kikipewa ba” wakifyeka mabustani ya mizabibu 
kwenye maeneo ya ardhi zenye Tutu ka na kutekeleza mashamba ya 
kwa ajili ya kulima rai aba aa 'Waliyabomoa majumba, makasri 
kia - na " 
mizeituni na kuyageuza z 


kuo himbuliwa 
Linganisha na 
picha ya ku iliyoko kwenye 
uk,293 pamoja na kuziangalia 
Picha za rangi za kamera NIY- 
KN, 


na mahekalu ili kujipatia mawe ya kujengea ngome zao. Miji mingi ilige- 
uka kuwa vifusi vitupu na kuota magugu na vichaka. 

Mnamo katikati ya karne ya 5, makabila ya Kijerumani ya Wavandali', 

ambayo hapo kabla yalikuwa yametua huko Kaskazini mwa Afrika, yalipa- 
nda majahazi na kushuka pwani katika Italia, yakasonga mbele na kui- 
teka Rumi. Wizi na uteketezaji wa mji huo uliendelea kwa wiki mbili mfu- 
lulizo, huku Wavandali wakiyavunja masanamu, wakiyachoma moto ma- 
jumba, na kuangamiza maktaba. Baada ya uvamizi huo, wakazi elfu saba 
tu walisalia katika Rumi. 
6. Mwisho wa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi. Mnamo 476, mtemi mmo- 
jawapo wa Kijerumani alimpindua Mtawala Mkuu wa mwisho wa Urumi 
ya Magharibi. Mamlaka hiyo ikakoma. Huku nyuma, Mamlaka ya Urumi 
ya Mashariki ilikuwa inaurejesha kwa taabu sana msongo wa makabila 
mengine ya “washenzi”. 


(Kutokana na ukatili huo usiosemeka, uliofanywa na makabila ya Wa- 
vandali kwa kuiangamiza Rumi na kuteketeza kila kitu mjini humo, mkiwemo 
johari za sanaa na utamaduni pamoja na makumbusho yake muhimu sana kati- 
ka historia ya binadamu, neno hili “Vandal” likaingia katika lugha nyingi kwa 
maana hiyo hiyo ya ukatili na ujeuri wa kijahili, ndiyo kusema, mojawapo ya 
aina na sura za kuchusha zaidi za ushenzi. 


312 


Mamlaka ya Urumi ya Magharibi iliangamia kutokana na maasi ya wa- 


nyonge na uvamizi wa “washenzi”. Kuangamia kwake kulikuwa pia ni ku- 
angamia kikamilifu kwa mfumo wa wamilikaji watumwa katika Ulaya ya 
Magharibi. Kwa hivyo, uangamiaji wa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi 
wahesabiwa kuwa mwisho wa historia ya dunia ya kale. 


> 


1. Angalia ramani na kuonyesha mahali palipotokea maasi katika Mamlaka ya 
Urumi mnamo karne ya 4 na ya 5. 2. Pia uonyeshe mielekeo mikuu ya uvamizi 
wa “washenzi” kwenye eneo la Mamlaka ya Urumi. Nini sababu za kuzidi kwa 
msongo wa “washenzi” dhidi ya Urumi mnamo kame ya 4 na ya 5? 3. Kwa nini 
Hannibalo, aliyekuwa na kipawa kikuu cha uamirijeshi, alishindwa hata kuizi- 
ngia Rumi, ilhali Alariko aliiteka pasina taabu yoyote ile? 4. Nini sababu 
kuu za uangamiaji wa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi? 5. Miaka mingapi ilipi- 
ta tangu Oktaviano alipoweka utawala wake wa kipekee katika Urumi, mpaka 
kuangamia kwa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi? Miaka mingapi ilipita tangu 
Mapigano ya Keni mpaka utekwaji wa Rumi na Alariko? 


HAKIKISHA KAMA WAIJUA BARABARA HISTORIA 
YA URUMI 


Kwa kutegemea Jedwali ya Tarehe iliyoko kwenye uk.314, ainisha vipindi 
kuu vinne vya historia ya Urumi, kama vilivyofafanuliwa kitabuni humu, ki 
uelezee kila kipindi kati ya hivyo kwa kuyajibu maswali yanayofuatia: 

2) Mipaka ya Dola la Urumi mwanzoni na mwishoni mwa kipindi kinacho- 
husika cha historia yake, ilikuwaje? Ionyeshe kwenye ramani. 

b) Mabadiliko gani yalitokea katika uchumi wa Urumi kwa kulinganisha na 
kipindi kilichotangulia cha historia yake? 

c) Mapigano yalifanyika hapo baina ya matabaka gani, au makundi gani ya 
wakazi wa Urumi? 

d) Mfumo wa utawala wa kiserikali wa Urumi ulikuwaje? Mabadiliko gani 
yalitokea katika mfumo huo mnamo kipindi kinachohusika? Maaskari wa jeshi 
la Urumi walikuwa nani, tena mabadiliko gani yalitokea katika upande huo 
mnamo kipindi kinachohusika? 

e) Matokeo muhimu gani yalitokea mnamo kipindi kinachohusika? Kwa ku- 
elezea mwenyewe yale yaliyokuwa muhimu zaidi katika kila kipindi cha histo- 
ria ya Urumi, utaweza kuelewa vizuri zaidi mwendo wote wa historia hiyo. 


Vipindi Vikuu Eneo la Mabadiliko Mapigano Mfumo wa Matukio 
vya Historia  Dolala Katika Bainaya Uendeshaji Makuu na 
ya Urumi Urumi Uzalishaji Wakazi Serikali Tarehe 
e 


Mali 


313 


JEDWALI YA TAREHE ZA HISTORIA YA URUMI YA KALE 


Uundikaji wa dola 
ta Urumi la wenye 
watumwa 


Ugeukaji wa Urumi kuwa! 
dola lenye nguvu zaidi 
kwenye Eneo la 


Wa ya 74.71. 8.C. Usi wa Spartako 


Mw. 49 8, C. Kaisari ateka utawala wa Urumi 


Mw. 308. C. 
Mw. 14 A.D. Enzi za Oktaviano 
Kilele cha nguvu za 


Mamlaka ya Urumi. 


Utuamaji na uangamiaji 
mwa Mamlaka ya Urumi 


Miaka ya 115-116. Utekaji milki za mwisho kwa Urumi chini ya 
Mfsime Trayano 


Mw. 284. Mwanzo wa enzi z8 Diokletiano 


Mw. 395. Ugamikaji wa Mamlaka ya Urumi 
Ntw. 410. Wagoti waiteka Rumi 


Mw. 476. Uangamiaji wa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi 


HAKIKISHA VILE ULIVYOELEWA HABARI MUHIMU 
ZAIDI ZA HISTORIA YA DUNIA YA KALE 


Hapo mwanzoni wakazi wote wa dunia waliishi chini ya mfumo wa ujima wa 
awali. 


Tabia kuu za mfumo wa ujima wa awali zikoje? Binadamu wa zama za mwa- 


nzoni walikuja kujua na kujifunza nini? 


Ukiukaji wa binadamu kutoka katika mfumo wa ujima wa awali kuingia kati- 
ka ule wa umilikaji watumwa ulianzia katika nchi za Mashariki ya Kale. 


Ni nchi gani za Mashariki ya Kale, ambazo wakazi wao walitangulia kwa kua- 


katika mfumo wa umilikaji watumwa? Ukiukaji huo ulianza kiasi miaka mingapi 
nyuma? Matabaka gani yalichomoza katika nchi za Mashariki ya Kale? 


Madola makubwa yaliyosimamiwa na wafalme wenye utawala usiopakika, ya- 
kiundika huko Mashariki ya Kale. 


Kwa nini uundikaji wa madola ulitukia sambamba na ule wa matabaka? Wa- 
kumbuka madola makubwa gani ya Mashariki ya Kale? Yaonyeshe kwenye ra- 
mani. 


Mataifa ya Mashariki ya Kale yalitimiza jukumu kubwa sana katika kupeleka 
mbele uchumi na utamaduni duniani kote. 


Mchango gani ulitolewa na mataifa ya Mashariki ya Kale katika kuendeleza 
kilimo, ufugaji, usanii, sayansi, sanaa na mwandiko wa lugha? 


Mfumo wa wamilikaji watumwa katika Ulaya uliundika kwanza katika Uyu- 
nani, nako ndiko ulikopata maendeleo makubwa zaidi kwa kulinganisha na nchi 
za Mashariki. 


Lini Uyunani ilifanya ukiukaji kuingia katika mfumo wa umilikaji wa- 
tumwa? Kwa nini ilifanya ukiukaji huo? Mfumo huo ulifikia lini kilele cha ma- 
endeleo yake huko Uyunani? Zikoje tabia maalum za mfumo wa umilikaji 
tumwa katika Uyunani kwa kulinganisha na nchi za Mashariki ya Kale? 


Miji-madola ya Kiyunani ilichomoza kwa wingi kwenye shemu za pwanipwa- 
ni za Bahari ya Kati na bahari nyingine za jirani. 


315 


316 


Kuna tofauti kuu gani baina ya madola ya kale ya Wayunani na yale ya Ma. 
shariki? Majukumu gani yalikuwa ni ya pamoja kwa serikali za Kiyunani na zile 
za Mashariki? 


Utamaduni wa Kiyunani uliendelea na kupata mafanikio makubwa sana. 


Sababu gani zilipelekea katika kuendelea mbele na kustawi kwa utamaduni 
wa Elasi? Kuna mifano mikuu gani ya maendeleo ya sayansi, elimu na sanaa ya 
Kiyunani? 


Madola ya Kiyunani-Kimakedonia yaliundika huko upande wa Mashariki wa 
Mwambao wa Bahari ya Kati, na uzalishaji mali uliotegemea mfumo wa umilika- 
ji watumwa, kukua upesi huko. 


Lini Iskander alifanya msafara wake wa kivita kwenda Mashariki? Taja na 
kuonyesha kwenye ramani madola makuu yaliyochomoza kama matokeo ya vita 
vya utekaji vya Wamakedonia. Mabadiliko gani yalitokea katika maisha ya ma- 
taifa ya Mashariki kama matokeo ya vita hivyo? 


Kuathiriana na kujaliziana kwa mapokeo ya utamaduni wa Kiyunani na wa 
Mashariki, kulipelekea katika kuendeleza zaidi sayansi na sanaa huko upande 
wa Mashariki wa Mwambao wa Bahari ya Kati. 


Kuna mifano mikuu gani ya kuthibitisha maendeleo ya utamaduni huko 
upande wa Mashariki wa Mwambao wa Bahari ya Kati mnamo karne ya 3 na 
ya 2 B.C.? 


Urumi ilikuwa ni dola kubwa zaidi katika dunia ya kale. 


Jamhuri ya Urumi ilichomoza lini? Mamlaka ya Urumi iliundika lini? Lini 
Mamlaka hiyo ilikuwa na eneo kubwa zaidi katika historia yake? Nchi gani kati 
ya hizo za kale ulizozijua, ndizo zilizoingia chini ya amri ya Urumi? 


Warumi waliyatumia sana mafanikio ya kiutamaduni ya mataifa mengine me- 
ngi ya dunia ya kale, tena wao wenyewe walitoa mchango mkubwa katika kue- 
ndeleza utamaduni wa binadamu, 


Warumi walipokea nini kutokana na utamaduni wa mataifa waliyoyaweka chi- 
ni ya amri yao? Umuhimu wa Urumi katika maendeleo ya utamaduni duniani 


ukoje? 


Mfumo wa umilikaji watumwa katika Urumi ulifikia kiwango cha maendeleo 
ambayo hayakupata kujulikana hapo kabla. Na kuendelea kwenyewe kwa mfu- 
mo huo ndiko kulikopelekea hatimaye katika kuangamia kwa Dola la Urumi. 


Toa hoja za kuthibitisha kwamba mfumo wa umilikaji watumwa katika Uru- 
mi ulifikia kiwango cha juu zaidi cha maendeleo yake. Sababu gani ziliuweze- 
sha kupata maendeleo makubwa kama hayo? Taja mifano ya vile Jamhuri na 
Mamlaka ya Urumi zilivyokuwa zinatekeleza majukumu ya kimsingi ya serika- 
li iwakilishayo mfumo wa umilikaji watumwa. Kwa nini, na kwa njia gani ma- 
endeleo ya mfumo huo yaliongozea katika utuamaji wa uzalishaji mali hadi 
uangamiaji wa Mamlaka ya Urumi? 


JIKUMBUSHE ASILI NA MAANA YA MANENO NA 
MISEMO HII INAYOFUATIA 


Kisigino cha Akillo; Veto; Fundo la Gordio; Rumi Imeokolewa na Mabata; She- 
ria za Kidrakoni; Tosi Imerushwa; Mbio za Marathon; Kuvuka Rubikon; Ushi- 
ndi wa Pirro; Nimekuja, Nimeona, Nimeshinda; Gawa utawale; Kwa kubeba 
ngao, au kubebwa nayo; Mtindo wa maisha ya Kisparta; Farasi wa Troa; Tonge 
na Mapumbazo. 


TAMATI 


Tunatarajia kuwa kitabu hiki kimekupa mwangaza juu ya hiyo njia nde- 
fu na ya taabu sana iliyopitiwa na binadamu kwa zaidi ya miaka milioni 
mbili. Mwanzoni mwa njia hiyo, binadamu walikuwa na mengi yenye ku- 
shabihiana na maisha ya wanyama, na kujipatia riziki kwa shida mno. Laki- 
ni shukrani kwa kazi ya ung'ang'anivu na kuishi kwa makundi, wanadamu 
wale wa zama za mwanzoni si kama walistahamili tu mtihani huo mgumu 
wa kukabiliana na nguvu za kimaumbile, lakini walizidi kujiendeleza nafsi 
zao, kukamilisha vyombo vya kazi na aina za shughuli zao, na kujipatia 
maarifa halisi ya maumbile. Mnamo zama zao hizo, binadamu waliishi kwa 
ujima wa awali usiokuwa na unyonyaji wowote ule wa mtu mwenziwe, wala 
matabaka, wala serikali. Ugumu wa maisha yao na uhaba wa maarifa uli- 
pelekea katika uibukaji wa imani zao za kidini. 

Kuzidi kukamilia kwa vyombo vyao vya kazi pamoja na aina za shughuli 
zao, kuliwawezesha binadamu wa awali kuzidisha tija ya kazi, jambo am- 
balo lilikuja kupelekea katika uwezekano wa kunyonyana. Na matokeo 
yake yalikuwa ni uchomozaji wa matabaka tofauti pamoja na uundikaji 
wa mfumo wa umilikaji watumwa. 

Mfumo huo uliwakutisha wanadamu maafa yasiyosemeka, kama vile, 
kunyonywa na kukandamizwa vikali kwa umma mkubwa wa watu watu- 
miao jasho lao wenyewe, kudharauliwa na kunyanyaswa, kukumbwa na vi- 
ta vya umwagaji madamu na maangamizi yasiyo na kifani. Lakini kwa vyo- 
vyote vile, ukiukaji wa binadamu kuingia katika mfumo wa umilikaji wa- 
tumwa, ulikuwa ni hatua kubwa na muhimu ya kusonga mbele, kwa kuli- 
nganisha na ule wa ujima wa awali. Vyombo vya kazi vya kale vilikuwa ra- 
hisi mno kwa kadiri ambayo, kwa sehemu yake kubwa zaidi, vilihitajia ngu- 
vu ya musuli tu. Kwa hivyo, ni kazi ya watumwa ndiyo iliyoweza kutumiwa 
kwa mapeo makubwa zaidi kwenye migodi na vinu, shughuli za ubaharia 
na ulimaji. Matumizi ya kazi hiyo ya wingi mkubwa wa watumwa na mafu- 
kara yaliwezesha kuyageuza majangwa na mapori yaliyojazana kuwa ma- 
shamba na mabustani yanayostawi, kujenga miji na kuvuka masafa marefu 


318 


ya baharini kwa majahazi madhubuti. Shukrani kwa kazi ya watumwa na 
mafukara, walionyonywa na kukandamizwa vikali, wanadamu wengine wa- 
lipata fursa ya kupeleka mbele sayansi na sanaa. Kuanzishwa kwa miandi- 
ko ya lugha pamoja na kuendelea zaidi na zaidi kwa sayansi na sanaa mna- 
mo zama hizo za kale, kulikuwa ndio msingi wa maendeleo ya utamaduni 
wa binadamu mnamo zama zote zilizofuatia. 

Walakini kuendelea kwenyewe kwa mfumo wa umilikaji watumwa kuliu- 
pelekea hatimaye katika maangamizi yake yaliyokuwa hayaepukiki. Ma- 
hali pa kazi ya watumwa palikuja kutwaliwa na ile ya kazi ya watu huru. 
Kazi ya kitumwa ilikuwa ovyo kabisa, tena ilikuwa haiyumkiniki chini ya 
mfumo huo kupata mafanikio ya maana katika kukamilisha ufundi. Hivyo, 
mfumo wa umilikaji watumwa ulitokezea siyo kuzuia tu maendeleo ya 
uchumi na utamaduni wa binadamu, lakini zaidi ya hayo kuupelekea kati- 
ka utuamaji. Yote hayo yaliandamana na mapigano makali yaliyoendeshwa 
na wanyonge dhidi ya wanyonyaji, nayo halikadhalika yaliongozea katika 
kuyadhoofisha madola ya wamilikaji watumwa pamoja na serikali zao. 

Kila umma mkubwa ulivyozidi kuangamiza mfumo wa umilikaji watum- 
wa, ndivyo ulivyozidi kuyafagilia njia maendeleo ya binadamu kusonga 
mbele katika uchumi, utamaduni na pande nyingine za maisha. 


KWA MSOMAJI 


Progress Publishers watafurahi kupata 
maoni yako juu ya kitabu hiki, tafsiri yake, 
nakshi na upigaji chapa wake, na kupokea 
mashauri yo yote kutoka kwako. 

Tafadhali andika kwa anwani: Zubovsky 
Boulevard, 17, Moscow, USSR. 


Yye6Hble MOco6MA NO OGLLECTBEHHbIM Hay kam 


Wejnop Ilerposny KopoB kuh 
“MCTOPHA JIPEBHETO MMPA” 


HA A3LLKE Cyaruau 


Msnatenbeteo "'Mporpecc”. Mockba 


Penaktop pyeckoro TtTekcta H.C, POKOTAH 
KonHTtponbdhbin penakTop E.A. Any peeba 
KYAOKHUK H.H. Cenbko 
Kyao;kecteeHhbir pejakTop T.H. TM y6aHoBb 
Tekhuyeckue penakTopei H.A. T ananyeba, Bo. HukutuUHa 


MB N' 14860 


Cnsho sb Habop 30.06.86. Mommcako Bo neuatb 14.06.8388. WDopmar 70 k 90 1/16. Bymara 
ohcethan. Taphutypa 6ackepinab. Ileyatb Otbcethaa, Ycnosn.nesa, 234 4 3,514 nesi. 


BKieek. Ycn, Kp-ott 42,92. Yu.-hsn.i. 22,10, Tupa 1324 3k3. 3akas N?823, 
Wena 2 p.0S k. Msg. N 41848. 


Opueha Tpynoboro Kpachoro 3HAMeHU —mM3aaTtejiboTBO “Mporpecc” 
KOMuTEeTa CCCP no nenam ngaTtejiboth, NONUTpAhHU UH KHUKHOH TOprOBIM, 
119841, DCI, Mocksa, T-21, 3y60bckui Gynbbap, 17. 


OmesaTaHO CC rOTOBbIK AMamoshTMBOB Ha Mokicom nonyrpapkombunate Coosnonrpapipoma 
"pu Pocynapcteehhom komutete CCCP no nenam MZABTEJIbCTB, NOJIMrPpaPHM HM KUKO TOprOBIIK. 
Mokatck, 143200, ya. Mupa, 93. 


TocynapcteHhoro 


MAPEO YA SASA YA MATUMIZI 
ZENYE ASILI YA KIYUNANI ma 


j 4 
ya nadi yayi 


va 


IMIAIS' 


asili ya Kiyunani 
BI Aojadi nyingine 


2. Mashariki ya 
Misri — Ene. 
3. Mashariki ya ka ka 
Barahindi na Uchina 


vi 
4. Uyunani ya kale (kabla ya mwishonimwa karne yul B.c. Daa 
5. Uanzishaji wa Makoloni ya Uyunani (karno za 8-5 B. C.) ji 

6. Misafara ya Utekaji ya Iskander wa Makedonia huko Mashariki (miaka ya 334-325 B. C) 
7. Mamlaka ya Iskander wa Makedonia na Uvunjikaji Wake 

8. Italia ya Kale (mpaka katikati ya karne ya 3 B. C.) 


9. Ukuaji wa Dola la Urumi kutoka karne ya 3 8. C. mpaka karne ya 2 A.D. E 
ga. Ussi wa Watumwa Chini ya Uongozi wa Spartako (miaka ya 74-71 B. C.) 


10. Uvunjikaji wa Dola la Urumi na Uangamiaji wa Mamlaka ya Urumi ya Magharibi 
11. Ukuaji wa Mi 


0 ya Madola ya Umilikaji Watumwa (kutoka zama za kale mpaka karne 
ya Pil A.D.) : 


vy 
12. Mapeo ya Sasa ya Matumizi ya Abjadi Zenye Asili ya Kiyunani 


Ai 


Ramani zimetengenezwa chini ya uangalizi waF. Korovkin 


HISTORIA YA DUNIA YA KALE 


UKAZI WA WATU KWENYE SEHEMU YA MASHARIKI YA > 
DUNIA MNAMO MIAKA ELFU 7-5 ILIYOPITA. - 


Sehemu za ukazi wa binadamu; 
liojishughulisha na uwindaji yA 
na uchumaji wa matunda mwitu Sazi 


Sehemu za ukulima na ufugaji 
hapo kale; 


MASHARIKI 


MISRI — ENEO LA MITO MIWILI 
(KABLA YA KARNE YA 6 B.C.) 


MASHARIKI 
AA 


(karne ya 7 8, C.) 
kubwa zaidi 


Njia kuu za biashara za 
22) Barahindi na Uchina 
hapo kale, 


YA KALE 


A AI 


(miaka ya 2, 00 8.C.) 
Eneo la dola la Kichina mnamo 
z) karne ya 3 8. C. 
Utekaji wa Kichina mwishoni 
y mwa karne ya 2 A.D. 
Maasi ya umna yaliyo maarufu 
atika dola ja Kichina mnamo 
“kame ya 28. C.(”Tepe za 
Manjano”) n. k. 
27 Mashambulizi ya watangaji 
250 0 250 500km 


———— 


i 
si LA 


Hali ya ukazi wa 
Wayunani wakati wa 
kuingia mia! 

Miji mikuu 

Zima Mipaka na maji 

kuu za Uyunani 


60 


KERAMIKI— mtaa wa shughuli za ufinyanzi) 


Akropoti —mMbhali pa kukutanikia 
mabaraza 


ia 


mka Lezbi 


Ts 


UANZISHAJI WA MAKOLONI YA 
UYUNANI (karne za 8—5 B. C.) 


Kathago 


yunani wakati wa kuingia 
B.C. 


teo mikuu ya utanuzi wa mamlaka)” 
toloni ya Uyunani 


0 300km 
ui 


MISAFARA YA UTEKAJI YA ISKANDER WA MAKEDONIA 
HUKO MASHARIKI (MIAKA YA 334-325 B. C.) 


A 
7; 


wa 
ai 


ai 
: wA, L 
p 
PF, 
| z AU Wa 
| N SHAM (SY 


ITALIA YA KALE (mpaka katikati ya karne ya 3 B. C.) 


ini Mahali pa 
Welatini Kychomoza mji 


Eneo la Jamhuri ya Urumi: KZZ Sehemu za ukazi wa Warumi 


mwishoni mwa karne ya 6 8. C. 9 Miji mikuu ya Kiyunani 
katikati ya kame ya 3 B.C. w Miiki za Wakathago karibu 
(karibu na kuanza Vita vya Puniki) na kuanza Vita vya Puniki 


Nijla kuu 75 C) 75. 150km 
zi 


UKUAJI WA DOLA LA URUMI KUTOKA KARNE YA 


BAHARI YA 


KASKAZINE 


MWISHO wa 
KUZINGIWA kwa askari WAPIGANE 


WA MIGUU WA UU nokomaz, 


3 B.C. MPAKA KARNE YA 2 A. D. 


a Uasi wa Watumwa Chini ya Uongozi 


wa Spartako (miaka ya 74—71 B. C.) 
WAAE Misafara ya Jeshi la 


Spartako 
kwendea Alps 


la Spartako 
Kushi 
la Spartako 


UVUNJIKAJI WA DOLA LA URUMI NA UANGAMIAJI ' 


BAHARI 


KASKAZ 


ku Korsika y 


a. 
>; KA k, Sardinia vI 
ku 
z. v 


mm Mpaka wa ugawanyaji wa A 


ya Urumi mnamo 395 A | 
WI Mamalaka ya Urumi vya Mia 


YA MAMA 203 VIVYO RI 0. 


AdrianGpol 
aa 


vi karibu 
A.D. 
miaka 


MAMIA YA LIPA YA Kimbari ki #BSI Maboma ya mipakani ya Urumi 

Sehemu zilikofumuka ussi dhidi ya 

Mamlaka ya Urumi mnamo karne za 

> Sa... 225 225. 450km 
Mielekeo ya uvamizi wa “washenzi” 


ib) 


11 UKUAJI WA MAENEO YA MADOLA YA UMILIKAJI WATU! 
Katikati ya miaka elfu 3 B.C. 


WA (KUTOKA ZAMA ZA KALE MPAKA KARNE YA FILI A.D.) 


Katikati ya miaka elfu 2 B.C. 


Wa 


) 


> YA 
Kame ya Pili A.D. 
- ; BAS 


ai 


Aa 


ha 


ATU MWA endelea kuwa na mfumo 
va Uajemi BD Ufalme wa Pamthia wa ujima wa zama za kale 


Jrumi Madola mengi! 
i II Magoja mengine ya 900 900 1800km 


